
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at http : //books . google . com/| 



yGoogle 



yGoogle 



dbyGoogle 



yGoogle 



tjfc 



i í r 



1 *• ■ ; 

í \ / 



% ': * ? 



\ h i', 

\ i>\ i - 



-\ * 









y \ v - . í 
\ì \ - i 



yGoogle 



yGoogle 



■r.p:Jsr 

ARY 



S ¥ 9 



YN CYNNWYS 

b'rIWSION ODDIAJt FYRDDAU 

Y 
AC Y* DÁN009 

GALLU, DOETHINEB A DAIONIDUW, 

k A 

DYLED DYN YN Y CREADIG AETH, 
Gan y Pabch. D. Lewys, Ficar Llangatwg, YẀ 

MORGANWG. 
\ 

JOB XXXVII. 14. 

Gwrando hyn Job, : êofacystyrìa ryfeddoda% Duw. 

Salm lxxvii. U. 
Myfyriafhefyd ordyhoü vmtk; acám dy weittóedoedd y chwedteuof* 



• llanbwst: 

ARÚRAPPWYD áC ÂR WBRTB OâN J. JONES. 

mtò. 



yGoogle 



<* 



«* * 



y.tf 



dbyGoogle 






I 



J 

ì 



Cp. 580685 



Y 6y*rŸ AJIWtEy 

JlÉl Dỳhmù y iyddai hcff gehyeh gìymeé 

iÛ&^Gytotaëg dm týfeddodau Jhnç ỳn y 

ctèẅdigütth, tíe ato hyny mi gymernis bocn, 

$ otrfêtógÿdälhẁ&éJMdlimw^, igm^u 

- ft^hyd ü mièhy ^^edigi^n(Hüeddùrofa 

hỳnòtàf, yẅënweâigóly éysgèdtg Br. Nüu- 

.. ẁeriÌytYá't ParèhéâìgMt. Dbrhant, ypethau 

t tnawrìótì ag y tnàènt hwy ìóedi eù deall ýn 

V) nghyîéh gweiihrêdotddlhiw, acawnaeihwm 

£ ddeftiyddiau á éhùjgliádm buehedýol oddi- 

^ wtth ỳ ŵftí. Y rAft* hynyag na bydd y Uyfr 

yn gymeradwy ganddynt, nid oes gyngor gwell 

nag iddÿht ei adẃeîyn tt&nydd. Wrth y neb 

afo amfarnu a chablu, hyn a ddÿwedáf Na 

farned nes dyall, dyalled a barned. Ÿ mae 

amryw yn cablu yr hyn ni wyddant, ac yn 

cyfarthyr hyn ni ddyallant, fel y fcraig oedd 

yn beio ac yn cablur mél 9 am tias gallai ei 

gyrraedd. Gufn y bydd llawer o rai anneall- 

gar yn anghoelio amryw bethau gan eu rhyf- 

A « 

Digitized'byVj0O 



IV / 

eddod, megis y gallffrwyth un hedyn mwstard 
oi hau yn wastadol, a milyn dyfod oddiwrth 
bob un 9 fod mewn ugain mlynedd yn fwy na 
llonaid y byd o'r ddaear Vr lleuad. Neufod 
pin bach yr wythnos gyntaf a dau bin yr dil 
wythnosi ai dyblu felly dros fiwyddyn, yn 
ormodorent am holl Gymru. Ypethau hyn 
aW cyffelyb^ ag syddyn hawdd eu profi 9 ydynt 
mor anhygotl gan rai dynion, ag unrhyw beth 
ynghorph y llyfr. Rhaid yw bodyn ddwys 
ystyriol cyn y gellir bod yn dra gwybodol. 
Dymunwn íf\olwg hon ar weithredoedd Duw 
ddyfod a chwi, fy nghyd-genedl anẁyl, i ad- 
nabyddiaeth o berffeithrwydd Duw, ac felly. 
t wasanaethu Duw yn ddyfalach, ganfyw yn 
ol ei ewyllys. Yn awr 9 ar i bob peth gyd 
weithio er.eich daioni tragywyddol chwi 9 fu 9 
yw 9 ac a fydd gweddi ac ymdrech eich Cyd- 
wladwr 9 ach gwsanaethwr yn yr Arglwydd, 



DAFYDD LEWYS. 



Llanoatwg, 
Gorph. 22, 1725 



Digitized byVjOÖ*?LC 



©oltoö atr g »£&, fcr* 



PENNOD I. 



AM DÙUW. 



1. Am HaM/od Duw. 

BYLED Dŷn y w adnabod Duw ; ac y mae efe 
i'w adnabod mewn dwy ffordd, sef ytr ei air, 
ac yn ei waith ; ie, y mae ef yn ei air yu ein danfon ni 
at ei waith, acyno i ystyried ei allu, ei ddoethineb, a'i 
ddaioni. Hanfod ysprydol perftaith o honaw ei hun 
y w Duw, yn dragywyddol ac yn anfeidrol mewn gallu, 
doethineb, a daioni. Y mae gair Duw yn dangos, 1, 
Fod Duw yn dragywyddol, erioed a hyd byth, a hyny 
o honaw ei hun. 2, Ei fod ef yn anghyfnewidiol. 3, 
Ei fod ef yn holl-bresennol. 4, Ei fod ef yn hoUalluog. 
5, Ei fod ef yn hollwybodol. 6, Ei fod ef yn holí- 
ddaionus. 7. Ei fod ef yn anfeidrol berffaith. Y mae 
ý gair yn dangos hefyd fod Duw i'w weled yn ei waith. 
Medd St. Paul, Rhuf. 1,20. " Ei anweledig bethau 
ef er creadigaeth y byd, wrth eu hystyried yn y pethau 
a wnaed, a welir yn amlwg ; sef ei dragywyddol allu 
ef, a'i Dduwdod, hyd onid ydynt yn ddiesgus." Medd 
Duw yn Esay 40. 26. "Dyrchefwch eich llygaid i 
fynu, ac edrychwch pwy a greodd y rhai hyn, addwg 
eu llu hwynt allan mewn rhifedi, efe a'i geilw hwynt 
oll wrth eu henwau, gan amlder ei rÿm ef, a'i gadarn 
allu, ni phalla un." Y mae ehwech pèth yn dangos 
gallu, doethiueb, a daioni Duw yn y ser. 1 , Eu maint 
•yn llawer mwy na'r ddaear hon. |2, Eu rhif, yn amlach 
Ma o y geltir eu rhifo. 3, Eu buander, yn Ilawer cynt 
na bwled mangnel (cannon). 4, Cywirdeb eu troaii^ 
a 3 



6 

yn cadw eu ffyrdd. 5. Eu rhinwedd yn Ueshau 'r 
ddaear a'i thrigolion. 6, Eu hufudd-dod yn gwneud 
yn ol gorcbyçnyn Bẁf . ¥ ipj^ Buw, yp 'JJyfr Job, 
j*en. 38, 39, 40, 41, yn g&lw irno ef, ac arnoni nineu, 
i weled ac i ystyried ei beHFeit|irwydd.ef yn ei weith- 
redoedd : a'r rhai ni wnant hyn a gyfrifir yn y Salraau 
yn ffoliaid di-ddyal). Ps. fig. 5, Q. u Mor fawredig, O 
Arglwydd, yw dy weithredöedd, dwfh iawn yw dy 
feddyliau. Gwr annoeth ni ŵyr, a'r ynfyd ni ddyall 
hyn. Y mae pob petfy yu piegethu Duw " Ps. 19» 
1,— — 4. " Y Nefoedd sv^ìi datttàh ffoiraniflnt Duw. a'r 
ffurfafet) yn mynegi 
ddydd a draetha yn 
wybodaeth. Nid o 
buwyd eu lleferjdd 
ho|l ddaear, a'u g$ii 
iwnyma: \, jpcj y 
yp bregethwyr. % ] 
3, £u dyfalwch ; dyc 
mhob iaith. 5, E* 
haeliç^; y çwẂ y* 
Éçd4oí y» mhob petl 
ef, ei qfqi, >i çar^, 
flyẁUp^ hyçl y cÿwe 

2. 4« 

Nid oes achos í 
canys y mae pob pŵ 
ei air. % Ei waitl 
iaeth. 5, Gwaitb < 
pob dyn. NẂ oe8 

nid oes dira agos yn fwy anhyspys i ni nag ef ; felly 
nid oes àim yn baw* ei weled o* Duw, na dim yn an- 
haẁs ei amgyffred nag #f. Wrth edrych ar y byd, aç 
ystyried y cywreinrwjdd sydd ynddö,ni a allwn wybod 
yn feawdd fpd rhyw un doetlj wedi ei wneuthur ef, 
Mèddwl, yn 1, Dy fod yn cael oriawr (watch) yu y 
<Wtëli — £, a hÒDO yn dangos yr oriau, a'r muriudau, a 
4y4diau'r mis, — 3, ac ynddi ryw olwynipn wedi eu 
tymhwysp yn gywraii* i'w gilydd,— 4, ac eto heb un o 

Digitized by VjOOQ LC 



honynt yn gallu trorheb fod y cwbl yn troi,— 5 9 a'ü 
bod wedi-éu gwneuthur o bres, fel na rydant, — 6, a'i^ 
spring o ddujr, (ani mai dyna y fetél oreu at byny) — 7, 
a gwydr goleu ar ei nwÿneb, ir Weled drwyddo, heb 
orfod ei dynu,— 8, ac allwedd bychan y'ngbrog wrtlii, 
i'w dodi i gerdded, — 9, a thwll bach oddi tani, i dder- 
bynyr allwedd, — 10, Vr cwbf i gyd o ychydig faint, 
ernrwyn ei dwyû yu haws; — meddwl hyn i gyd, 
meddaf, a bydd hawdd i ti wybod fod rhy w un doeth 
wedi eu gwnenthur. Y mae llawer mwy o gy wrein- 
rwydd na byo yn mhob creadur, yn mhob perchen 
bywyd, yn mhob aelod o ddyn ; a hyn sydd yn dangos 
fod Dqw galluog, doeth, a daionus wedi ein gwneu- 
thur. Ni Wö i Deth nas gáli y dyn hwhw ddychymyg, 
a dybio fod hyn i gyd o ddamwain. Mae'n rhaid fod 
Duw tragywyddol, yr hwn a roes ddechreuad i bob 
peth ; cauys pe buasai <ín amser ddim, ni buasai ddim 
byth, canys m all dim wneutbur dím. Pwy a dybygai 
wfth weled líopg, neu felin, neu delyn, neu íyfr, eú bod 
oddamwain? Pwy. na chyhoeddai hwnw yn ffol, a 
dybiai hyny ? A flawer amgénach na hyn y w pob un. 
o ẅeithredoedd Duw. Cebiwn weled Duw yn mhob 
peth ; y mae efe yn eîn gweled ni yn mhob Ue, 

J 3. Am Ragluniaeth Duw. 

Cyn i'r Arglẅydd wneuthur dyn, fe wnaeth bob petii 
yn gyntaf yn barod iddo. 1 , Fe wnaetb y byd yn dỳ 
iddo. S, Yr baul yn oleuni iddo. ^ 3, Ffrwythau y 
ddaear yn fwyd iddo % 4, Llawer o bethau eraill er 
cysur iddo. 5, Ac yn ebrwydd ar ei ol, gwraig yn 
ymgeledd iddo, ac i lenwi'r byd. Rhyfedd 'fel y mae 
yr Arglwyddyn ei ragluniaeth wedi çymhwyso pethau 
i' w giiydd ! nid oes d*m gan Dduw wedi ei wneuthur 
yn ofer. Y mae pob peth i'w ddiben a'i ddefnydd 
angenrheidiol, er na b'oni ni yn fynych yu canfod na'r 
diben na'r angenrheidrwydd. Y mae'r Arglwydd bytli 
eto yn Uywio'r byd. Nid oes dim yn y byd yn bod 
ond trwy ei ragluniaeth ef, îa, gymaint a chareg yn 
pwyso tua'r ddaear. Pan ygwelom îong yn dyfod 
dros y môi, ■ ac yn uniawn i mewn i borthladd, ui a 
a 4 

Digitized by LiOOQ LC 



wyoyddwn fod dynion ynpMi, çrtìeVfom yn eu gẁèleẃ; 
feîly ÿinae Dirw i'w wçlecí yn trefnu'r bya. ?Ystyriwn 
iriaf r Ârglwydd, 1, A wnaeth y byd, 2, Sy*n cyunal y 
tjyd/ 3, A brynódd y byd. 4, Sy'n trefnu'r byd. 5, 
"À faín y byd Ç, Ac a ddylai gan hyny gael gwasanaeth 
y byd. Rhoddwn ein hunain i wasanaeth Duw, a 
bwriwn ein hunain ar ei ragluniaeth ef. Y mae rhag- 
tuniaeth Duw yn cyrhaedd pob peth, yn mhob lle, bob 
amser. Nag ofnwn ddim mewn un trallod, mae Dnw 
yn gweled, mae Duw yn gwybod. Meddai un gŵr, 

- '" Duw a'i ragluniaeth yw ify etifeddiaeth." , Y mae 
í)uw yn ei ragluniaeth, 1, Yn rhagwybod pob peth. 
^! Yn cynnal pob peth. 3, Yn gwneuthur rhyw bethau. 
*4?Yn goddef rhyw bethau. 5, Yn attal rhyw bethau* 
6, Yn dyfod a phob peth yn y diwedd i'w ogoniant ei 
hun, a daioni eì bobl. Dat. 2. 10. " Nag ofha ddim 
ö'r pethau yr ÿdwyt i'w dioddef: wele y cythraul a 
fẅrẃ rai o honoch chwi i garchar, fel y'ch pfofer, a 
chwi a gewch gystudd ddeng niwrnod. Bydd ffyddlon 
hyd arigau, 4 mi a roddaf i ti goron y bywyd." Ys^ 
tyfiwn yma, 1, Mai'r cythraul yw'r achos o gystuddiau 
yn fynych. % Y gall y dynion goreu dçtioddef y pethau 
gwaethaf. 3, Fod yr Arglwydd yn gadael i'r cythraul 

/flino ei bobl, er mwyn eu profi. 4, Na ddylai pobl 
Dduw ofni dim ac a all ddigwydd iddynt yn y byd. 
5, Fod Duw yn tfrwyno 'r cythraul, fel pan chwçn-. 
nycho flino pawb, ni chaiff flino ond rhai ; pan y b'o 
yn chwennych bwrw i uffern, ni chaiff fwrw ond i gar- 
char ; pan chwennycho gystuddìo byth, ni çheiff ond 
cystuddio dro. 6, Fod yn rhaid bod yn ffyddlon hyd 
angau. 7> Addewid Duw i'r cyfryw, sef coron y bywyd. 
Medd Duw yri Hos. 2. 8,9- " Ac ni wyddaihi mai 
myfi aroddais iddi ŷd, a gwin, ac olew ; ac a amlheais 

} eu harian a'u haur, y rhai a ddarparasant hwy i Faal, 
am hyny y dychwelaf, a chymmeraf fy ŷd yn ei amser, 
a'm gwin yn ei dymmor ; a dygaf ymaitb fy ngwlan 
llin a guddiai ei noethni hi." ŷstyriwn yma, 1, 
Duw yn ei ragluniaeth yw awdwr a rhoddwr pob 
5, W ŷd, a gwin, ac oiew, ac arian, ac aur, a. 
gwlân, a llin. 2, Nad yw ilawer oddynion, o herwydd 




% 



yGoogle 



9 

eu hanystyriteth yn gwybod hyny^ 3, íW dyníotyn 
chwannog iawn i garaarferu doniau Duw. . 4, Foci yr 
Argìwydd y.n bygwth, am gamarferiad ei drugareddau, 
eu cyẃeryd hwynt ymaith. Fel hyn, trwy et raglun- 
iaeth, y mae'r Arglwÿdd yn trefhu 'r byd ; ond y'mhob 
cyflwr fe fyd«^yr Argl wydd gyda'i bobl. Esay 43. 1 . 
" Ond yr çwr hon, fel hyn y dywed yr Arglwydd dy 
greawdwr di, Jac.ob, a'th luniwr di, Israeì, Nag ofna ; 
canys gwaredais di : gelwais di erbyn dy enw ; eiddof 
fi ydwyt. Pan elych trwy'r dyfroedd, niyfi\ a fyddaf 
gydathi; a thrwy'r afonydd, fel nalifant drosot: pan 
rodiech trwy'r tân, ni'th losgir, ac ni ennyn y fflam 
arnat." Ystyriwn yma, I, Mai'r Arglwydd yw cin 
Creaẁdwr a'n perchen. 2, Fod ffordd y nefoedd yn 
ffordd galed iawn, sef trwy ddwfr a thàn. 3, Na ddylai 
eiddo Duw, er hyny, ofhi dim ar y ffordd hou. , 4, Y 
bydd yr Arglwydd gyda'i bobl yn mhob cyflwr; sef 
yn y dwfr a'r tán i'w gwaredu. Ac felly ystyriwn ein 
percheu, eirytfordd, ein dyled, a'n cysur. Medd Paul, 
Rhuf. 8. $8. '} Ni a wyddom fod pob peth yn cyd 
weithio er (jaioni i'r rhai sy'n caru Duw. Medd 
Dafyddj Ps; J 19. 71.76. " Da yw imi fy nghystuddio; 
fel y^ysgwn dy ddeddfau. Cyn fy nghystuddio yr 
oeddwn yn cyfeiliorni : ond yn awr cedwais dy. air 
di/'^ Mae'r Arglwydd yn ceryddu dynion er eu 
daíbni. Medd Esay, 27. 9- "Trwy hyn y glanheir 
anwiredd Jacob ; a dyma'r holl ffrwytb, tynuymaith ei 
^echod." Medd yr Apostol yn yr Hebreaid, 12, 6, 6. 
" Y neb y mae'r Arglwydd yn ei garu, y mae yn ei 
geryddu, ac yn fflangellu pob math a cjderbynio. Eithr 
os,heb gerydd yr ydych, o'r hon y mae pawb yn gyf- 
ranog, yna bastardiaid ydych, ac nid meibion. Medd 
Paul, 1 Cor. 11. 32. " Eithr pan y'n bemir,y'n cer- 
ŷddir gan yr Arglwydd, fel na'n damnier gyda'r byd." 
Ymfoddlonwn i bob peth a ddigwyddo i ni trwy rag- 
luniaeth Duw. Hyderwn yn wastad yn ei ragluniaeth 
ef; er na ; byddom yn ei hamgyffred: ac yn wir nis 
gallwn ni ^ canys, medd y gair, Ps. 77- 19- " Dy ffordd 
sydd yn y raôr, a'th Iwybrau yn y dyfroedd mawrion ; 
ac ntd adwaenir jdy 61." Y mae rhagluniaeth Duw, 

Digitized by VjOOQIC 



10 

í, Ynddirgel. 2, Yn feitb.' 3, Yn rbyfcddoH 4, Y* 
ddaionus. 5> Ynsicr. Y mae genym amryw esatnplau 
bynodamraçluniaethDuwynyrysgrytiiur. Blwyddyn 
gyfen y bu JHamsu yn bwrw eoelbren am ddtwrnod ' 
happus î ddifetba ? r Iuddewon ; ac Vr diwedd, wedt 
cáel diwrnod wrth eî fodd, dyna'r dydd, trwy raglun^ 
iaeth Duw,a Ätyn ddyrchafiad iddynt, acyn ddinystr 
i'w gelynion,'' Est. 3. 13. Pen. 9. 1. Haman ynteu a 
grogwyd, ya nghyd a'i ddeng mab> ar y crogbre» a 
tÿatotodd i Fordecaf." Pen. 7. 10. a 9. 13, 14. 

, 4. Am Wasameth JHm. 

O mor ryfeddol y w Dttw, yr hwn a wnaeth y byd nor 
fawr, mer ddeheu, ac mor dda, o ddfddhpddeínydd f A 
phwy na wasanaethai Dduw mer ryfeddoi { 

O <ldim, beb ddim, y çwnaçth yr Argtwydd nefol 
Y bÿá i gyd, a'ihioead mawv rbyfedcfol. 

Gÿ?Ẅ eẃych ar Dduw yn wastad, uaç ar gyrn ^y 
Heuad. A wasanaefho Dduw mewn cettwair addemnir 
o brysnrí yr hvn a ofhotn. ei ddywedyd ger bron dynion, 
a ddylem •ofin ej feddwl ger bron.Duw. Os na chym- 
merwn ni amser i wasanaethu Duw, ni chymer Duw 
araseri*n hachub nineu. Ná thwyllwn em htinain, nis 
gellir twyUoPuw. Medd S*. Paul,<5a1. 6. 7. "Na 
Siwyllër chwi, ni watworir Duw ; canys befh bynag a 
hauo'dyn, hyny hefyd a fed efe. Meddwl di am Dduw 
i'w garu,ac fe feddwt Duwam danat titheu i'th gadw. 
Y mae ete yn mhob He, yn canfod pob dim, yn* gallu 
pob peth, ac yn barod i achub pc% dyn, Gwasanaetha 
di Dduw, a Duw*a'th wasanaetha ditheu. Achrebydd 
dy hun i ofhi Duw, ac adnebydd Ddúw i'w garu ef. 
Pe byddai dynîen yn adnabod Duw yn well, nhwy a'i 
hofhentef yn fwy, ac a'i gwasanaethent ef yn ddyfalaclu 
Tybygwn weithiau nad y w rhai dynion yn ein hamser 
ni yn credu y putn pwngc cyffrediuol, a gredwyd gan 
yrholl çenhedloedd erioed; sef, I, Fod Duw. % Ei 
fod ef ì'w wasanaethu. 3, Fod enaid anfarwol gân 
ddyn, 4, Fod da a drwç yn y byd. 5, Fod byd aràll 
i wobrwyo. Y mae'n rhy amlwg fod IJawer iawn yn 
ein mysg ni, I, Ertoed heb ystyried hyn. 2, Ac am 

Digitized byLjOOQlC 



tl 

hyny heb wybod cymaint a byn. 3, Heb gredu hyn. 
4, Heb geisio byw. yn ol hya. ' Ofti Duw yw dechrous 
doethineb, a ehariad Duw yw cyfipwnder y gyfraith. 
Rho dy hun yn gyfan gwbl 1 wasanaeth Duw. 1, Ad- 
nebyddei ewyllys ef. £, Gwna ei ewyllye ef. 3, 
Gweddia am ei gymmorth ef. 4, Diolohîddo am ei 
Gariad. ó, Hydera arno yn Ngbrist. 6, Hiraetha am 
berffeithrwydd. O mor aifresymel yw i ni ddibrisio y 
Duw sýn ein cynnal ni, ac a all ein tori ni. Medd 
Afoses, Deut. 15. 4. " Ar ol yr Arglwydd eich Duw 
yr ewcb, ac ef a ofhwch, a'i orchymynion ef a gedwcb, 
ac av ei lais ef y gwrandewch, ac ef a wasanaethwch, 
ac wrtho ef y glynweln" Ac medd Samuel, 1 Sam. 1£. 
24. " Yn unig ofowch yr Jirg lwydd, a gwasanaethwch 
ef mewn gwirionedd â'oh hoU galon, eanys gwelwch 
feint a wnaeth efe erocb/' Rhown ein huqain i was- 
anaeth Duw, a byddwn filwyr ífyddlon iddo ef. Rhaèd 
i Gristion fed fej mitwr. 1, Rhaid i fièwr gael ei 
ddewis a'i lietio. 9, Rfaaid iddo gael ei ddyego. 3, 
Rhaid iddo gael ei arfogi. 4, Rhaid iddo ddisgwyl am 
wrthwynebion a ebajedi. á, Rbaid iddo uAiddbau, a 
dilyn ei gadpen. 6, Rhaididde fod yn iew a diofn, 
7, Rhaid iddo gadw ei le. Fel'byn y mae gyda V 
Crístroa. Ni ddylai milwyr Di*w ymfaidd à'u gdydd, 
çanye un corph, neu eglwys ydynt. Ystyriwn, 1 , Iesu 
Grist ywV pen. $, Gweimdogion ywYHygaid. 3, 
Gwrandawyr yw'r clustiau; 4, S » a Uy w- 

odraethwyr yw ? r dwylo. ô> Deilii Eraed. 6, 

Tosturi a chariad brawdol yw'r gewjjmu. Rhoddwn 
ein hunain yn gwW i Iesu Órist, canys efo a'n mach~ 
ríîodd o gaethiwed tragywyddol, Iesu Grist y w mach- 
niwr y cyfemmod newydd. 1, Duw yw'r gofynwr. 2, 
Nyni yw'r dyledwyr. 3, Pechodau yw'rddyted. 4, 
Iesù ôrist yw'r machniwr. 5, Y cyrammod newydd 
yw'r weithred, yn ol pa un y rhoddodd Crist foddlon- 
rwydd i Dduw. Ni a ddylem bob amser ystyried 
gweithredoedd Duw, i'n cymmell ni i'w wasanaethu 
ef. Ond yn enwedigol, 1, Pan y b'om yn ddideimlad 
oPawrhydi Duw. £, Panyb'om yn cael ein blino 
gan feddyliau amheus a diddaw. 3, Pan y b'om yn 

/ 

DigitizedbyLjOOQlC 



12 

ameu addewidion Duw. 4, Pan y b'o anhyder ynom 
i*ra ein cynbaliaeth corphorol. 5, Pan y byddom yn 
chwennych mawrygu em rhagorfreintiau cyíammodol. 
Os hyddwn yn iawn ystyried gweithredoe^dd Duwj 1, 
Yna fe fydd ein calonau yn barotach i gJodfori Duw. 
2, Yna hwyfyddant wedi eu tynu oddiwrth y creadur- 
iaidatDduw. 3, Yna fe fydd mwy o ofn Duw. 4, 
Yua fe fydd mwy ogariad at Dduw. 5, Yna fe fydd 
mwy o hyder ar pduw. 6, Yna fe fydd mwy o ufudd- 
dod a gwasanaeth i Dduw. Ps. 24. 1. " Eiddo,yr 
Arglwydd y ddaear, a'i chyflawnder, y byd, ac ä 
breswylia ynddo." Ystyriwn yma, 1, Mai eiddo Duw 
yw pob petji. 2, Gan mai eiddo Duw yw pob peth, y 
gall ef roddi i'r neb y mỳnoi a chymeryd. oddiwrth 
y neb y myno. 3, Gan ìnai eiddo Duw ydyw pob 
petb, mai gau Dduw y mae i ni geisio.beth bynag a fo 
yn eisiau. 4, Ganmai eiddo Duw y w pob peth, mai 
i Dduw y mae i ni ddiolch am bob pQth*$ydd genym, 

5, Gan mai eiddo Duw yw pob peth, mai Duwj ddylem 
ei wasanaethu yn y mwÿnhad o bob peth. 6, Gan mai 
eiddo Duw yw pob peth,.y bydd gw^ej'r rhai sydd yn 
mwynhau eiddo Duw i bechu yn ei erbjn. Os mynwn 
wneud gwasanaeth i Dduw, rhaid ceisio goleuni Duw, 
a help Duw, a bod yn ofalus rhag diffodd yr Yspryd, 
Rhaid bod yn ofalus am hyn fel am dàn yr allôr gynt. 
Ystyriwn, 1, Daeth tân o'r nefoedd yn y Tabemacl a'r 
Deml. Lef. 9- 24. 2 Chrön.Ç. 1, 2. Rhaid oedd cadw 
y tân hwn wedi'n yn enynu yn wastadol f ar yr allor. 3, 
Rhaid oeddoffrymu a llosgi oen ar yr a(lqr, foreu, a 
hwyr yn wastad. 4, Rhaid oedd i rai wylied nos a 
dydd i gadw'r tân yn llosgi. 5, Rhaid oedd arfer y tàn 
hwn yn ngwasanaeth Duw. 6,jCafodd Nadab ac 
Abihu eu Uosgi eu hunain am arfer tân dyeithr. Lef. 
10. 12. Yn gyffelyb i hyn, 1, Rhaid ceisio gras o'r 
nefoedd. 2, Rhaid ei gadw a'i gynhesu, wedi'n y« 
wastadol. 3, Rhaid, trwy ra^s, roi aberth gweddi, fore 
a hwyr yn wastad o'rhyn Ileiaf. 4, Rhâid gwylied yn 
wastad ary galon, a'r yspryd, a'r bywyd. 5,^Nid oes 
le i arfer dim yn ngwasanaeth Duw ond pethau P.nw. 

6, A ddelo a phethau dieithr i wasanaeth Ouw a fell- 

Digitized by VjOOQ lC 



■ is ■ t ■ 

Atfhir. Rìraiid gwneuthur pob'pteth yn ngwasatraeth 
13uw, yn ol rheol ewyllys Duw, sef ei air, Y Bibt yw 
ewyllys Duw, neu, Destament íesu Grist. Ystyriwn, 
1, iesu GriA<y w'r Testamentẁr. '$, Yretifeddion yw 
y saint. S, Y rhoddionyw gras a gògoniant. 4, Yr 
exe cutor yw 'r Yspryd sahtaidd. 5, Y tystittnyw'r 
duwiolion, y prophwydi; ỳr Adostolion, a'r merthyron. 
6, Yr ewyHys yw'r Bibl. 7, V Sêl yw'r sacramentau. 
8. Y drychiòlwr yw Duw. 9, Y cwrt yw*r nefoedd a'r 
gydwybod ; sef y cwrt uchafl a'r isaf. 10, Y term yw 
tragywyddoldeb. Nid digon i ni gyfrif ein hunain yn 
bobí ac yn weision i Dduw, mae'n rhaid i ni adhábod 
ei ewyllys ef, a gwneuthur ei waith ef, cyn y gallora 
«idisgwyl am ei wobr ef. 

Ofer dwcyd einbod o'r eglẃys, 
Heb ymroi i fy w yn gymmwys : 
Mae'n rhaid gweithio yn y winllan, 
Gyn cael mynd i'r nefoedd ẁiwlan. 



PEN. II. 

AM YSPRYD. 

1. Am Nattur Yspryd. 

XMAE amryw fath o ysprydion. Y mae Duw 
yn Yspryd, eithr Yspryd anfeidrol yn mhob 
ithrwydd yw ef. Efe yw Tâd yr ysprydoedd. 
Heb. 12.9* Y maeysprydion, neuangylien; acymae 
enaid dyn yn yspryd. Yspryd y w hanfod ddyallus, 
anghorphorol, ac anfarwol. Anghorphorol yw yr hyn 
sy'n meddwl acyn dirnad; canys ni all corph wneud 
un o'r ddau. Ÿ mae gair Duw a rheswm yn profi fod 
y cyfryw hanfod. Anfarwol raid i'r peth hyny fod ag 
sy'n bur, ddigymmysg, ac nas gellir ei ranu. Y roae 
ysprydyn cynnwys bywyd, dyalf, ewyllys, atheimlad. 
Pwy a tfryr beth y w dyaîl a gallu Yspryd, a'r modd y 
mae jrn dirnad, ac yn gweithio ar bethau corphorol. Ni 
wyddom ni, 1, Paddeddfau naturiol sydd yn mysg 
jspnrdion. Ç, Pa sawl rhyw sydd o honynt. 3, Pa 



Î4 

fíyrdd sydd gaaddjnt i ddirnad. 4, P* fodd y maeat 
yn hyapysu eu meddyliau i'w gilydd. 5, A oes gan* 
ddynt íath o gÿrph* 6, Pa fodd ÿ maent yn gweithio 
ar betfcau còrphòrol. 7, A oès ysprýdion yn yr awyft 
ytí eu helfen eu bunain, heblaw angyhon da a drwgj ac 
enéidiau dyniûn,. megis y tylwytb teg. & r A ydyw 
eaeidiau antfuwiol yn troi yn debyg iV eythreuliaid. 
9 f Pa fath greadurmid gydd uwebflaẃ yr awyr, yn yr 
ehaftgder mawr, teg a dysglaer. 10, Ai yno y mae y 
nefoedd a'i thrigoUon. 1 l ÿ Pa fath aUu, a dyall, a 

Síroad, ac anŵydat* sydd gan ysprydion. l£, Pa 
jfttaliad a ẁwystrau 8ydd*àrnjrnt. JEto er byn i 
gyd gallwn fod mor sicr fod ysprýd a bod eorph. Ni 
wyddom ni bethyw sylwedd y naiH na'r llaH, ond yn 
unig eu priodoliaethau. Y mae corph yn beth sydd 
yn Uenwi, yn pwÿsö, pt cýmeryd ei ranu, ei gyffroi, 
ac hefyd o rýw lun a Uiw, a'r cyffelyb. Felly eilwaith 

Ímae yspryd, yn beth sfn byw, yn cyffroi o hono ei 
un, yn meddwl, yn dirnad, yn cofio, yn serchu, a'r 
cyffelyb. Y mae mor sicr bod rhyẁ beth yn meddwl 
i4k)d rhyw bethi'ẁ weled? a'r çetfi sydd i'w weléd 
nis gall ef ddim meddwl. Ónd m wyddom ni beth y w 
y sylwedd, neu ý peth hwnw, yn mha uny mae y 
priodoBaethau hyn yn bod ac yn sefyll. 

2. Tystiolaeth am Ysprydion. 

Er cymaint fu, ac y sydd, o Saduceaidyy rhai sýâd 
yn gwadu fod ysprydton, eto y mae digôn o bethàu, ac 
o re«ymaú yn profi ac yn dangos fodyspryd. 1, Ÿ 
mae.pob peth yn dangos fod Dhŵ, ac Ýspryd tragy~ 
wydool, anfeidrol yw Duẅ. â, Ý mafe'r Ysgrythuryn 
dangos fod ysprÿdion da a drwg. 3, Ý mae genym 
ddigon o hanesion sicr am ysprydion : ond ni soniaf fi 
yn awr am rai pell, na rhai hen, ond am rai diweddar 
ac agoe. 

Yn mhfwyf *Llangeler, yn Sîr ûaerfyrddin, Mai £1, 
17 19, y dechreüodd ÿspryd, yr bwn hefyd a barhaodd 
dros hir amser, i daflu cçrig o ddeutu rhai oedd yn 
dyrnu yn y maes yno. Dydd Iau y Sulgwyn y de- 
chreuwyd dyrnu, o ddeutu 8 o'r bore,ac y dechreuodd 

Digitized by LjOOÇI^ 



jnteu daftu cei%. Un oVdyrnwyryRyntaf* w ek > d * 
garëg yn disgjn ar y flawr dyrnu; yr aflgareg a ddis- 

Srriodd ar glun morw yn y tý, nes j^oedd cbis arni. 
c yn mheo ychydigjlauwasant y llawr dyrnu a'* twyfr 
oddiamgrlcb, yr byn a wnaethant ìawer gwaith wodi 
byný. y dyrnwyr a roisant heibio eu gwaitb, ac * 
aethant i edrych pwý oedd yneu taflu bwy«t, wd tà 
allasant Jweled neb. Bydd Óweaer, y farw?o,,paa 
oedd yn yr anjd, a darawÿá dair gẅaith, a tharawyd 
rhaiVr fclant üesiddynt fyned aflan o r tf . Fe ddaetb 
llawer ỳ'nghyd i weléd y jrhyfeddodau hyn. Yr oedd 
pawb ag oeddLyn djlötlya caei gweled dtgon o gerig , 
yn disgyn, Dydd äadwfrn fe daníwyd y forwyn *ç un 
o'r dyrnwyr. Yr öedd rttói cerig jti chwyrnu, ac 
megis cleisiau ar amryw o honynt. Ni welîd y cerig 
nes byddent yn dîsgyu, a phan gçdid hwynt byddai 
eu hol ary flawr megis pe buasent yno fiwjddyn o'r 
blaen. Fe ddaefh paẅl máwrya groes ar ffenestr, 
heb neb gwdedig y» djẁé ag ef. Rhai ni chredeat 
nes anfon cenhadoü i wéied, aé f gjrchu rhai &x cerig 
adref i'w tai. Fe 4yfodwÿd cyff maWr o bren o r r cwrt 
i ben j tŷ, ac fe d^jjynodd fpewji naan arall. Dydd 
Sul fe ddaeth llawer ìawn ý'ag^tyd i weled, ac amryw 
o honyut oedd yn tjngu ac yn rhegu, ac yn siarad yn 
gableddus dc ytì. ysgafn. Te ddfsgynodd cerig niawr 
ar jr llòfft ÿtì y êj, c*d oâ wefent hwynt nes disgyhent. 
fe daŵAiyd bar haiacaofr fleneatr ajlan, ac fa Uygwyd 
bar aràH íef bach Jsdar», a thorwyd y gwydr 301 friws- 
ionl m&o. Gwedi nee fe ddaeth cerig i'r gwelyau, a 
chtòriau j fefteste a aethantiY Uofft, agorfu i dyiwjth . 
y tŷ godi o'a gwclyau* a myned i dŷ cymmjdog; nid 
oedd onds J ceaig^yn llawn yny tỳ 9 ac oddiamgylch 
iddo. Noa Féreher fe tosgẅyd jr ymtgbor^ a'r lhüHir, a 
Ilawer o bethaucraiH. Ÿr oedd bob djdd ya taflu 
cerigi ond ntd bob aws; yr oedd ef weithiau yn eu 
taflu úmwgynted ag $ gtellid eu rbifb, a'r rhan fwyaf o 
honynt yn gei% afon> a f bai o honynt yn cbwe' pbwjs 
n*u ragor o bwysau. - Daeth cymmydogion yn nghyd 
i,weddio ár Dduw yn y tý^ac ni bú jno fewr o stẁr j 
n» hàno. lAmimt,6 bethau yn rbagor a wnaeth eí, 



16 

ẃad oes le i'w coffau, yma, ond o'r diwedd fe dtfarfu 
-ac a beidiodd. 

Fe debygai un na byddai raid yn Nghymru dros ein 
hatnser nî, wrth un hanes arall i sicrhau i ddynion fod 
ysprydion, a'u bod yn gwneuthur Ilawer o bethau gwel- 
edig yn y byd, ond eto, er hyn i gyd, y mae, àc fè fydd 
llawer o Saduceaid yn ein plith, y rhai sy'n gẃadu fod 
yspryd, na Duw chwaith, yn eu calonau. Ni bu yn y 
He hwn fawr o ddiwygiád ar ol hyn mwy nag o'r blaen. 

Ÿn awr rwy'n gwel'd, heb lai,, 
Na waeth beth wnair i rai, • 
Nhwy lynantwrtbeubai, 

Tra byddont by w ; v 

Er cael cynghorion sant,- { 
t A rhyfeddodau gant, 

Ni bydd dim serch na chẁant 

Art>ethaüDuw: 
Pan ddaeth cym'dogion clyd 
I aìw ar Ddtìw y'nghyd, 
Fe beidiodd ynfeu o hyd, 

pro8 noswaith lawn ; 
O dyma, yn ddi lai, 
Annoçaeth i bob rhai 
Weddro Duw 'n eu tai, 

Ytl ddyfal iawn: 

3. Projiaäau yn rhagor am Ysprydion. 

Y mae yr byn a elwir Second sight, tieu Gwyll olẁg, 
yn dystiolaeth gref am ysprydion. Mae'r peth hyn yn 
gyrTredin yn mharthau Scotland. Bydd yspryd ac a 
fo yn anweledig i eraill, yn portreiadu o flaen rhai 
dynion bethau absennol, neu bethau i ddyfod. Nid 
ýw.y rhodd hon ond gan rai. Y mae rhai yn cael'eu 
rhÿbuddio, a'u helpu gan ysprydion, ac eraill yn caet 
profedigaethau mawrion oddiwrth ysprydion, ac eraill 
yn cyfaramodi ag ysprydion, megis dewihiaid. Lla- 
wer o hanesion sicr sy genym ni am y cyfryw bethau, 
y rhai a ddygwyddasant yn mhob oes hyd heddyw: 
ni raid i mi yn awr sôn am cbwaneg, gan/od cynifer o 
honynt i'ẃ gwelŵiyn ngwaith y dysgedigion ; ond'pe 
na bae genym ond un o-r fath yn cael ei'phrofi yniawri, 
fe fyddai'r un hyny yn ddigon i brofi'r pwngc yr wyf 
ri arno> sef, fod yspryd, 

)igitízed by'VjC 



17 

4. Amryw freuddwydion yn dangosfod • 
Ysprydion.^ 

Y mae amryw fath o freuddwydion, breuddwydion 
oddiwrth dymer Corph, breuddwydion oddiwrth ofal, 
a breuddwydion oddiwrth ysprydion. Pan y byddo 
dyn yn cael gòlwg yn ei gwsg ar bethau i ddyfód, ag 
a fo'n gwbl anhyspys iddo, y mae'n sicr fod y peth yn 
dyfod oddiwrth yspryd. 

Yny flwyddyn 1690, gŵr yn Iwerddon a freuddwyd- 
iodd fod cyfaìll iddo ar fynydd yn Wiltehire, yn cael ei 
ysbeilio, a'i ladd gan ddauleidr: dihuuodd, achysg- 
odd drachefn, a chafodd yr un olwg«, Ysgrifenodd at 
ei gyfaill, ac a hysbysodd iddo pa fath rai oedd y 
lladron, wrth eu maint, eu gwêdd, Vu dillad ; gan 
ddymuned arno gymeryd gofal am dano ei hun. Ym 
mhen ychydig^ar ol hyn y gŵr a laddwyd,' a'r Iladron 
a ddaliwyd wrth y llythyr, a bu'n foddion i ddyfod a 
hwy i gosbedigaeth. Buont mewn sibedau ar y fTordd 
î Lundain. Aubreýs Misceüanies. 

Y roaegenyf, (niedd Äír.Flavel,) gyflawn sicrwydd 
am yr banes hon. Yr oedd gŵr duwiol,ag oedd mewn 
mawr ofid am ei dad à'i fam oedd yn Lluudain yn 
amser y pla; llawer llythyr a ddanfonodd attynt i 
Lundain, a llawer gweddi trostynt i'r nefoédd. O'r 
diwedd efe a freuddwydiodd ei fod mewn ystafell yn 
gweddio trostynt, a'r Haul a'r Lleuad yn ymddangos 
iddo ar y parecl ; ond yn mhen ychydig fe aeth yr H aul 
y.n ddu fel penglpg marw ; a'r ün modd y Lleuad ym 
mhen ychydig wedi'n. Ar hyn efe a ddeffrodd mewn 
dychryn mawr ; Ac ym tnhen pythefnos bu farw ei 
dad o'r pla, a4 fam eílwaith ym mhen y mîs. 

Yr (Arglwyddes Seymor a freuddwydiodd ei bod yn 
cael nyth aderyn a elwir y Finch, a naw o rai bach 
ynddo. A chynifer o blant a fu iddi o larll Winchester, 
enw yr hwn oedd Finch* 

Dr. Halley, mewn bréuddwyd a gafodd berffaith 
olwg a'r St. ílelens a ser y deheu, cyn iddo fyned ?r 
daith fawr hono ; yr hyn a adroddodd o flaen y Royal 
Society. Y mae'r pethau hyn yn dangos fod ysprydioi 



yGoogle 



5. ÄẀi^mcMg&l&k, ŵ sgmitk**diád(m 
Angylion neu ysphfêÙfnfiàUan or Ysgrythûr, 

Ỳ mae *r ỳsgrỳthúr ÿn'ÍIáẁri 'íäwn àfn y tféth ìiyn, 

Angêl a ÿmddangosodd i'Öagâr, ' Gen. tò. Tri 'Aifgèl 

yn Rhîth gẅyr i Abrahâm/ Gèn. lfc, î)äu i Lòt Jíi yr - 

un modd, Gén. 10. Arigela álwüdfd ár : Hágâr, Gén. - 

Úì. Ac féíly àr Äbräham, Gèn. í"2. Ängël a ytrìddi- 

ddanodd â Jacob mewn breuddý^/ Gën.'Sl. A<ttín 

a ymddângosodd i îosés ÿflfy bprìh, -Ëcs.'S. 'Angel 

a áeth o fláèn býdMin Isfaeí, Ex. 1'4. ^Angel a gýfarfu 

-â Balaám ár y ffórdd, Num. ÄÖ. Angel a lefarodd 

wrth holl botol Israel, Bàrri. '2. 'Angël' a ynoíddíddan-- 

oddà Gëdeon, Barn. 6. Ac'â'Mànóai'î^Wràíg, ftärh. 

lS.'Angelaymddangosödd ìfeliâá, Ẃfén.'lí). Atfgei 

o ìa^rl^ yn ngwersyll ýr Assyrìaid, Í8S000. 2 

Angel a safodd ẃrth láẃf dyrtíu' Ornán, ' l 

Angel a y mddíddanodd âV prpphẅŷd.'Äeiíh- 

, 1 . Angel a jfágfŷnegodd enedigäètb loan 

i 2echarias ýr offeiria v d, Ltfç. 1. Yr Arigel 

anfonwyd at Fair santaidd, tuc 1. Angel 

a ymddangosbdd i'r bùgeiliaid, Luc 2. 'Angel'a ytn- ^ 

ddangosòdd i'r ddwy T?air wrth y bédd, ! aíat. '28. 

Arigel a agorodd ddrws y carchar f Pédrac eraill, 

Act. 5. Angel a ymdâiddanôdd â Çhórnéliûs, Afct. 

10. Angel a wàredodd Pedr allan o'r carchar eilwaith, 

Act. 12. Satan a yhfd&aiitgosòdd i IesuGristFw 

demtia ef, a hyny yn fynych, Mat. '4. Lläwer yn 

rhagor a allẁn gasglu, ónd digon jẃ hyn i bröfi ym- 

ddarigösiad ysprydiòri gynt. . Yri awr gân éu' bod Jn 

ymddangos gynt mor fÿnych, ni wn i pa'm ÿ ìteaemor 

anhawdd gan rai goelio eu bod yn ymddangos weith- 

iau ëtto. 

6. Amraddcm Angylion, <neu Ysprydiim. 

JY mae ýh debygol iawn fod gríddau y*niysg yspryd- 
ion, ónd bod y peth yn dyẅyll i ni; y íriae îhai yn -. ,v 
dala focf 9 gradd o angélionda; sef, 1, Angèlion. 2,- *. 
Arcli-Angèliori. 3, Tywÿsogaéthau. 4, Awdurdodau^ - v 
5, Lluoedd. 6,Gàlluòedd. T/'Hiroriiau. 8, Seraph- 



yGoogle ' 



/ 



'T'^ 



& 



8, Rhai pethan yn rhagor ÿnghylch Ang- 
ytionda a drtyg. 

• Y mae un anerel yti ddigon abl, fél y tybtf, i ddin- 
cwbl o'i íewn, i'e, i dy nuYHaul a'r 
>'u hamryw leoedd, os caiffondarch 
. Yr oedd yr hên deidiau yn gyfl- 
y. byddai i'r nifer a syrthiodd o ang- 
► neuthur i fynu oddynolryw. Tybia 
b 2 

' DigitizedbyVjOOQlC 



20 

rhai fod yr angylion da yn amlach na 'r rhai drwg o 
gymmaint ag yw dynion drwg yn amlachna'r rhai dá. 
Pechod y diafol, medd rhai, oedd, na fynnai i'r ail 
-Berson o'r Drindod, er mwyn Iechydwriaeth Pyn, 
gymmeryd cnawd ; gan y byddai i'r natur ddynol trwy 
hyny gael ei dyrchafu uwchlaw eiddo Angylion. Y 
mae llid y diafol yn fwy na'i ddoethineb ef; oni b'ai 
hyny ni wrthwynebai ef bobl Dduw fel y mae, gan nad 
y w, trwy hyny, ond mwyhau eü gogoniant hwÿ, a'i 
farnedigaeth ei hun. Y mae'r diafol yn ddoeth, ond 
nid yn gwbl ddoeth ; nage, nid y w ei ddoethineb ef 
ond cyfrwystra i wneuthur drwg. Y mae yn alluog, 
ond nid yti holl-alluog, y mae Un cryfach nag ef. Y 
mae gwybodaeth ysprydion yn naturiol, yn ddatgudd- 
iol, ac yn brofiadol. Yn awr gan fod angylion ac 
ysbrydion yn greaduriaid mor ardderchog, pa paor 
ardderchog a gogoneddus yw'r Duw yr hwn a'u 
gwnaeth, ac sy'n eu llywòdraethu hwynt. Oni ddylai 
y cyfryw un gael ei oftìi, ei garu, a'i wasanaethu. 



PEN. III 

AM ENAID DYN. 

1 . Am natur yr Enaid. 

YR Enaid sy'n sylwedd ysprydol, yn cynnwys 
bywyd,deaH, ewyllys, a theimlad,~ac yn byw- 
iocau, ac yn rheoli corph dynol. Y mae'n sicr ein 
bod ni yn byw, yn deall, yn ewyllysio, ac yn teimlo, 
neu yn mwynhau; a bod y galluoedd hyn yn rhyw 
sylwedd, canys dim, ni all ddim. Ac y mae yn sicr 
hefyd, nad y corph sy 'n gwneuthur hyn ; canys ni all 
corph, o hono ei hun, na byw, na deall, na gweled, na 
chlywed, na dirnad, na gwneuthur un peth ara'll; gan 
hyny rhaid i'r galluoedd hyn fod yn tarddu oddiwrth 
ryw sylwedd yrprydol, neu anghorphorol. Y mae 'r 
enaid yn greadur nad oes ei fath yn weledig yn y byd 
hwn. V mae galluoedd,a chynneddfau mawrion ynddo. 
Y mae ynddo ddealltwiiaeth, yr hûii a ellir ei galw, 

Ẁ,gitizedbyG00gIe 



21 

ìlygaid yr enaid. Ac eilwaith gydwybod, yr hon yẃ 
gôruwchwilwraig yr enaid, yn mynegu beth a wneir, a 
pheth ni wueir. Hefyd y farn, yr hon sy'n barnu yr 
hyn a ddêl i'r enaid. Y Dyfais, yr hon sy 'n edrych 
ym mlaen, ac yn canfod yr hyn a fy dd. Y côf, yr hwn 
sy'n edrych yn ol, ac jn canfod yr hyn a fu. Y mèdd- 
wl, yr hwnjsydd megis yn dwyn yr enaid i bob lle, ac 
, yn chwilio pob peth ym mhob man. Nid yw yr holl 
alluoedd hyn ond megis canghenau o'r dealltwriaeth. 
Yn olaf yr ewyllys, yr s hon y w llywodraethwraig yr 
enaid. Y mae hefyd ynddo allu i deimlo poen, ac i 
fwynhau pleser, oddiwrth yr hyn y mae boddlonrwydd, 
ac anfoddlonrwydd yn çodi, y'nghyd ac amryw serch- 
iadau. Nid yw yr enaid yn cael bywyd oddiwrth y 
corph, ond y corph oddiwrth yrenaid; neuyn hytrach 
gyffroad ; canys nid y w defnydd daearol oll yn by w. Tra 
fo'renaid mewn corph, ni all weithio ond trwy offer- 
ynau'r corph ; ac fel y bo'r offerynau, felly y bydd y 
gwaith. Pan êl yr enaid o'r corph, bydd yn berffahh 
iawn o ran ei alluoedd naturiol. Bydd ganddo ffordd 
i weled, i glywed, ac i ddirnad nas gwyddom ni oddi- 
wrthi, fel y mae gan ysprydion eraill. Rhyfedd iawn 
fe ly gall dyn yn ei enaid, olygu peth absennol, fel pe 
ba'iyn bresennol; peth nad yw, na bu, ac na bydd, 
fel pe ba'i ! Y mae amryw dybiau y'ngbylch dechreu- 
reuadyr enaid. 1, Rhai a fynant ei fod trwy genhedU 
iad a thraddodiad. % Rhai a fynatìt ei fod yn cael ei 
enill a'i genhedlu gan angylion. 3, Rhai a fynant fod 
yr holl eneidiau wedi eu creu gan Dduw yn y dechreu- < 
ad, oll a,c y'nghyd. 4, Rhai a fynant ei fod yn cael ei 
gieu, a'i dywallti'r corph gan Dduw yn ddigyfrwng. 

2 Am enwaur Enaid. 

Mewn corph, fynychaf, y mae'n cael ei alw yn enáid ; 
ac allan o gorph yn ysbryd. Weithiau wrth yr enaid 
y mae i ni ddeall math o fywyd ; ac felly y inae tri 
math.o enaid; sef, enaid tyfol, enaid teimlado), ac 
enaid rhesyrool. 1, enaid tyfoí yw bywyd pren, a'r 
cyfryw; ac nid oes yma ond tyfiant. 2, Enaid teim- 
ladol yw bywyd anifail ; ac y mae yma dyfiad a theim- 

Digitized byLjOOQlC 



fâd. 3, tènùd rfcesytfioi ýw eháíd a bÿŵyà^djrní $c 
yfna y mae 'r tri,- sef, tẃfc teimUá, £ rbèswm. fç 
cfdëaHi/ wì tn yr ènard weithiau ámryŵ tètháú éráìií ? 
trwy fath ò ymadrò'dd, na ràid i mî sÔn ám dáhynt ýn 
awr. • ' . ^ x y 

ä, Jtnj yîiiẃ gyrdeäa^ác brd^déféndiógfwijdd 

Y fltäé'r énaid yn dderw Duw, a(? yn rtfyféẂtol ytt 
gosötí allàtì éí ailü, ei ddoethitíet), a r i crdâioliì ef, os 
ystyriwn ni eî ^ytiheddfau àrddefcba^g éf/ sêf cyrtíêdd 
áíhynwysiâdéi ddedhwfiaet!i,dẁẃ^*ẃàrfíáîrf#í ỳ 
cỳfrwys-dra ei ddyfiẁ, gallu^ei ddoethiaeb/lrjWodr- 
•^ &eth ei éwyllýsí rrtelthder el gdfj ä gäfàel éi sereh ; «é 
meẃn gaireînatttr ddwyfol ef, a'i weithredttrdau. Yr 
ydym yp dárliefa am gôf rhyieddòl amryw ddýtíiòri, 
megis ŵhícö, y'rriysg eraiH; yr hwri ä ail-adroddai 
ddẃy fil o énẅan, yn y modd y clywai. Peth rbýfëdd 
iaŵn, ae i ddal sylw aroo, ýw âmry w dhêdbMadöù dyn- 
iòn er däioni iýáredinol y' býd . Rhìri tfü cäriad ftt tírt 
rath o gelfyddyd, ac erailt át gelfyddyd araii. fthäi 
am nh peth, ac eraiii am beth arfiii. A phob un ÿtt 
drlyn ei ffordd, tírwy bob pbfett gyda phlesër. Peth 
rhy feddol eilwaith, ac i'w ysfytied, y w galiu yr ëríaid 
i ddÿfeisiò. Y mae'yn beth rhyfedd foá Üyh ŵédi 
dỳfeisio cynúifer o bethau, cynnifèr o ffÿîdd ì ffẁ) 
.cynnifer o gelfyddydaü, cynniífer b ddefnýddfctti i foob 
peth, fel üad oés dim agos, nad yw ef wedi lárò ẃrtho. 
Hefyd ỳ mae hyn í'w ystyried aì gydnabod fel trefniàd 
Duw ; sef, fod pethaù tra rheidiol wedi eu cafel allan 
yn gynnar ; eithr eraill yn ddiweddarach ; a rhai heb 
eu cael etto; megis Perpctual Motion, a'r ffordd i 
hedfan, a rhy w bethau cyffelyb ;- a hyn nid o ran eu 
bod yn anhawsach, neu neb eu ceisio yn ddyfaiach, 
ond o ranna fynài Duẁ, oddlẃrth ba un, fël y tystia 
yr ysgry thar, ymae pob doethihet, a medr, á chyw- 
reinrwydd yn dyfod. Y mae yroes hon yii rhagori 
Ilawèr ar oesoedd gýnt meẁn gwÿbodaeth à goléuni. 
Uöb yùÿchydigy gẁeiôiid Dtiẃfòdýndda ddaftguddiò 
"pëâiaù iìidýniòn *Pe ddarfu i'r döetbiò^ gýnt ddy. 



23 

fe&Oj a^çjbafl allanjawsro bfctfcau, çithr nid pobpeth. 

Fe ddarfw i. un ( o hpnj^t, wjiçy thur E«rpren, yf hwn 

a^çdftnodd allan oV ddjnajsi gyfarfod â'r Emprwr, ac 

a^ddycbw^Iodd gyd ag çfyn ofbydaty pyrth. Llawer 

dyfa*s Tjfedjd gyd â, byn,oeddgan y doethíongynt ; ac 

ç#p buwydjAhir^çyncaeí allan rhnyeddau a defnydd- 

iau'r Afeý^0,, $eí * gajreg sjjdd yn, tyna'r dur atti, ,ac 

j^troi at#gpgled<U î$,qs ydpedd ei thyniacl yn bÿ/j- 

ky» JUf ^nse* .ffyifa, aç : 4Ẁtptl<>, Stfo nid oedd ei, 

UiroaàMyd j* hwyr,. $uwjrf yn hir çyn òÿfeisio, Ar-i 

g*aflhu v * ẂçujW c^coiauÿ a Spienradrycliau,, a, 

gjnnai^ ynjgfry4 Ì l&we* o fcçjtlfsui-erai)^ y i;hai njuí, 

gte4d,y»t,dd|WL,yq anji&w&a ' 

feisij^yd^ Qnci,yaunig naç 

y* ^jrjl^dd yn, vfç*oJ < 

drçewp nwyripn yn y-ljyd^ 

ig^4d,meJUidiwygio, 

y*gvtafywl í?e% yr » 

i^yjfeçd^fitli rjfà4<fol yr -opf 

i> e/eagyj,, öf4«Ẁ ç^nhed 

>\>tà yi* d^çju^u, rhjfàddi 

«wledjrcjd yma y 4Ẅu*u; 

W gyẀtefrot ì;d goleijni, 

fjpi'd At $wll ? Yn a,wr g 

j.flgbjîäy ^ç ni alj : wn, Jai u 

9 daiooj Ç»u ; w. ^ l^ydde 

yn, gwbLyn çji wasanaçtlj i 

4. Am (mfarwoidepyr Enaid. 

Nid òes neb yn amau fod ganddo enaiti ; sef fod 
ynddo ryw beth yn bỳw, yn deall ? yn eẁyllysio, ac yn 
teimlo ; ac hefÿd yn' trefnu'r corph : ônd y peth i'w 
brofi yw hyo, a ydýw y rhan fy wiol hon o dcjyn yn an- 
farwot. ' Y mae yn haws profi trwy jR^YoiopAy, fod 
eneidiau anfarwol gan ddynion, na phrofi fod yspryd- 
ion erailf. Y mae yn hawdcj proft fod ysprydion yn 
ymddangos, ond nid yw mor hawdd profi nad eneidiau 
dynion ŷnt. Ni's gaíl dyn fod yn sícrach o dditn na 
bod ganddo enaid. Y mae'r ysgrythu^ yn helaeth yn 
dangos im anfaroldeb yr euaid, ac yn gosod o'i ftaeiv 



24 

ef ddedwyẁiẁèh a thrueui tragywyddoj. Y m'ae hefyd 
amTyw resymau yn profi ei anfárwoldeb ef ; megis, 1, 
Y mae 'n hanfod bur, syml, digymỳsg, ganeifodyn 
ýsbryd. Marwolaeth yw dattodiad pethau cymysgedig, 
alle ni bo cymmysgedd ni's gall fod dadötiad, % Y 
mae cydsyniad pawb y'mhob oes, yn rhéswtn ciyf am 
Anfarwoldeb yr enaid. Y mae pawb yn cyttuno, oddi- 
eithr ambell utí balch, ac anystyriol, a fo ẁedi priodi 
ei bleserau, a boddi raewn trachwantau. Y mae yr 
Indiaid a'r Paganiaid yn gwybod am anfarwoldeb yr 
enaid, a byd aralL 3, Y mae ymddangosiad rhai 
oddiwrth y meirw yn profi anfarwoldeb yr enaid. Y 
mae genym ddigon o esamplau sicr am hyn, Samuel a* 
ymddarigosodd i Saul, fel y tystia'r Ysgrythur, 1 Sam. 
28. Moses ac Elias a ymddangosasant i ? r Apostolion, 
yn ymddiddan â Christ, Mat. 17.3. Y màe Deifes' 
yn y ddameg, Luc 16, yn meddwl y gallai un ddych- 
welyd oddiwrth y meirw; ac riid y w Abraham yn ameu 
y peth, ond yn uníg yn haeru ná thyccia i drdi dyn- 
iôn cyndyn anystyriol. Nid yẃ'n dweyd fod y peth 
yn a'mhosibl, fel y dywèdodd o'r blaen am dramwy 
o'r nefoedd i ufFern, ac o uffem i'r nefoedd; ond fod 
caledwch y rhai a esgeulusam) foddion gras yn gymaint, 
nas gall hyn er hynotted, na dim arall yn gyffredineu 
dychwelyd. Iesù Grist a adgyfododd oddiŵrth y meirw, 
ac a ymddangosodd i amryw rai, amryw weithiau. A 
llawer o'r saint a ymc^darigosasant oddiwrth y meirw 
ar ei adgyfodiad ef, Mat. £7. 52, 5$. Yr ydym yn 
cael sicrwydd am ymddangosiadau oddiwrth y meirw, 
y'mhob oesagwlad. Y mae yngwaith y dysgedigion 
laweroedd o hanesion sicr i'w gweled, fel uad rhaid i 
mi yn awr sôn ond am ychydig ; er y gallwn ddyfod à 
digon i brofi ymddangosiadau agos bob blwyddyn. 
Y mae Mr. Glanvil, Mr. FlaveL ac eraill yn sôn am 
ymddangosiad Mr. George ëydenham i'i Capten 
Willam Dyke, y'mhen 6 Wythnos ar ol ei farwolaelh. 
Fe ymddangosodd Syr George Villiers, dair gwaith, 
yn rhyfedd i'w was Mr. Parlcer, er rhybuddio ei fab, 
y Duc o Bucfchingham, ond ni chymerodd rybudd, ac 
am hyny efe a laddwyd y'mhen ychydig wedi'n, fel y 

)igitized by LiOOQ IC 



25 

dywedasai yr yspryd. • Un o'r petbau diweddar hyn- 
otaf o'rfathhyn yw ymddangosiad Mr*. Veal i Mrs. 
Baragraph ar ryw amser ganol dydd; yr hon âreist- 
eddodd, aca chwedleuodd agos i ddwy awr. Y mae 
y wraig hon yo wr.aig fonheddig grefyddol iawn ; y 
mae'r hanes i'w weled yn ìlyfr Drelincourt y'nghylch 
roarwolaeth. Y roáe'r Dr. Stern yn dwéyd ei fod ef 
yn beth cyffredin yn ynysoedd Scotland i rai ddyfod 
at eu cyfeillion a fo'n marw, i ddeisyf arnynt eu cyfar- 
fod hwynt ar ol eu marwolaetb, y pryd a'r Ue a fydd- 
ont yn enwi ; ac yn gyfattebol hwy a ddeuant, a hwy- 
hwythau a gant yn rynych chwedleua â hwy. 4, Y 
mae dychweliad eneidiau i'w cyrph drachefn oddiwrth 
y meirw, yn profi anfarwoldeb yr enaid/ Y mae'r ys- 
grythur yn sòn am amry w a ddaeth yn ol oddiwrth y 
meirw, i fyw dracbefn yu y byd. 1, Maby weddw 
o Sarepta, 1 Bren. 17. 2, Mab y Sunamites, 2, Bren. 

4. 3, Mab y weddw o Nain, Luc 7. 4, Gŵr o fedd 
E!izeus,^2 Bren. 13. 5, Merch Jairus, Marc 5. 6, 
Tabitba, Act.9. 7, Eutychus, Act. 21. 8, Lazarus r 
Ioan 11. Ymaehyn yn dangos fod ypetb, nid yn 
unig yn bosibl, otid hefyd yn fynychynbod; ac am 
hynÿ nid oes gehym achos i a'nghoelio yn gwbl yr holl 
hanesion sydd genyra am y cýfryw beth. Ac os hyn 
sy'n bod, y mae'n fawr yn profi anfarwoldeb yr enaid. 

5, Y tnaé gwaith dewiniaid yn syrthio yn farẁ pan 
fynant, a'u heneidiau yn myn'd allan o'u cyrph, ac yn 
cael golwg ar bethau oddiallan yn y byd, ac yn dyfod 
yn ol drachefn y'mhen ychydig oriau, yn dangos *an- 
farwoldeb yr enaid ; neu • o'r hyn lleiaf, ei neillduol- 
rwydd hanfodol. Baxter. Dewiniaid ydyntyn myn'd 
i'w cyfarfodydd weithiau yn eu cyrph, weithiau allan 
o'u cyrph r Wrth eu cyflfes eu hunain G/aw. Y mae 
gwai(h y diafol yu sefyll cymaint am eu heneidiau, ar 
ol eu marwolaetn yn y byd, ac yn mynu gweithred 
ysgrifenedig oddiwrthynt, wedi ei seliö a'u gwaed, yn 
dangos ac yn profi fod eu heneidiau ynanfarwol. 6, 
Y mae'gwirionedd a chyfiawnder Duw yn profi an- 
farwoldeb yr enaid ; neu o'r hyn lleiaf, ei fod i gael 
bywyd a bod mewn byd arall. Y mae Duw yn 

Digitized by VjOOQ LC 



26 

gytìarwir ac efe a wna gyfiawnder. A-c y mae efe wedíi 
addfcw gẃobr i?r dë r a bygwthi cosp ar y drwg; ond> 
nid' yw'r drwg aV da y» cael; bob- amser yn ol eu 
hteddiant ynwu; atc am hyny mse'n rhaîd; hod Ue ac 
amser arali i wobrwyo. Vn> awav jr mae'r holl bethau 
hyn yti dtogo» ac yn profi fod enaid> neu y«pryd an,* 
fa*wol, rhyfeddoi mewudyn, atbod yr hwn.a'i gwnaetht 
eí fn dra galhtog> doeth, a? duionus, ac am hyny i'w 
ofiny i'w garu, ac. i'w wasanaetho. 

Dyma brefi yn ddigonol 

Pòií y r enaií yn an&*wol ; - * 

O daagciw*ynieim<bywjri 

BinboAj^çrẃilifttyhefyd: 

A. Am undebyr Enaid ar Cbrph. 

Creardur arddarchoga rhyfedd iawn yw yr enasd. 
Rhyfedd ywfacwftwni afr uadeb sydd rhyagddo a'c 
corph ! RhyfedcT fad meddwl yn gy sylltedig wrth dy~ 
warcfcenl RayfedU na'» gellir eldeimfa, ac etto ei 
fod tî yn teimfo t Rhyfedd ei fod ef, ac yntef yn 
feddwt, yn 'g alluî cyffiroi corphl Y mae ef yn ar* 
grwydd ar y corpb, ond eto aeb gwbl reolaefafe arno. 
Y mae rhyw ranau oV corph tan et reotaeth, a rhanau 
eraill heb fod felly. Y mae'r rhanau oddiaHw qy'n 
perthya al weithred tan lywodraeth yr ewytlys^ megis 
y dwylo, y traed, y tafod, à?r cyfferyb. Ond y rhanau 
tufewnol, y rhai sŷ'n pertbyn yn beeaf at fy wyd, megia 
y galon, yr ysgyfaint, y gwy tbieaau, y cylîa, y coludd- 
ion, a'r cyfryw, nid ynt gan yr enaid i'w harfer yn ol 
ei ewyllys ei hun. Ni's gall dyn fyw nen farw pan y - 
myoo. Y mae dýa yn by w wrth ewyltys Duw, ond 
yn gweithio wrth ei ewyllys ei hun. Y mae llywodr- 
aeth y galon, a'r gwaed, a'r bywyd wedi eu cadw gan 
Dduw, megis yn ei law ei hun, fel y byddai i ni ddis- 
gwyl wrtho ef yn wastàd am ein bywyd: ond y inae 
Hywodraeth y tafod a'r dwylo, a'r rnanau oddiallaa i*r 
corph, tan reolaeth eiu"hewylíys eiu hunain, fel. y bo i 
ni eu harfer, os mynwn, y'ngwasanaeth ein Creawdwr. 
Nid yw yr eaaid hefyd yn gallu tejmlo trwy bob rhan 
o'r corph; megis yr ewioedd, y blew, y gwallt, a'c 

Digitized by LiOOQ lC 



á7 

esgýrn éu hunáin : 'tó, ý rtíáe jr ysgyẁhrf yri treüfio 
méẁri rm\i dýriíori néẃ ẅVDÜd oddiẃrtfií : á*f yrnenydd 
ỳntéu, fel y gŵÿr ineoMÿçëri, â ddiotfdéf läwéf heb 
dètnrfo, pòéri. Y ùiáé caríäd â trtaeddrwydd iriáWf y* 
ỳf enairf ät ëi góíptr ŷn fyW äc ýnf hrWí a dỳímt un 
gwahániaeth màẁí 1 rhwtig yr etíaid ac yspryd aratt. 
Ÿii y cfiwèdd* hwý á gint é\i c^Ẅyfltü yri dr*gyŵydbV 
sèt ŷr en,áíd â'r CorjA, dc ẃerfî hyny y'nghyd fwÿttlẁi 
Duẁ gyd ág áiígyhon, nêta ddioddef poen' gyda chy- 
threulíaid byẂ. 

6. Àm Anwydau, Serchiadau ý a Thueddiadau 
fr £nmd. 

Y fnàe yn yf" èHatìd ätorÿtf sef tíhîádau, â thueddiadau 
ì'ẃ gỳmèfl éf i wtíeuthuf püb peth yfi ddíflmder, ie, 
gýda hyfrydwch a hdffder, ús níi bydd éf yn cael ei 
ôf chfygu. Dyina'r dèf cfaiádau, áef, cariad a chasinéb, 
Haẁéẁydd a Ihiristẃcn, thwítìt a ffieiddiad, òflfj a hyder, 
fcöbàith àc anobaith, a dig'ôfaint. Y râae y fhaí hyn 
megis bréicbiaü i'f enaid, â pha rai y triae yti ymdrirr â 
phob £eth, yritytíu äto, ac ytí bwrw ôddiẅrtho ; ac y 
maent ytí òerthyn í'r ewytlys, dç yn ei dilyn fel tnor- 
Wÿniori. V riiáe'r tueddiàdau ú't gogwyddiadau eiU 

x ẃaith sydü ytí yf enaid yb faw>ton ac yn.rhyfedd; ond 
y tnaerit i gyd tnégis yn dibetìu mewn utì, sef, hwn — 
dâionijddö ei hun. Y tiiaé tuéddiad nâturiòl pob 
creadür at ei ddaioni ei huri ; er y bydd yrysgrubliaid, 
b herẃÿdd eri hanneallgarwch— a dynion, o herwydd 
èu ttýgrèdigaeth, ä'u hanystyriaeth yn benaf, yn catn* 

* gymeryd eü daioni. V mae g&liu, doethineb, a daioni 
üuw yn ymddangos yma, a'n dyled ninéu i'w ofni, 
i'w garu, a'i wasanaethu. 

7. Am amrafael dmeddiadau Dyniçn. 

/ Gan fod dynion a'r un fath gyrph, yn cael eu maejtbu 
â'r un fath ymborth, ac hefyd a'r un fath serchiadau 
yn eu heneidiau, onid oes rhagluniaeth a <ioethineb 
mawr yn ymddarigos yn eû gwaith yn bod o amrywiol 
'dueddiadau o räa ^aîwedigaethau yn y byd, gan fods 
liyny mor angenrheidiol at tyw ynddo, pan nad yw 

\ X . DigitizedbyG00gIe 



í 28 , 

pob dyn yn alluog i ddarparu pob peth buddiol, a 
rheidiol iddo eihun? Ac eilwaith, Ue bo'n gofyn eu 
bod o'r unrhyw dueddiad y maent felJy. Y mae pob 
un yn ceìsio ei ddaioni ei hun, a thrwy ddoeth raglun- 
iaeth, yn gwneuthur er daioni eu gilydd, er na byodónt 
yn ei amcanu, o'r hyn lleiaf ond rhai. Y mae yr 
unrhyw dueddiad mewn dynion gan mwyaf, at gynnal, 
at genhedlu, ac mewn cariad at eu plant ; ond nid y w 
dynion yr un dueddiad mewn pethau erail), fel y mae 
yn dda nad ydynt. Pe byddai pawb am ddilyn dysg- 
eidiaeth, p'le byddai crefftwriaeth ? a phe byddai 
pawb am grefftwriaeth, p'le byddai hwsmonaeth ? a 
phe na byddai neb am h wsmonaeth, p'le byddai bywyd 
y byd ? Y mae dynion yn amry wió yn eu tueddiadau, 
fel y maent yn eu hwynebau; fel nad oes neb o'r un 
bryd, na fawr neb o'r un dueddiad. Y'mhellach, y 
mae ofh angau yn un o'r anwydau cryfaf mewn dyn ; 
ac etto er hyny, y mae niath o lewder, a syched am 
anrhydedd a gogoniant, yn peri i rai dynion ddibrisio 
eu bywyd a chwbl, a thrwy hyny wasánaethu rhaglun- 
íaeth. Ac etto yn rhagor, er cymaint yw'r perygl a'r 
gofid, wrth ddwyn a inagu plant, y mae'r fath duedd- 
iad cryf at genhedliad, ag sy'n pwyso'r cwbl ilawr, 
fel y byddo i'r byd gael ei gynnaì, yr hyn yn sicr ni 's 
byddai, gan gymaint a chynífer yw'r gofidiau sydd yn 
canlyn y peth, oni b'ai fod Duw wedi gosod y fath 
dueddiad cryf mewn dynion at genhedliadí A rhyfedd 
etto, fel y mae Duw wedi cymhwyso a chyfaddasu 
dynion i'w gilydd. Yn awr onid yw gallu, doethineb, 
a daioni Duw, a dyléd dyn, yn ymddangos yn amlwg 
yn yr holl bethau hyn ? , 

8. Casgliad oddhwih y cwbl yn nghylch yr 
Enaid. 

Os bydd i ni iawn ystyried hanfod a pherffeithrwydd 

, Duw, a chyneddfau ac anfarwoldeb ein heneidiau ein 

hunain, ni's gallwn lai, debygaf, nag ofni Duw a go- 

falu am ein heneidiau; ond pan na byddo dyn yn ad- 

nabod Duw, na'i enaid, ni bydd iddo nag ofni'r naiìl, 

Digitized byLjOOQlC 



\ 



29 ^ 

tia gofalu am y llalh Gwreiddyü yr hòH annuwioldeb, 
a'r holl ddrygîoni, a'r holl fydolrwydd, a'r holl ddirmyg 
ar grefydd, a'r holl ragrith, a'r holl folchdër, a'r holl 
halogrwydd, a'r holl dwyll, a'r holl a'nghariad ag sy'n 
ein plitb, y w anwybodaeth ctyíiion o Dduw, a'u heneid- 
iau. Adnebydd Duw, a phecha yn ei erbyn os beiddi. 
* Adnebydd ay enaid, a dibrisia ef os gelli. Gan ein 
bod wedi derbyn lèneidiau perffaith oddiwrth Dduw 
bydded i ni wasanaethu Duw yn berffaith tfn heneidiau. 



iEN.IV. 

AM GORPH DYN. 

1. Am natur y Corph. 

TVTID yw corph dyn, mwy na chyrph erail), ond 
X^| daear, ac o'r ddaear, ac yn cael^ei borthi â 
phethau daearol, hyd nes elo drachefn i'r ddaear, ac 
yn ddaear. Ond etto, y mae'n dra rhyfedd o ran ei 
wneuthuriad, ac yn hynod yn dangos gallu, doethineb, 
a daioni Duw. Da y galli'r Salmydd ddywedyd, Ps. 
1 39- 1 4. " Ofnad wy a rhyfedd y'm gwnaed. " O'r cyw* 
reinrwydd sydd ar gorph dyn ! O mor rhyfedd y w pob 
rhan o hono ! Ymae Uawer mwy o gelfyddyd yn ym- 
ddangos mewn un aelod, nag sydd mewn un gwaith o 
eiddo dynion. O fel y mae dyn a phethau oddiallan, 
wedi eu cymhwyso i'w gilydd ! Gadewch i ni ystyried 
pob rhan o gorph dyn, fel y delom i weled, ac i ogon- 
eddu gallu, doethineb, a daioni Duw ynddo. 

2 . Am y dannedd. 

Gan fod yn rhaid i ddyn fyw wrth ymborth, a'rym- 
borth yma i gaèl ei barotoi, trwy ëi gnoi a'i falu, cyn cael 
ei lês, y mae'r dannedd yn dra rhyfedd, wedi eu gosod 
yn y geuau i gyflawni hyny. Y mae'r dannedd yn esgyrn 
celydiawn, megis wedi eu gwydro oddiamgylch, o ran 
uad oes un bilen yn eu cylchu, megis oddeutu esgyrn 
ei an% fw cadw rhag awyr a phob gwlybwr : y rhai sydd 

4 



jûwetfjol rÿfft^p íiîrvhqli^8gÿrp, gan y J>ua*aik ( <$Ay w 
bilŵn jn E^wy^trp ^m-gnçi a^^jtta. Y in#e> dpn- 
nçdd í|>l^p yn gyrp^ i dw^ a|r $$HI, aef y çilddari- 
; Uŵdd, i ífelu^r fcwjrd, jgafifojj y^yljyjiîllymiop^a^ÌleiU 
amjWWjap. Yap^r 4awj3^yp tyfu hyd y.fjíwŴ, 
v g*p fo£ .traul aruynt 'TO^fPjyPa- Y niae hŷn 4 yn ;im- 
Jwg, ^gan fojd #>*&!»* a%4Ẁ<> y'ngHjfer &qt a gcjllẃyd 
jrŵ fpyft'd tf n &wy rça/r UeiJL Y nia^ 'r ^anpecld ^fyd 
Wp*$ÙfeẀWcl: yr/wynejiprjd, acyo.fawrynhelpuY 
ymadrodd. Y maent yn cael eu cyfrif yn 32 o nfedi. 
Yn awr onid ydy w galki, cloe t h m ŵ fe a daioni Düw yn 
ymddangos yn pethan Jiyn. * , ' 

&.^hny Gwçfusflu. 

Pwya alljstyriçd gwneuthuriad a gosodiady gwef- 
usau heb ryfeddu ? îäc^héfýd eutroad «newn cynnifer 
o ffyrdd ? íY maentyji,agor i-dderbyn y bwyd, ac T yn 
çaMÌ^ga^w.imcwn, i.jga$Ì,ei f fwyttá. Y maejnt yn 
helpu dyn i.yni^ioddi, ayptenj^jD i^sugno. Ymaént 
ynpoeri,al]an r ac.ynyfed i ínewn. Y maent ynharddu 
jr\wyn£b, tl ac .yn cadw 'r <gçnau. ,Ác onid yw gallu, 
doetnineb, a djiioni f 0j*w «ttoyn ( amlwg yn ypethau 
v byní 

4, Am yjìfytohonau Poer yn ygenau. 

1 Y maeifiîbeth, rhyfedd f<*d cynnÿçr o ffyphonau poer 
yi\# genau, i wlycbu, i dynieru 4 aç i doçjii'r b wyd, fei 
y ctìoenacyillyngcer yn,haws; t acjfeiefyd i\v dreulio yn 
y çytta, ,ganfod rhinwedd ryfea^ol ûaçwn poer, i beth 
ferwi a gweithio. 

5. Ayuy Tyfod. . 

. Rhyfedd, a rhyfçdd ia,wn yw 'r tafod. Nid oes 
ynddojiag.asgwrn, n,a çhyinal, ac çtto, nidoes unlluu 
na'sgwna, nag.un ffor^d na's try. Y mae'r tafod yn 
trefnu'r Sw.n. neu'r anadl sy 'n dyfod allan o'r genaú, 
acfelly yn llefaru, ac yn hysbysúVmeddwI. Y mae 
hefyd yn archwaethu b)asbwyda'diod,ac yn rhoi i ni 
hyfrydwch ynddo, oni b'ai hyny bycfdai bwyttaynofid 

DigitizedbyVjOOQlC 



«bydcfcii'dÿnianyDẂlieg IV woeathur, iteeibyddaiyr 
òoiphyn gwaelu. Y«m^rtàfod li«fyd jratooi'Tlm^d 
wtẁ éifwytta, »acyn»ei ddanfoni'wílyögcu. 

6. Jím y 4 Corn ìlwngc, <£r Corn éhtöŷth. 

Rhyfeddfel y mae'réorn llwagc yn derbyn y Jtarad 
o'r,genau, ac.yn caelei agorâ chw«ch,gewyn, felc&d 
& chwechllaw/i'w oUwng i'r çyjla. Y mae n, beryglus 
i'r bw 4 yd fynMi'r/CoraiAwŷtb, <g*n fcyny^y mae drws 
yn agor,.ac ,yn cau arao. Wrth lyagcu, y mae' r 
bwydyja ei wasguyn nghyd, acfellyyn my ned t ro*k>, 
< ac wedi byny y mae'n ggor i*r anadl gerdded, 

7 . Casgliadau oddiwrth y pethau hyn. 

Yn awr by dded it ddyn y*tyried yrjholl bethau hyn 
y'nghyd, cynnifer ydynt, ac mor anhepgorol i'r bywyd, 
ac mewncyn Meiedile ymaetit, Uai tía Meà llaw, ac ni 
afref tarna chydnabdd, a rbyfeddugallu, deéthìeeb, a 
daioni Duw. 

8. Ard waith y Gmaùynsugno. 

fia glodagafodd yírhai a ddyfeisîodd offeçyfr ar y 
cyntaf i wneudhur gwagder, :trwy sugno'r awyf ẃU&u o 
ryw le neu lestr ! A pha mor fbyfedd y uaae'r gen.au 
wedi ei gymhwyso at hyn o betb! A pha ryfeddach 
na'r cwbl, fod plant bach pan y gemr, y'nghyd a 
chreduriaid eraill, ya medru gwneuthur hyn ! ie erioed 
er y decbreuad, cyn i neb dynion ddyfod i ddyajl natur 
y gwaith ! Ä pha mor rhyfedd hefyd fod ffordd i'r 
anadl gerdded^rwy'r ffroenau, tra fyddir yn sugno, 
fel na rwystrer y gwaith ! Wedi gwneuthiír gwagder 
,yn y genau, y mae pwys yr awyr oddiallan, y'nghyd a 
phethau eraitì, ya gwasgu r llaeth o'r frón yno, er maeth 
a chynhaliaeth dyn ac anifail. Yn awr y neb ni wêl 
allu, doêthioeb, a daioni Duw yn y pêthau hyn, ni wêl 
ef ddii», ac os ydym yn eu gweled, pa mòr rhwyni- 
ejiig ydym i'w garu, ac Fw wasanaethu ef ! 

9. Amy Cylla. 

Pé bai'r cylla yn gul, fel y corn Uwngc a'r coludd- 
ion eraill, y rhai ydynt i g^d yn un ; a phe bai 'r bwyd 

i 

_ ■ v DigitizedbyVjOO^lC 



32 

yn myn' J trwy'r cylla mor fùan a thrwy'r Ueill, ni cha 1 
ddim digon o amser i dreuìio, i ferwi, ac i ddigoni, fel 
y byddai iddoroiei ffrwyth: gan hyny y mae 'r cyila 
yn fawr, ac yn ddwfn, a'i ddau ben yn uchel, fel y 
gallo gadw'r ymborth dros dro i dreulio. Ac hefyd, 
yr hyn.sydd yn dra rhyfedd, tra fo'r cylla yn llawn, y 
mae ei ben pellaf yn uwch; ond pan laeso'r bẃyd, 
trwy dochi a threulio ynddo ; y mae'r pén hyny yn 
gostwng, fel y byddo yn haws i'r bwyd fyned ymaith. 
Yn y cylla hefyd y mae llawer o ffynhonau i ddwyn 
gwlybwr,atdochi a threulio'rbwyd; a llawer o linynau 
i'w dynu y'nghyd i'w arllwys. A ydyiẃ'r pethau hyn 
i gyd heb ddoeth ragluniaeth î 

10. Am Lys y Cylla. 

Gan fod pethau egr a shiarp wéfthiau f w cymeryd 
gyda'r ymborth, achefyd meẁn physygẁriaeth ; ac o 
ran y gallai'r pethau hyn o herwydd eu hegrwydd 
wneuthur piwed ; y mae'r Creawdwr wedi trefnu llŷs . 
i fod o ddautu?r cylla ? w diogelu ; a pheth fel brethyn 
felfed i'w gadw yno, rhag iddo gael ei ddwyn ymaith 
gyd â'r bwyd. Ac onid ydyw tyn yn dangos gallu, 
doethjneb, a daioni'r Creawdwr •? 

11. Am y Coluddion ar Cefndedyn. 

Y bwyd wedi cael ei ferwi yn y cylla sy'n cael ei 
ddwyn i'r coluddion, ac yno y mae'r ffrwyth a'r maeth 
yn cael eu neillduo i'i gwythienau llâethog sydd yn y 
cefndedyn ; a'r rhan arall sef y soeg, sy'fì cael ei ddwyn 
trwy'r colüddron, y rhai hefyd sydd wedi eu cymhwyso 
yn rhyfeddol, i'w wasgu a'i yru yn y blaen trwyddyn*. 
Ac ynddynt hefyd y mae amry w ffynhonau i'w hireiddio, 
a'r rhai hyny hefyd yn fwy ac yn amlach tua'r diwedd, 
fel y mae'r peth yn ddiffrwythach, ac yn sychach. Yn 
awr pe bai'r coluddion yn fyrach nag y maent, fe ai'r 
ymboi th trwyddynt, cyn y cai'r gwythienau llaethog 
"sugno'n llwyr y ffrwyth a'r maeth attynt; gan hyny y , 
mae'r eoluddion agos yn chwech. hyd gẃr, ac wedi eu 
cydiowrth y cefndedýn, i'w cadwyueülle,fel y byddo 



yGoogle 



33 

y ffordtl trwyddyntyn rhwyddach : hefyd y.mae crychui 
ynddynt, fel nad elo'r ymborth trwyddynt yn rhy eb- 
rwydd, cyn y céir y ffrwyth allan yn gwbl. Y mae 
hefyd amry w gilfachau yitddynt> yn ddiameu, i gadw'r 
rhan ddiffrwyth o'rymbortl), fel na òrfyddo.ar ddyn- 
ion fyned i arllwys eu hunain yn rhy fynych. Yn unig 
coluddyn yr eisteddfod sy 'n union, fel na byddo i'r 
pridd gael ei rwystro mwyach yn ddiachos. Heblaw 
gallu'r coluddion eu hunain i ymarllwys, y mae llinyn- 
au o ddeutu'r holl fol i'w dynu y'nghyd, ac i wasgu'r 
holl goluddion, i'w harlfwys yn fwy nerthol, os bydd 
achos. Ond etto y mae un peth, sy'n rhỳfeddach na'r 
cwbl ; sef hyn, nad oes un fodfedd o'r holl gòluddion, 
o'r cylla í'r eisteddfod i fod wrth ewylìys dyn, ond y 
coluddyn union yn unig sy'n arwain i'r eisteddfod ; 
a'r rheswm o hyn, wrth bob tebygoliaeth ydyw, fel na 
byddo raid i ddyn fyn'd bob awr, ond y gallo fyn'd i 
arHwyá ac i esmwythau ei hun pan y fyno. Yn awr a 
oes dim gallu, doethineb, a daioni yn ymddangos yn 
yr holl bethau hyn ? A oes dim gwasanaeth yn ddy- 
ledus ar ddyn ? 

12. Amy Maeth yn myn 'd trwy V Gwytli- 
ienau llaethog r uc eraill, i'rgalon, acfellygyd 
ar gwaed tros yr holl gorph. 

Yn awr wedi hebrwng soeg^r ymborth hyd allan, 
nynj a drown yn ol at faelh y corph, yr'fiwn sydd fel 
llaeth yn y gwythienau llaethog yn y cefndedyn. Oddi 
yma y mae'n cael ei ddwyn i fath o gerwyni bycbain, 
lle mae pibellatTyn clyfod â math «> ddwfr a elwir 
Lympha i gyfarfod ag ef, ac wedi'n y maent yn cael eu 
dwyn i fynu gyd ag asgwru y cefn, i wythien fawr yn 
myn'd â'r gw*ed i'r galon. Yma y mae un peth rhy- 
feddol iawn i graffu arno, âçf fod amryw dafodau, ueu 
ddrysau bach yn cau yn y bibell sy'n dwyn y maeth gyd 
ag asgwrn y cefn i fynu, fel na byddo iddo droi yn ol. 
A'r nian y mae'n myned i mewn i un o wythienau mawr 
y gwacd, y maetafod yn, agor i'w ollwng ef i mewn, 
cithr yn cau gyda ffrwd y gwaed fo'n myn'd heibio i!r 



yGòogle 



34 

galon. Y mae llawer o'r fath hyn yn inhob man yn y 
corph. Y mae'r'cauadauhyn yn anghenrheidiol iawn 
vn y bibell hon, os ystyriwn nad oe» tiim llinynau ynddi, 
felyn y coluddion, i wasgu ac j yru'r ymborth yn y blaen; 
ond yn lle hyny fod arteri ynia aç acw yn ei chroesi, ac 
yn ei gwasgu wrth guro, ac feljy'r maeth, gan na chaiff 
fynd yn ol, sy'n gorfod myn'd yn ỳ blaen, íe, i fynu. 

J3. Casgliadau oddiwrth y pethau hyn. 

Yn awronid ydyw'n amlwg fod amcan a bwriad, a 
doethineb mawr yn y pethau hyn ì gan fod ein by wyd 
ui yn sefyll ar yr holì bethau gweinion hyn : y rhai a 
all yn bawdd iawn aaiharu a myned allan o'u lle, ond 
heb neb i'w helpu os ânt ; onid oedd rheswm gan y 
Salmydd \ ddweud, Ps, 139- 14 v Ofnadwy a rhyfedd 
y'm gwnaea ì Ouid yw 'n ofnadwy fod ein by wyd ni 
yn sefyll ar y fath bethau gweinion ? Ac hefyd yn 
rhyfedd, heblaw eu rhyfeddol waith, eubod yn parhau 
driugain neu gant o flynyddau heb amharu, gan na saif 
melinau, a chlocciau, a'r cyfryw bethau, nemmawr o 
araser heb fyn'd allan o'u íle> er eu bod o gryfach 
defnydd ì 

- 14. Am y galon. 

Yn awr yr ydym Wedi dyfod at y galon, y gyntaf y n 
by w, a'r olaf yn marw, yr hon sy'n derbyn y gwaed i 
mewn o'r gwythienau, ac yn ei dywallt allan eilwàith 
i'rarteriau, i fyn'd ag ef dros yr holl gorph. Y mae 
ynddi ddwy ystafell, sef yr un ddehau, a'r un aswy ; i'r' 
un ddehau y mae'r gwaed yn dyfod i mewn oV holl 
gorph, ac wedi'h gydâg ergyd y gaìon, y mae'n cael 
ei dywallt i'r arteri sy'n myn'd âg ef i'r ysgyfaint, ac 
oddiyno y mae'n dyfod yn ol trwy wythien yr ysgyfaint, 
acyn disgyni'r ystafell aswy yn y galon; yna y mae'r 
galon gyda phob ergyd, ýn ei daflu i'r arteri fawr sy'it 
myn'd ag ef dros yr holl gorph. 

15. Am Gauadaur Galon. 

Y mae tafod bach, y n cau ac yn agor, ar bob un * 
wythienau a phibeliau'r galon. Y mae'r cauad oddifewn 



yGoogle 



35 

ar bob un o'r pibellau sy'n ty wallt i'r galon, ac oddiallan 
ar y rhai sy'n derbyn o'r galon. Y mae dwy wythieu 
yn dyfod â'r gwaed i'r ystafell ddehau, a'r cauad ar bob 
un o fewn i'r galon, rhag i'r gwaed gael ei daflu yn ol, 
pan fo'rçalon yn ymwasgu y'nghyd, i'w dywalltlarteri 
yr ysgyfarnt. Y mae 'r cauad yn yp arteri hon yn y 
gwrthwyneb, oddifewn, rhag i'r gwaed fyddo ynddi hi 
ddisgyn yn ol. Y mae cauad gwythien yr ysgyfaint, 
sy'n dyfod a'r gwaed i'r ystafell aswy, o fewn i'r galon, 
rhag i'r gwaed gael ei dy wallt yn ol, pan fo'r galon yu 
ymwasgu i'w daflu i'r arteri fawr sy'n ei ddwyn dros 
yr holl gorph. Y mae cauad hon eilwaith oddifewn 
iddi % hi ei hun, rhag i'r gwaed droi'n ol. Ac fel hyn 
hefyd, y mae Uawer iawn o gauadau ar holl wythienau 
a phibellau'r corph. Y mae'r gwaed naill ft'ordd yn 
agor, a fFordd arall yn cau y rhai hyn. 

J6. Am nerth y Galon yn tywallt y Gwaed 
dros yr holl Gorph. 

Y mae'n rhaid bod y galon, yn tywallt y gwaed gyda 
nerth mawr, gan ei fod yn rhedeg trwy'r arteriau dros 
yr holl gorpb ; ac eilwaith wrth yr un nerth yn dyfod 
iV gwythiennu, ac íelly o un i'r Jlalí nes y delo drachefn 
î'r galon, a hyn o leiaf 24 o weithiau yn yr awr, ie, 
lawer yn rhagor fel y dy wed rhai. Y mae Borelli enw- 
pg yn dangos fod nerlh y galon ar bob ergyd, yn gyf- 
attebol i bwys rhai miloedd o bwysau : ac y mae calou 
dyn yn rhoi mwy na thair mil o'r cyfry w ergydiou yn yr 
awr, a hyny ddydd a nos, yn cysgu ac yn effro, dros 
driugain neu gant o flynyddoedd. 

17. Casgliadau oddiwrth y pethau hyn. 

Yn awr gan nad yw Hinynau'r galon ond meinion a 
gweinion, rhyfedd iawn nad ŷnt yn blino nac yn methn, 
yn y fath waith nerthol a dyfal, ganfod gwythi a gewyn»- 
au'n haelodau ni, y rhai sydd lawer ffyrfach, yn blíuo 
mor ebrwydd ! Gan fod ein bywyd ni yn sefyll ar 
hwyìusder cynnifer o dafodau a chauadau bach, rhy- 
fedd iawn ein bod ni wedi byw cyhyd ! Gan foà 



yGoogle 



t 



36 

pethau mor ddistadl y'ngolwg dyn, ac ynddynt eu 
hunain, ; yn cynnäl ein bywyd cyhyd o amser, îe, yn 
wir tu hwnt i'r hyn a allai neb ddisgwyl oddiwrth y 
cyfry w bethau, gwelwn fod Duw, a'i fod ef yn alluog, 
doeth, a daionus, a bod eiu bywyd ni yn ei law ef, a 
h*>d arnom ni ei ogoneddu a'i wasanaethu ef. 

18. Am anadliad Pibellau a Ffynhonau yr 
f Ysgyfaint. 

Y inaeY ysgyfaint, i ba un, fel y clywsom, y- mae'r 
gwaëd yn dyfod o'r galon, ac oba-un y mae'n myn'd 
yn o\ drachefn, yn sugno'r awyr i mewn yn wastadol, 
àç yn ei hanadlu allan, a hyn tra fyddo by wyd yn par- 
hau, yn gymaint nas gall dyn fyw awr heb hyn o waith. 
HeblawY bibell'sy'n dyfod a'r gwaed i mewn, a'r llall 
sy'n myn'd ag ef allan^ y mae pibell yr anadliad, yr hon * 
sydd yn rhedeg rhwng y dd wy hyn, a ? i hamryw ranau 
trwy'r holl ysgyfaint. Y mae eilwaith, trwy ddoeth 
drefniad, amryw o ffynhonaù yn yr ysgyfaint i'w 
dyfrhau a'i híreiddio, gaia ei bod yn dra daròstyngedig 

i sychu wrth anadlu yn wastadol. 

19. Cant o JLedr-ewynúLu yn rheidiùl i anadlu^ 

Y mae cant o ledr-ewynau yn cael eu har^er, pan yr 
elom i sugno, neu i anadlu yn gryf. Y mae triugain 
yn cael eu harfer wrth dynu'r anadl i mewn, a daunaw- 
w-hugain wrth anadlu allán, heblaw'r canolfur, neu'r 
Diaphragina, y penuaf o'r cwbl, yr hwn sy'n ddau 
neu dri. 

20. Heb Awyr y cwbl yn ojer. 
Rhyfedd fel y raae V Arglwydd wedi cymhwỳso 
pethau i'w gilydd ! Er bod yr ysgyfaint fel megin 
rfedi ei chymhwyso i anadlu, etto heb awyr wedi ei 
chynysgaeddu â phwys ac â spring, i daro i mewn iddi, 
pan gaffai fel megin ei hagor, buasai'r cwbl yn ofer. 
Ond y mae pob un o honynt wedi eu cymhwyso, a'u 
cyfaddasu fel hyn i'w gilydd. Y mae'r awyr mor a'iíg. 
heprheidiol at fywyd, fel nas gallai ddyn fy w awr mewn 
vstafell hebddi, pe byddai wedi ei sugno allan,. 



Digitized by 



Google 



37 

21. Casgliadau öddiwrth y pethau hyn. 

Gan fod yr ysgyfaint fel megin, ac nad oes gan ddyu 
gwael ddim i'w wneuthur at gynnal ei fywyd, ond ei 
hagor, a disgwyl am i'r awyr ddyfod i mewn, fel y 
cardotyn tylàwd yn disgwyl, yn estyn ei law, ac yn 
agor ei gŵd i dderbyn y rhodd,'neuV gardod; onid 
oes ganddo achos i ryfeddu, ac i glodfori daioni Duw 
tu ag atto, yn ei ddiwallu ef yn- y peth hyn, gynnîfer; % 
miloedd o weithiau yn y dydd, a hyny cybyd amser, ac ** 
yntau mor anniolchgar? Y mae anadl pawb yn llaw 
Duw, Medd Dan. 5. 23. Ac ni anrhydeddaist y 
Duw y mae dy anàdl di yn ei law, Vth holl ftyrdd yn 
eiddo. Act. 17. 5. Ac nid â dwylaw dynion y gwas- 
anaethir ef, fel pe bai arno eisiaudim,gan ei fod efyn 
rhoddi i bawb fywyd, ac anadl,~a phob peth oll. Esay 
42. 5. 

22. Am ddiben anadliad. 

Nid yw'n ddigon hysbys iV dysgedigiön beth ydyw 
diben anadliad gyd a bod er lleferydd ; pa un ai oeri'r 
gwaed, neu ei ^ymysgu ag awyr, neu ryw beth arall ; 
ond Uyn sydd yn diiigon sicr, nad oes byw -hebddo, a 
bod y gwaed wedi ei dretnu i cldyfod i'r ysgyfaint i'w 
gyfarfod ef, a hyny lawer o weithiau yn yr awr dros yr 
holl iÿwyd. 

23. Am iachusder yr awyr. 

Yu awr nid yw ddigon atgynual ein bywyd ni fod 
awyr, a hon yn bwysig, ac o natur sprhtg, ondy mate» 
yn gofyn ei bod hefyd yn iachus, ac o iawndymei ; 
canys yn yr awyr, ac o'r awyr, y mae plaaö, a heintiau 
yn dyfod, ac yn rhedeg dros ddynion. Fe ddarfu i \vr 
dysgedig tu draw i'r mor yn amser y chwarren, oaod 
celyrriaid o ddwfr yn agored i'r awyr dros noswaith, heb 
ddim ar ei wyneb, ond etto o fewn tý, ac erbyn y bore 
yr oedd hân deneu o ryw hufen ar ei wyneb, o aniryw 
liwiau f yr hwn pan dynwyd a'iroddi i gî, a'i lladdodd 
mewn ( ychydig oriau. Wrth hyn y mae'n amlwg, pa 
mor beryglus y w'r awyr, pau fyddo yn heintus. 

> * X D,gitizedbyG00gIe 



38 

24. Fodyr awyr yn gadael rhyw beth ŷny 
Gíuaed. 

Y mae'r awyrsy'n dyfod i mewn i*r ysgyfaint wrth 
auadlu, yn gadael rhy w beth yn y gwaed; os bydd i 
ddyn seíyll lle byddo sawr oyl turpetitinè yn grýf, fe 
rydd peth o'r unrhyw sawryn ei ddwfr»ef: gan hyny y 
raae'r awyr yn ymgymysgu , â'r gwaed»yn yr ysgyfaint, 

* ac wed'yn yn myn'd gyda'r gwaed dros yr holí gorph, 
ac felly bydd rhan o'r peth a fyddo yn dytbd i'r gwaed, 
yn cael ei neiliduo gyd â'r dwfr i'r bledren. 

25. CasgUadau oddiwrthy pethauhyn. 

Gwelwnynawr fod ein bywyd ni yn llaw arall, sef 
yii Uaw Duw, ýr hwn sy'n cynnal y.môr mawr hyn o 
awyr, y'mha un yr ydym ni a chreaduriaid eraill yn 
by w, fel y pysgod yn y moroedd. G welwn ein rhwym- 
edigaeth i fod yn ddiolchgar iddo am gynnal eiu by wyd 
cyhyd amser, a chynnal yr awyr hon ÿn ei hiawn dym- 
nier, er cymmaint o darth atìach yn wastadol sydd yn 
dyrchafu i fynu iddi, gan nad oes neb a all ei hiachâu, 
os unwaith y llygra. 

26. \m Wythieìiaur Gwaed. 

Y mae dau fath o wythienau gwaed, sef yr arteriau 
a'r gwythienau. Y mae'r arteriau yn myn'd â'r gwaed 
o'rgalon dros yr holl.gorph, a'r gwythienau yn dyfod 
âg«fyn ol drachefn. Y mae un o'r rhai'n gydâ'r llall 
agos trWy'r holl gorph. Y mae 'r arteriau yn wastad 
yn curo gyd â'r galon, ac yn gorwedd tan y gwythienau 
eraill, y rhai nid ydynt yn cuio. Y mae'r arteriau yn 
dechreu yrt y galon, a'r gwythienau eraill yn darfod 
yuo. Y mae V arteriau yn dechreu yn un fawr, ae 
wedi'n yn niyn'd yh ganghenau Uai wrth daenij dros y 
corph ;. a'r gwythienau eraill yn myn'd fwy-fwy wrth 
dynu tua 'r galon, ac yn darfod yn ddwy. Y mae y 
gwaed ynyr artériau., yn rhedego bibellau mwy i rai 
llai, ond yn y gwythieuau o rai Uai i rai mẃy ; ac am 
hyny nid oes achos gymmàint o nerth, i ddýfod âg ef 
yn ol, ag sydd i'w datíu allan. 

Digitized byLjOOQlC 



39 

27. Am gylchdroad y gwaed. 

Y mae'r gwaed y'nghorph dyn yn cylchdroi, ac yn 
rhedeg oddiamgylch yn ẅastadol, tra îyááo bywyd 
ynddo. Mi a roddaf i chwi amcan am ei yrfa ef. Y 
raae dwy wythien fawr, un oddi fry, a'r Halloddi obry, 
yn dyfod â'r gwaed i mewn i ystafell ddehau'r galon ; 
oddiyno gyda chorc y gaJon, y mae 'n cael ei daflu i'r 
arteri sydd ÿn myn'd âg ef i'r ysgyfaint ; oddiyno gyd 
â gwy thien yr ysgyfaint, y mae'n dyfod yn ol i ystafell 
asswy'r galon, o ba le eilwaith, gyd âg ergyd y galon, 
y mae'n cael ei daflu i'r arteri fawr, sydd yn myn'd ag 
ef allan dros yr holl gorph : ac wed'yn y mae'n dy fod ì 
flaen y gwythienau, ac yn niyn'd o un i'r llall, ac yn 
dyfod y'nghyd o bob aelod; nes yr elo o'rdiwedd yn 
ddwy afon fawr, ac fellÿ yn ol i ystafell ddehàu'r galon 
drachefn. Y neb a welai'r gwaed yn troi yn nghynffon 
llysywen, trwy^ spien-ddrych a elwir Mìcrosrope, ac 
a ystyriai pa mor nerthol, ac mor wyllt y mae'n dyfod 
alîan o'r wythien, ni ambeuai ef ddim o'r pethau hyn. 

28. Pa mor fynych y maer gwaed yn troi 
m oddiamgylch mewn awr. 

I wybod hyn ystyriwn/ 1, mai rhwng 15 a 24 pwys 
y sydd o waed mewn dyn, a 12 wns yn y pwys, 2, 
Fod ystafell aswy'r galou, yn ddigon i gynwys dwy 
wns. 3, Fod y galon ar bob ergyd wrth ymwasgu yn 
nghyd, yn taflu'r ddwy wns hyn o waed i'r arteri fawr, 
yr hon wrth lenwi, a chwyddo yn wastad, sydd yn 
gwneuthur y pwlsis. 4, Fod 60 pwls mewn munüd, 
ac felly 360Ö mewu awr; ac yn ol hyn 7200 wns o 
waed, neu 600 pwys yn myn'd trwy'r galon mewn awr, 
.5, Y,n gymaint a bod hyn yn fẁy o waed o lawer nag 
sydd rnewn dyn, y mae'n canlyn fod yn rhaid fod yr 
uiì gwaed yn myned oddiamgylch 24 gwaith yn yr 
awr ; ie, 575 gwaith mewn diwrnod a noswaith, wrth 
gyfrif 25 pwys uiewn dyn. ^>, Y mae Dr. Moulin, 
Dr'.Lister, aceraill,yn tybied nad oes o waedpur mewn 
dyn, ond o ddeutu'r ugeinfed ran o'i bwys, ac os felly, 
y mae'r gwaed yn rhedeg trwy'r galon, fwy na chant o 

DigitizedbyLjOOQlC 



40 

weithiau yn yr awr. Ond bydded y peth fel y. myní, 
sicr ydyw, ei fod yn troì oddiamgylch yn dra mynych. 

29. Casgliadau oddìwrth y pethau hyn: 

Yn awr bydded i ddyn ddwys ystyried chwidr-droad 
y gwaed, a mawr nerth y galon a'r arteriau, sydd yn ei 
dyẅallt trwy gynnifer o wythienau a phibellau, a hýny 
dròs bedwar ügaiu neu gant o flynyddoedd ; ac hefyd 
pa mor hawdd y gallai un peth o gynnifer fyned allan 
o'i le ; a pha mor anhawdd, ie, mor anmhosibl a fyddai 
gosod y fath beth yn ei le drachefn; a hyn- i gyd yii ( 
cael çi wneuthur yn ei gorph, hebeigynghor na'ihelp 
ef, na chael gwybod oddiwrtho; bydded i ddyn, 
meddaf, ystyried hyn i gyd oll, ac ni all éfe lai ua 
gwaeddi gyd â'r Salmydd. Ps. 139. 14. Clodforaf dy 
di, canys ofnadwy a rhyfedd y'm gwnaee^. ' 

30. Am atnryw Dwyni i droirgwaed. 

Y mae un twyn yn ystafell ddehau'r gaíon, yn attál 
y gwaed sy 'n disgyn oddi uchod, rhag cüro yn ol y 
gwaed sydd yn esgyn oddi obry ; ac ýn yr artwi fawr, 
yn mhen ychydig ar ol dyfod o'r galon, y mae amry w 
dwyni yn troi'r gwaed i'r canghenau croes, rhag iddo 
íyned heibio iddynt yn rhy Iwyr gyd â'r ffrwd, gan fod 
yr arteri yno mor ehang. Yn awr onid oes trefniad 
doethyn ymddangos yma? a rhẅymedigaeth ar ddynion 
i fod yn ddiolchgar. 

31. Y Pwls nichlywir. 

Er fod y galon yn ty wallt y gwaed gyda nerth mawr, 
ac er bod yr arteriauyn ymwasgu yn gryf i'w yrru yn y 
blaen, ac hefyd er ei fod yn rbedeg trwy'r corph fel 
ffrwd gref, etto dyn iach ni chly w ddim oddiwrth y 
cwbl, oddieithr iddo deitnlo ei bwjs a'i fys. Ymaeil- 
waithy maedoethineb a daioni Duw yu ymddangos, 
gan iddo ein gwneuthur ni yn anheimladwy o'r pethau 
hyn, fel na rwysfer ni ytì ein myfyrdod a'n hachosion. 



yGoogle 



41 

32. Am waith y gwythienau yn cyd gyfarfod. 

Mynycfo iawn ýn y corph y niae'r arteri yn cyfarfod 
arteri, a gwythien yn cyfarfod gwythien, fel y gallo'r 
gwaed, os digwydd fod teriad neu rwystr naill ffordd, 
fyn'd a dyfod ffordd arall. Yma etto y mae rhaglun- 
iaeth Duw, a'n dyled ninnau yn ymddangos yn amlwg. 

33. Am ddefnyddiaur gwaed yn gyffredinol, 

a neillduad amryta JEn. 

Y mae'r gwaed er llawer o ddefuyddiau ; megis, l 
Er neillduad cynnifer rhyw eri, naiM ai rheidiol, i'w 
cadw yn y 'corph, neu yntau afreidiol, ac .felly i'w 
ha^rllwys allan. 2, Er maêth y corph. 3, Er cyffroad 
y lledr-ewynau. Y mae math.oddwfr aelwir Lympha, 
yn cael ei neillduo oddiwrtn y gwaed, mewn llawer 
iawn o fanau yn y corph ; y bustl yn yr afu ; math o 
sudd arall yn y Pancreas, ac mewn aneirif ffynhonau 
hefyd ; math o eri yn y cylla, y coluddion, y llygaid, 
y cìustiau, y genau, a Ueoedd efaill. Y mae math o 
eri ysbrydaidd iawn yn cael ei neillduo ynyrymenydd, 
ac wedy*n yn rhedeg ar hyd y gewynau, i roi teimlad 
a chyffroad yn bennaf i'r holl gorph. Y mae'r cerrig 
etto yn neillduo'r hâd er cynnal y byd,a'r bronau'r llaeth, 
er maethu'r plentyn, a'r arenau y dwfr a halltrwydd y 
gwaed. Hyn sydd yn rhyfedd iawn, fod y corph yn 
treulio cymáint bob dydd mewn tarth anweledig, trwy 
dyllau'r croen, a'r auadliad, ag y mae ef trwy'r holl 
ffyrdd gweledig eraill. 

34. Am fforddy Dufr. 

Y mae yr hyn a yfir yn myn'd iV cyîla, ac oddiyno 
i'r coluddion, oddiyno i'r cefndedyn, oddiyoo i fynu 
i ystafell ddehau'r galon, oddiyno yn ol i ystafell aswy 
y galon, oddiyno i'r artérî fawr, ac oddiyno i'r arehau, 

Jle mae 'r dwfr yn cael ei neillduo oddiwrth y gwaed, 
ac wedi hyny y mae'n myned trwy amryw bibellau i'r 
bledren, ac oddiyno allan. Nid oes un frôrdd i ddim 
fŷn'd o : r cylla i'r areuau,ond trwy'r galon gyd â'r gwaed. 
Fe ddaw rhyw bethau a yfir trwy. d^ynion weithiau 

Digitized by VjOOQ LC 



42 

mewnhaner awr;oud gwŷch fod. gwythi i gaead y 
bledreo, fel na b'o i'r dwfr redeg pan na fynir, Gwelwu 
ddoethineb a daioni Duw, a'n dyled ninau yma. 

35. Amy Bustl. 

Y mae'r bustl er daioni i'r corph, yn enwedigol er 
gwasanaeth yr ymborth, yn y cylla a'r coluddion. Y 
mae oddiamgylch yn y corph, ac yn dychwelyd yn ol 
drachefn. Y tnae rhai creaduriaid heb fustl iddynt, 
inegis y morloi, y leirw, a'r rhai sydd â charn cyfan 
ganddynt, megis y ceffyl a'r cyffelyb. Yn awr onid 
y w gallu, doethineb, a daioni Duw, yn ymddangos yn 
yr holl bethau hyn, sef trefniad y gwaed, a phob geri, 
yr hàd, y llaeth, y dwfr, y busti, ac amryw bethati 
eraill ? 

36. Plant yn dyfodo Lwynau eu Rhieni. 

Y mae'r ysgrythur yn dwedyd fod plant yn âyfod o 
lwynau eu rhieni, yr hy n nis gwyddai neb y pryd hyny yn 
dda raai felly yr oedd; gan hyny y mae hyn yn protì 
íod yr ysgrythur trwy ysprydoliaeth Duw, gán ei bod 
yn mynegu gynt y peth na wybuwyd erioed hyd yn 
awr yn hwyr, pan y cafwyd fod y gwaed yn troi oddi- 
amgylch yn y corph. A Üawer o bethau oV fath hyn 
y sydd i ddai sulw aruynt yn yr ysgrythur, Gen. 35. 

1 ì. Brenhinoedd a ddaw alìan o'th lwynau di. 

37. Am y Gewynau. 

Fel y mae'r arteriau yn myn'd â'r gwaed o'r galon 
dros y corph, a'r gwythienauyn dyfod ag ef yn ol, felly 
y inae'r gewynau yn dwyn rhyw fath o sudd o'rymen- 
ydd dros yr holl gorph, i roi cyffroad a theimlad i'r 
holl aelodau : rhai a íynant mai rhy w fath o wynt neu 
spirit yw ef sydd yn myned cynted a mellten trwy yr 
gewyiiau, gan mor ebrwydd yw cyffroad yr aelodau : 
ond nid hyn sydd debycaf. 

38. Casgliadau oddiwrth y pethau hyn. 

Gwelwn, a rhyfeddwn allu, doethmeb, a'daioni 
Duw, y'ngwneuthuriad corph dyn. Pa gynifer rhy w o 

Digitized by LjOOQ lC 



43 

bibellau sydd ynddo; pa gynifer o arteriau i ddwyn y 
gwaed allan, pa gynifer o wythienau i ddyfod ag ef i 
mewn ; pa gynifer o ewynau 1 ddwyn sudd o'r ymen- 
ydd, i roddi cyffroad a theimlad i'r holl aelodau, i'r 
llygaid, i'r clustiau, i'r genau ac i'r holl gorph ! Gan 
nad ŵs un gronyn o'r corph heb arteriau, gwythienau, 
a gewynau o ry w faint, gellir dywedyd eu bod megis 
yn aneírif ; ac etto nid bes un o'r pibellau hyu mor 
fach, nad oes math o ffrwd yn rhedeg trwyddi. 

39. Gewynau wrth, ac allan on llywodraeth 
ni. 

A aìl neb- weled heb ryfeddu fod gewynau o'r un 
corph, o'r un fath, o'r un defnydd, ac o'r un agwedd, 
ac etto heb fod o'r un ufudd-dod ? Y mae gewynau 
mwydyn y cefn, yr hwn sydd yn dyfod o'r tu blaen i'r 
ymenydd, wrth lywodraeth ein hewyllys ni, i gyffroi, 
neu i beidio a chyffi oi y rhanau oddiallan i'r corph, 
megisy bieichiau, a'r cluniau, a'r cyfryw, ond y ge- 
wynau sy'n dyfod o'r tu ol i'rymenydd, acyn cýffroi 
rhauau oddifewn i'r corph, a hyny tra fyddo bywyd yn 
parhau, megis y galon, y cylla^ y coluddion, yr arter- 
iau, a'r cyffelyb, nid ydynt wrth lywodraeth ein he- 
wyllys ni. Y rhai sydd at fywyd sydd gan Duuw yn 
ei law ci hun ; ond y rhai sydd at weithred sydd yn 
ein dwj 7 law ni. 

40. Casgliad oddiwrth hyn. 

Ai fel hyn y mae ì gan hyny yn wastad cy dadnabydd- 
wn Dduw, disgwyliwn wrth Dduw, clodfodwn Dduw, 
gwasanaethwn Dduw. Tra fyddo Duw yn gosod y 
gewynau oddifewn ar waith, at gynnal ein bywyd ní, 
gosodwn ninnau y rhai oddiallan ar waith at ddyrchafu 
eiogoniant ef. Pa mor afiesymol yw disgwyl i Dduw 
gynnal ein bywyd i bechu yn ei erbyn ! 

41. Am Ewynaur canolfur (midriff). 

Gan fod yn rhaid wrth hwn i anadlu'n gryf, i ganu, 
i lefaru'n ucbel, neu i waeddi, y mae gewynau rai yn 

D^TizedbyCjC 



44 \ 

myu'd iddo, ag sydd tan lywjôdraeth ein hewyllys ni, 
y mae'n cael ei gyffro â gewynáu eraìll, fel y galon, y 
rhai nad ydynt tan ein llywodraeth ni. Ac fel hyn 
hefyd y mae yn ngholuddyn ünion yr eisteddfod. 
Onid yw doethineb, a Haioni Duw, yn ymddangos 
ymá, a'n dyléd ninnau ? * 

42. Am lestrir* Lynipha. * 

Fel y mae'r gwaed yn myn'd trwy'r arteriau, drosy 
corph, ac yn dyfod.yn ol drachefn trwy'r gwythienaa, 
feily yr ydys yn tybied fod math o sudd yn cael ei neillr 
duo oddiwrth y gwaed yn yr ymenydd, ac yn caeí ei ' 
ddwyn trwy 'r gewynau dros yr holl gorph, ac wedi'ri 
trwy lestri'r lympha, yn cael ei ctówyn yn ol i'r gwaed 
drachefn; ac felly yn cyflawni math o gylchdjoad yn ' 
y corph. Y^maellestri neu bibellau'rlympha,yn my- 
ned trwy amryw ffynhonau, nèu glands, ac ynddynt 
heî'yd y mae aneîrif o gauadau bach: 

43. AmffynhonaiCr Corph. - s 

Y mae'r rhai'n er mawr leshad i r Corph, ond nid 
y w eu holl ddibenion yn hysbys. lihyfedd iawn gari 
fod y gwaed yn beth ditìas fod yr hyn a neilìduìr oddi- 
wrtho ganddynt, mewn amryw fanau o'r corph, o 
amryw ìlat; yr hyn a neillduir yn yr arenau, sydd hallt; 
felly hefyd y chwŷs, a dagrau'r llygaid. Yn yr afu y 
neillduir y bustl chwerw. Yn y bronau llaeth melys. 
Poer yn y geuau. Ac felly yn gyft'elyb bethau eraill 
j n y corph, a phe baiV ueillduaeth yma yu methu mewn 
' un man, byddai agos marwolaeth yn canlyn ond odid. 
Rhyw belíenauydynt yn aml yn y corph, a'r arteriau, 
á'r gwythienau, a'r gewynau, a phibeüau'r lympha yu 
dwyn iddynt, ac etto heb fawr o gyflroad na theimlad 
ynddynt. 

44. Am Büenaur Corph. 

Er nad yw yn hysbys eu holl ddefnyddiau, etto sicr 
eu bod yn gwasanaethu. 1, I orcbuddio rhyw.fanau, 
megis yr ais. 2, í wneuthur llestri yn y cörph, megis 



45 

•f 

gwythieuau a choluddion. 3, I gydio rhai pethau, 
megis y cefndedyn- a'r coluddion. 4, I ranu celloedd 
yn y corph, aci wneuthury cauadau yn yr holl wyth- 
ienau. 5, l fod er help i deimlo, fel y tybia rhai. 
-6, 1 fod yn rhwýmynau yn fynych, pan fyddont yn bib- 
ellau, i dynu ynghyd, fel y gyreryn y blaen yr hyn a 
fyddo ynddynt, gan fod rhai o honynt a llinynau cryf- 
ion trwyddynt. 

45. Am bilen dewr Ymenydd. 

Gan fod yr holl ewynau yn dyfod o'r menydd, a'r 
biten hon. yn eu gwisgo oll^ yr ydys yn tybied ei bod 
yn gwasgu'r sudd iddynt, yr hwn sydd fel turpentine, 
ac felJy eu bod yn gwneuthur cyffroad ynddynt, tebyg 
i'rhyn sydd yn y coluddion, ac nad yw'r cyftroad yina 
yn gwbl oddiwrth y galon. > 

46. Am ystwythdra Pilenaur Corph. 

Y mae 'n hawdd i ni weled, fod yn apghenrheidiol 
i'r holl bilenau hyn fod yn ystwyth ; ac felly y maent. 
A'r.hwn ni wêl allu, doethineb, a daioni mawr yn yi 
holl bethau hyn, ni -wêl ef ddim. Llawer o bethau yn 
rhagor sydd ymai'w hystyried, megis tewdrá'r corph, 
y bloneg, y croen,a'r cyffelyb, y rhai ni soniaf yn awr 
am danynt; canys digon genyf fi dclal sulw ar rai o'r 
pethau hynotaf yn nghorph dyn. « 

47. Am Ledr-Eiuynau. 

Trwy y rbai hyn yn bennaf y mae dyn yn cyfìro, yn 
ymsyrumud, ac yn gweithio. Y inaent wedi eu cyf- 
addasu yn rhyfedd at eu gwaith. Y maent yn fynych 
yn myn'd trwy eu gilydd, fel edef trwy grau'r nodwydd, 
i ragfiaenu angbymwyster yn y corph. Y maent agos 
yn llawn trwy'r holl ddyn . V maent yn dra rhyfedd 
wedi eu cymhwyso at y cymalau. Rhaid i eu nçrth 
íoá yn fwy na'r pwys a fyddont yn ei godi, neu'n gyftro, 
i'e,. weithiau lawer yn fwy na chan cymaint, gan eu bod 
Tiegis yn tynu'r fraich feraf i'r dafl ; ond etto yma \ 
*ae doethineb mawr, gau eu bod trwy hyn y« rhag- 



yGoogle 



46 

flaenu Uawer o anghymwyster, ac yn gwneuthur \ 
troad yn Uawer cyflymach. Y maent yn dra rhyfedd 
yn y traed a'r dwylo, îe, y maent ynddynt yn gryn 
gyffelyb, fel y gall rhai weithiau, wrth achos inawr, 
ddyfod i arfer eu traed yn lîe eu dwylo. Er rhyfedded 
y w hyn, etto y mae'n wir, gan fod gŵr mewn man yn 
ddiweddar, yr hwn a aned heb freichiau na dwylo, ac 
er hyny a wnai bob peth a'i draed agos ag a wnai dyn 
arall â'i ddwylo. Efe aysgrifenai â'i^lraed yn gyflym, 
ac yn dra rhagorol, ac a wnae bethau eraill yn rhyf- 
eddol. Y mae'r wyneb yn cael ei gynnal i fynu yn dra 
hynod, â dau o'r Uedr-ewynau hyn yn cyd-bwyso a'u 
gilydd ; canys os bydd i un o honynt ymoílwng, fe fydd 
i'r llall dynu'r wyneb ar dro. A rhyfédd yw nerth y 
lledr-ewynau yn mhob dyn, ond llawer rhyfeddach 
mewn rhai dynion. Fel yr ydym yn darllen am wyr 
nerthol gynt, megis Samson ac eraill ; felly y mae rhai 
etto weithiau i'w gweled. Un William Joy o Gent, a 
gododd 21 canto blwn o flaen y breniu Willíam, ac a 
dynodd geffylau mawrion ar ei ol, er eu gyrru ffordtl 
arall, ac heiyd a dorodd raffau cryfion fel tori edef. 
% Fe Éu yn myn'd oddiamgylch o ddeutu'r flwyddyn 1 701 . 
i ddangos ei nerth. Nid oedd ef ddim yn ddyn mawr, 
ond ei fod ef yn ddyn cyfan. 

48. Am ryfeddol nerthy Lledr-ewynau. 

Rhyfeddol iawn fod y fath nerth ag y sydd mewn 
gewynaù bychain o gnàwd dyn neu anifail. Pan y 
byddo dyn yn dal ym mron 60 pwys ar ei fraich, y mae 
gewyn y fraich, yr hwn a elwir deitoides, yti arfer nerth 
o triugain mil o bwysau. Pan y byddo dyn o gaut a 
hauer o bwysau, yn neidio megis dwy droedfedd i fynu, 
y inae'r gewynau yn rhoi nerth 300 mîl o bwysau. Y 
rnae'r galon ar b'ob ergyd wrth dy wallt y gwaed dro» 
yr holl gorph, yn gosod allan nerth can' mil o bwysau. 
Y inae Borelli enwog yndangos ac yn profi yr holl 
bethau hyn. Y neb ni choelio'r pethau hyn gwrth- 
brofed hwynt, neu tawed. Y neb a'u coelia nwynt, 
r;an eu bod yn wir ei • rhyfedded ydynt, mawryged ailu^ 



yGoogle 



,47 

doethineb, a daioni Duw y Creawdwr; y mae'n rbaid 
fod gweithredoedd Duw yn rhyfeddol'; nage, oni bydd* 
ant uwchlaw eìn dŷall ni,- ni chyfrifir mo honynt yn 
weithredoedd Duw, na çhwaith yn iawn yn rhyfeddol. . 

49^ Am yr Èsgyrn. 
*■ 
Yn awr er cymmaint o gelfyddyd, a doethineb^sy'n 
ymddangos yn yr hyn a lefarwyd ynghylch y corph,Jetto 
buasai'r cwbl yti ofer, ac fel sach neu gŵd gwlyb, oni 
buasai i'r Creawdwr ei gynysgaeddu ef eiiwaith ag 
esgyrn celyd sychion. 

50. Am Esgyrn y Pen. 

Y mae llawer o ddoethiaeb yn ymddangos yn esgyrn 
y pen. 1, Gan fod ymenydd yn beth tyner a hawdd 
ei niweidio, a'n bywyd yn sefyfyll arno, y mae phîol o 
asgwrri* yn ei gadw, sef y bençlog. Dyn sydd a'r 
ymenydd mwyaf o'r holl greaduriaid, canys y mae ef 
rhewn rhai yu 4 neu 5 pwys, a chymaint ddwywaith 
ag ymenydd ych. 2, Nid y w'r beuglog o un asgwrn, 
ond y mae cydiadau ynddo, fel y gallo gyraeryd ei 
wasgu, a chilio peth ar yr eoedigaeth, oni buasai hyny 
gallai'r fam a'r plentyn yn fynych gael eu difetha. 3, 
Y mae'r tynerwch yma yn lleihau, fel y mae'r plentyn 
yn cynnyddu mewn oetdran, oni ba'i hyny byddai yn 
niweidiol; ac wedi'o defnydd penaf y cydiadau bynyw, 
cynnal cymundeb rhwngpilenau'rymenydd a'r benglog. 
Pan y bydd plentyn newydd ei eni, mae'r agoriad ar y 
coryn He mae'r cydiadau yn cyfarfod, heb ddim ond 
pilen arno, fel y gellir teimlo â bys y rhanau oddifewn 
yn curo, ond yn mhen amser y mae'n cau yn asgwrn 
caled. 4, Er bod y benglog yn asgwrn caled, etto y 
mae ynddo amryw dyüau, i fod ýn ffyrdd i fwydyn y 
cefn, a Hestri'r gwaed, a'r gewynau eraill, ac amryw 
bibellau. ó f Yn y clustiau y mae llawer o droion a 
tbyllau, wedi eu gwneuthur mewn esgyrn mor gelyd a 
chraîg, idderbyn offierynau'r clybod. 6, Yn asgwrn 
j ddwy rucîd, y mae twll i'r awyr fyned o'r trwyn i'r 
yggyfaiot; heb hyn ni allaiun plentyn yn hawddsugno, 



yGoogle 



48 

na dynion chwaith gŵiw gwlỳbwr yn hir yn eu geneuau. 
f Jawer o bethaif bychain gyda hyn sydd i'w hystyried 
yii y pen, *6nd etto nid oes un o honynt heb fod i'w 
ddefnydd anghenrheidiol. A oes dim amcan a bwriad 
yn ymddangos yn yr holi bethau hyn ? A oes dim gallu, 
doethineb adaioni, yn ymddarigps ynddynt ? A oes dini 
diolchgarwch a gwasanaeth yn ddyledus am danynt? 

51. Amasgwrny Cefn. 

Y mae'r asgwrn hwn yn dra hynod, gan foa cynifer 
o gymalau ynddo ? nad oes eu.bath mewn un asgwrn 
arall, nac achos wrthynt. Y mae twll yn rhedeg 
trwyddo a thrwyddyut, i'r mwydyn gael ei gadw, yr hwn 
sydd yn disgyn o'r ymenydd, ac oddiwrth ba un y mae 
sudd yn cael ei ddanfon i'r gewynau. Rhy faith fyddai 
adrodd yr holl bethau hynod sydd yn yr asgwrn hwn. 
X jnae'r ddau gymal uchaf yn amrywio-oddíwrth y 
y lleill i gyd, gan fod yr aii /el pin, neu begwrn, a'r 
llall ynghyd â'r pen yu troi arno. 

52. Am yr Esgyrn eraill, ar CymmaiaUy 

Llawer o gy wreinrwydd u doethineb sydd i'w gwel'd 
yn yr esgyrn eraill ar cynimalau; megis, ], Fod yr 
esgyrn yn gelyd. ac yn sychion, er mwyn cynnal y 
corph. 2, Fod yr esgyrn yn gau, fel na byddont yn 
rhy drymion. 3, Fod t,wll yn rhedeg trwyddynt i'r 
mêr. 4, Fod yr hwn sydd mewn creadur byw íel 
olew, yn yr esgyrn rliag sychu gormotl a breuhau ; ac 
yn myn'd i ireiddio'r cymmalau. 5, Fod hefyd ffyn- 
onasi dwfr yn y cymmalau, gan nad oe* dim well trwy 
.brotiad, na'r ddau yii nghyd i lyfnhau ac i wneuthur yu 
llitbrig. 6, Fod esgyrn y dannedd yn galettach na'r 
holl esgyrn eraill. 7, Nid yw'r dannedd mewn plant 
pan y genir hwyat, gan y byddent niweidiol wrth 
.sugno; ond eu bod yn dyfod, fel y byddo'r cylla yn 
dyfod yn abl i dreulio bwyd crŷf. 8, Fod y cyinmal- 
au wedi eu cymwyso, a'u cydio ynghyd yn rhyfuddol, 
i droi a phlygu. ~~ 



,yGoogIe 



49 

63. Am ddechreuadyr Esgyrẁ. 

Y mae dechreuad yr Esgyrn yn rhyfeddo], ie, tu 
hwnt i ddeall dyn, gan eu bod o wlybwr, ac mevo 
gwlybwr yn cael eu gẃneuthur mor gelyd. Nid ydynt 
ar y cyntaf ond rhy w lvs fel edef sidan, yna yn ewynau» 
ac wedi'n yií Esgyrn celyd. Y mae'r gwaith yn rhy- 
fedd, gan fod Ysbryd Duw yn ei gymeryd i ddangos 
byrdra ein deall ni. Preg. 1 1. 5. Megis nas gwyddosfc 
ffordd yr Yspryd, na pha fodd ỳ ffurfheir yr Esgyrn 
yngThroth y feichiog ; felly ni wyddost waitb Duw, yr 
hwn sydd yn gwneuthur y çwbl. Ni wyddom ni pa 
Codd y mae Esgyru cyw yn cael eu ffurfio yn yr ŵy. 

54. Am mor niweidiol yw Olew a Dwfr €r 
Esgyrn. 

. Er bod olew a dwfr fefy clywsocb,yn dra anghenrheid* 
J ol i'r esgyrn a'r cymalau, etto nid oes dim fel y gwyr 
meddygon, yn fwy niweidiol i asgwrn noeth nag oleW 
a gwlybwr. Ac am hyny y mae'r Salmydd trwy y*. 
Jwydoliaeth, yn cyffelybu melldith Duw i olçw a dwfr 
t'r esgyrn. Ps. 109- 18.Gwisgodd felldith fel dilledyn, 
a hi a ddaeth fel dwfr i'w fewn, ac fel olew i'w esgyrn» 
Gan nad oedd hyn yn hysbys yn yr oes hono, mae'a 
amlwg fod y Salmydd yn Uefaru trwy ysprydoliaeth. 

55. Casgliad oddiwrth y ewbl. 

Gan ein bod wedi cael y fath olwg arnom ein hunain; 
gan fod cymaint o allu, doethineb a daioni yn ym* 
ddangos yn ein gwneuthuriad ni, gan ein bod ni wedi 
ein gwneuthur mor ofnadwy a rhyfeddol ; gan ein bod 
ni wedi cael ein cyhnal, a'n cadw h^d yn hyn ; ofnwn, 
clodforwn, carwn, gwasanaethwn em gwneùthurwr a'a 
rynhaliwr. 

56. A m y Golwg, ur ìlygaid. 

Yn awr yr ydym yn dyfod at y synhwyrau oddiajlan; 
ac O I mor rhyfedd yw'r golwg ! Y mae byd o ryfedd* 
edau yn ymddangos yn y llygad. Y njae ei w$f u$iu« 

P 



yGoogle 



50 

ad oddiallan yn dra rhyfedd, ond nid dim at ei gyn- 
heddfau oddifewn. Y mae arno len, neu glawr i'w 
gadw rhag niweid, a hwn yn çau ac yn agoryn gyrlym 
ryfedäoÇ sefyr amrant. 2, Fel ua byddo hwn yn rhy 
yStŵyth, ond fel y gallo fod yn gyflymach, y mae * jn- 
àSó fátn o ewyn cornaidd. 3, Y mae'r llygad yn cael 
ei'amgỳlchii ag esgyrn ceiyd i T w ddiogelu. 4, Y mae 
aeìau uwchben y llygaid, i gadw'r chwys rhag disgyn 
iddynt: 5, Rhag i'r llygaid sychu gormod, y mae ffyn- 
rrònau yn ý naill gîl i bob un i'w dwfrhau. 6, fthag 
ifldyntfod yn tywallt dagrau yn wastadol, y maerTordd 
i*Kdwfrhwn fyn'd i'r ffroenau. 7, Fel y byddo iddynt 
gael eu hireiddio a'u glanhau yn wastad, y mae yr 
amrantau yn taro ynghyd yn fynych. 8, Rhag i'r golwg 
trwy hyn gael ei rwystro, y maentyn cyflawni hyn yn 
ebrwydd ryfeddol. 9, fel na orfyddo arnom droi ein 
penau gyda phobgolwg, y mae llinynaui droi'rllygaid. 
}Qi Fel n&hyddot dim yn eisiau, y mae'r llygad yn grwn, 
ac mewn twll cyffely b, fely gallo droi bob ffordd, a tbew- 
cha wrth ei gefn, fel y gaìlo droi yn gynt ac y« haws. 

r 57. Amgynneddfaur Llygaid oddifewn. 

1Ỳ raae'r llygad ,wedì ei gyfaddasu yn rhyfeddol i> 
go^fÊunía'rgoIeiiniiddoynteujymaeymabethaurhyfeiUl- 
acíi nag y gall yr annysgedig eu dirnad, er mwy n pa rai yn 
bennaf yr wyf ýn ysgrifenu. Gan hyny mi afheibio 
iddynt, oddieithr ychydig. Y mae'r llygad yu gyffelyb 
i ystafell dywyll, a fyddo wrth un twll bach, a megis 
golwg-wydr árno, i ollwiig 'y goleuni i mewu ; a'r neb 
addalio bàpúr gwyn rìeù liain, gyferbyn a'r gwydr 
hýn, hebfod' yn rhy bell naçyn rhy agos, a gaifTweleÌ 
Hiw alnîh pob peth arno, ag a fyddo oddiallan yn- 
ngoìwg y gwydr. Da fod yr haul yn tywynuary 
gwrthddrychau, ond nid ar y gwydr. Y ganwyllýw'r 
twll bach yn y Hygad yn mha un hefyd y mae peth 
lebyg i wydr, i'r goieuni fyn'd trwyddo,- ac fel na bo 
i ry fychan na gormod o oleuni fyn'd i mewii/y mae 
hwh yncyfyngu, neu'n agor fel y byddo yr achos; 
pán na byddo dyn meẁn gòleuni mawr, y mae_ yru 



yGoogle 



51 

cyfyngu,fel na byddo i ormod íyn'd i mewnŷ ond pan 
yr elo dyn yn ebrwydd oddiyno i le lled dywyll, ni 
wel ef ond ychydig ani dro, hes y byddo i'r ganwyll 
eilwaith agor i ollwng mwy o òleuni i mewn, gan ei 
fod mör deneu a gwan. Rhyfeddol etto, fod y llygad 
yn gallu tytau'r ganwyll, a'r rhan oddiallan weithiaìi 
yn nes i inewn, weithiau y'mhellach, a gwneuthur y 
gwydr weithiau yn wastadach, weithiau yn grynach, 
yn gymwys fel y byddo'r achos gogyfer a gweled yu 
agos, neu yn mhell. Rhyfedd hefyd, gau fod pob 
peth yn tyfu mewn dyn, nad ywV gwydr yn y llygad 
yn tyfu, nac yn mwyhau dim, o ran bod yr olwg yn 
•efyll ar ei faint a'i ágwédd. 

58. Casgliad oddiwrth y cwbl. 

. Yn awr,Qiiid yw gallu, doethineb, 3 daioni Duw yn 
ymddangos jrn yr holl bethau hyn? Gan fod üuw 
wedi rboi i m lygaid i ganfod pob petb, ceisiwn ninap 
ei ganfod ef y'mhob petb, a'i.ogoneddu ef am bob peth 
ac y'uihob Ue. Yr ydym heb lygaid ysprydol, os nad 
ydym yn canfod gallu, doethineb, a daioni Duw yu 
ein llygaid uaturiol. 

09. Am un oedd a Llythyrenau ynei Lygaid. 

Yn y flwyddy^l701, y daeth plentyn i Lundaino'r 
tu draw i'r môr, yr hwn oedd o ddautu saith mlwydd 
oed, ac na lefodd oll er pan y ganwyd ef. Yn ei lygad 
dehau o ddeutu'r ganwyll, yr oedd y geiriau hyn yn 
lladin mewn llythyrenau mawr; sef, MEUS DEUS. 
Fy Nuw. Ac yn y llygad as*ry yr un peth yn Hebi> 
aeg; sef, ADONI. Bu yn hir yn Llundain i bawb ei 
weled ag a ewylly siai. Post Angelfof March. 170 1 . 

Digondigono ryfeddod, -* : 

Yw einbodniyngallu canfod ; 

Etto mae y cyfry w bethan, 

Yn rhyfeadach araryw weithiau. 

D3 

Digitized by LiOOQ IC 



63 

60; Amy Clustiau a'r Cîybod. 

Os oedd y Uygaid yn rhyfeddol, felly hefyd y mae r 
clastiau. Pe buasai 'r rhan oddiallan i'r glust o bilen 
ysîwyth, fe fuasai yn cwyrnpo i lawr dros y twlí, ac yn 
rhwystro'r sŵn ; pe buasai o asgwrn caled, buasai yn 
anghymwyF wrth orwedd, ac ar brydiau ac achosion 
eraill : ondyn awr y mae yn fath'o ledr,yr hwn a gymér 
' ei wasgu, ac eilwaith a naid i'w le drachefn. 

61 . Am droion a Phibellau'r Glust. 

Y mae'r glust yn llawn troion pibellau, a llinynau. 
Y mae pibell yn cerdded rhwng y glust a'r genau, gart 
fod rhai yn cly wed yn well â'r genau yn ngored ; rhai 
a mŵg tobacco yn dyfod ajlan trwy'r glust. O her- 
wydd f bibeU hon y dywedir, fod rhai yn clywed ftV 
geneu yn unig. Y mae peth o'r awyr sy'n dyfod iV 

'genau, yn myn'd i'r glust ; ond ni's gall yr anadl sy *n 
dyfod allan fyned yn hawdd. Y mae'r anadl sydd ya 
dyfod o'r ysgyfaint yn rhy laith, acam byny y mae yr 
twll sydd yn myn'd o'r genau i'r glust wedi ei gym~ 
hwyso felly, fel yr êl heibio. Mawr y w doethineb a 
threfniad Duw y'mhob peth. Os y bibell hon a gauiiy 
ni chlyw'r glust hòno ddini, oni agorir drachefn. Y 
mae ffynhonau yn y glust, yn magu cwyr melyr* 
chwerw a gwydn, fel na' bo na rhjr sych na rliy wlyb> 
ac hçfyd y mae'r blew aV cwyr gwydn chwerw hyn 
yn cadw yr glustrhagi bryfed fyned i mewn, 

.62» Am wahaniaeth offerynaur Clybod mcwn 
hen ac ieuangc. 

Y mae rhyw bethau yn y glust yr un modd mewn 
hen ac leuangc, a rhyw bethau heb fod felly, ond yn 
wastad yn gymwys fel y byddo'r achos yn çòfyn. Er 
bod yr noll esgyrn yn tyfu, etto y mae rhai o esgyra 
bach a phibeîlau'r glust, yr un faint mewn hen ac 
ieuangc, mewn plentyn a hen ddyn ; pe na byddent, 
byddai pob llais yn cyfhewid, fel y byddent hwythau 
yntyfu, abyny a fyddai rwystr mawr,- yn enwedig t 



yGoogle 



53 

blant, i adnabod pethau wrtb e« llaii. Eilwakb f ftè.W 
açho* yn gefyn, y mae gwahaniaeih yn y glust riiwng 
hen ac ieuangc. Ymaepibelly glust yn agöred mewn 
dyn o oedran hyd bilen y drwm, ond pe byddai yu 
asjored mewn plentyn cyn eî eni, byddai gòrraod ò 
laithder yn rayn'd at yj bilen hon, fel na's gwnai ei 
gwasanaeth; ac ara hyny y ráae'r bibell hon yn gauedig. 
mewn pleutyn pan enir ef ; ond bob yn ychydig y'mheín 
dyddiau ẁedi hyny, y raae'n cael ei charthu, a'rplént- 
yn yn dyfod i glywed, yr hyn o'r blaen nid oedd, ac 
ni'8 gallai. 

" * 
63. Casgliad oddiwrth y pethau hyn. . 

[ Gwelwnac ystyriwn, fel y mae'r Arglwydd ei hun 
yn cymeryd acblysur oddìwrtb y glust, i argyhoeddi 
dynion auystyriol o'i berffeithrwydd. Ps. 94. 8, £. 
Ystyriwch chwi rai annoeth yn mysg y bobl ; ac yn- 
fydion, pa bryd y deallwch ; Oni chlyw yr h\t n a blan- 
nodd.y glust ì oni wel yr hwn a iuniodd y Uygad. 

64. Beth syddìw ddeall wrth ston. 

Wrth sŵn y mae i ni ddeall. 1, Cyffroad yn y eyrbtt 
oddiwrth ba rai y bydd swn yn codi, yr hwn eilwarth. 
aydd yn gwneuthur cyflroad, &math q gryd yn yrawyr, 
a hónoeilwaith yncyffroi offerynau'rclybod, trwydaro 
iraewn i'r glust. A'r çyffroad hwn, <a elwir gan-y 
dysgedig, y swn cýutaf. .2, V teìmlad, neu'r <íirnad a 
weithir ynom. ni trwy'r cyfryw gyffroad. Dyraa'r hyti 
a.^lwir, yr ail swn. . Nid oes i ni dybied am yr hyn * 
. fyddom ui yn glywed, ei fod ef yn y cyrph, neu*r äwyr 
oddi amgylch, canys »id oes ynddynt hwy ddim ond 
^natb o gyffroad : iwegis pan fyddo pin yn pigo, nid oe» 
l ni feddwl fody poen yn y pin, ond yn unig eifod yn, 
achos o hono trwy'n teimlad ui. Felly, yr h\n yr ydym 
.yn ei alw llais sy'n cael ei gyfrif yn dechreu yn y gltist,, 
trwy'r cyfryw gyffroad yn yr awyr, er nad yw yn bri- 
odol, nag yn berffaith yn llais, hyd nes y dirnadir, ac 
y cydnabyddir ef gau yr enaid, yr hwn sydd wedi ei 
uno â*r corph mewn modd annealladwy. Ac fel hyn y 

Digitized by LjOOQ lC 



Jw* 



54 

&ÜU cyírif un. swn m;eyvn corph oddi»Han, aq un araîl 
yn y ílust, ond yn bennaf y roae ef ynyr enaid, ^rwy 
ei waith ef yn dirnad ac yn cydnabod* 

06. Holl offerynaur Ctybod yn anfuddiol heb 
1 Awyr. 
Yn áwr, fel y mae 'r holl gywreinrwydd ar y 
Bygad yn anfuddiol heb oleuni, felly hefyd y mae'r 
toH gy wreinrwydd ar y glust yn anfuddiol heb aw) r. 
gan hyny y mae'r-Creawdwr wedi gosod byd o oleuni 
yn yr haul, a môr o awyr p ddeutu'r ddaear. O moi' 
dda y mae'r awyr hon yn gwasanaethu i fyw, ac í 
anadluynddi, ac hefyd iwneuthur swn a Hais er an- 
haethol leshad dynolry w ! Am hyny gallaf ddywedyd 
jjyd â'r Salmydd, Ps. 107. Ö na foliánnent yr Arg*' 

wydd am ei ddaioni a'i ryfeddodau i feibion dynion ! 

■ • 

06* Amjawra rhyfeddol nerth ac effaith 
Cerddoriaeth a Miwsic. 

Y mae gan sŵn a llais, yn enwedigol gan fiwsig, 
afael mawr çrr y serchiadau \ ac un rheswro medd rhai 
yw, am fod y fath gymundeb rhwng gewynau'rclybod 
á'r rhai pennaf sydd ; yn perthyn i'r serchiadau. Yr 
ydym yn darllen am amryw a iachawyd o rai clefydau 
& miwsic yn ddiweddar. Y mae rhai yn fath feistri 
cerdd, agjy gwnant yn fynych i un lawenhau a thrist- 
fcau, wylo a chwerthin pan fynant, nes myned mewt» 
llewyg. -Yr ydym yn cael hanes prýf gwenwynig rhy- 
feddol aç sydd . yn Italy, ac a elwir Tarantula, yr hwn 
pan fratho ddyn, a bair iddo çotyi arno ei liun, a cholli 
ei fy wyd, oni cbaiff feddygimaeth ; ac nid oes dim a'i 
iacha ond miwsic, ac y mae'n rhaid i 9 r dôn fod yn c4 
lliw y prỳf a frathodd. Nid yr un fath dôn a iacha 
bob un. Diameu fod miwsic yn beth rhyfeddol, acyn 
beth rhagorol, er bod ffyliaid yn ei gamarfer. Y mae 
llawenydd y nefoedd yn cael ei osod allarr yn fynych 
wrth fiwsic a cherddoriaeth. Y mae miwsic yngwneu- 
thur llawer tuag at lonyddu a Uoni yr ysprydoedd, a 
dyfod a dyn i iawn dymer ; ac o berwydd hỳny yr 



dbyGoogle 



55 

oedd y prophwydi gynt yn ei arfer cyn propnwyda. 
Medd EÎiseus, 2, Bren. 3. 15. Ond yn awr dygwch \ x 
mi gerddor. A phao ganodd y cerddor, daeth llaw yr 
Arglwydd arno ef. 1 Sain. 10. 5. 

67. Cymhariaeth y Glust ar Llygad. 

Y mae gwaith Duw yn rhyfeddol yn y ddau ; Ond 
etto, 1, Y mae gwaith y glust yn fwy annealladwy; 
£, Y mae y llygad yn gwel'd yu gynt ac y'mhelIacU 
pa<| y mae'r glust yn clywed. 3, Fe all y llygaá 
weithio ar arall, trwy hyspysu rhy w faint o dymer yr 
Yspryd; ood ni all y glustddim ond derbyn. 4, Y 
mae gweled fynychaf, yo rhoi mwy o foddlonrwydd a 
sicrwyddna chlywed; ac esainpl yn drech na chyngor, 
5, Y' mae'r hwn a enir yn fyddar, yn wastad yn fud 
befyd, yn unig o eisiau geiriau ac enwau ; gan hyny y 
glust yn bennaf y w porth gwybodaeth. ö, Y Hygad 
sydd benaf at bethau naturiol, ond y glust sydd benaf 
*t bethau ysprydol, canys ffydd sydd yn dyfod trwy 
glywed ; ac am hyný y maent yn cae) eu cyffelybu i 
Fair a Martha, y glust i Mair, a'r llygad i Martha. 

68. Am yr Archwaeth neur Blas. 

Fel y darfu i'r Creawdwr, ein cynnysgaeddu ni â 
Uygaid a chlustiau, i weled a chlywed, felly hefyd & 
gallu i archwaethu a blasu bwyd a diod, fel y gallerrt 
ai gyflawni'r gwaith anghenrheidiol hyn heb tìinder ; 
ie 9 gyda hyfrydwch : canys oni buasai hyn, buasai 
bwyta ac yfed yn ofìd, fel bwyta heb stymog, neu 
gymeryd physygwriaeth ; ac o berwydd hyny buasem 
yn esgeuluso, naill ai yr amser, neu'r mesur. Ac 
relly hefyd y mae yn ein heneidiau a'u myfyrdodau: pe 
na byddai na phleserna phoen i ni oddiwrth unrhyw 
beth, ni byddem am unrhyw bethyn fwy na'r llall, ac 
yn ganlÿnol ni byddem fawr gwell na haner marw. 
Trefnus iawn hefyd fod yr archwaeth yma yn y genati 
lle mae'r ymborth gyntaf yn cael éi gymeryd, ac nid 
Diewn un He arall. Wrth y synwyr yma hefyd yr yd- 
ymyn. dirnad melus a chwerw, a Hawer o iiatuiiaeth 



yGoogle 



56 

yrymboi tb. Yr ydys yn tybio fod Hestri ac offerynau* 
yr archwaeth, neu'r bjas, ÿn yr holl enau, ood yu 
enwedigol yn nhethau bach, a garwder y t&fod. 

69. Am yr Arogliad. . 

Ÿ ma r synwyr hwn yn y trwyn a'r ffiroenau ; ac er 
bod holl asgwrn y pen yn galed, etto yn dra rhyfedd, 
y mae asgwrn y trwyn a'r arogliad, fel gwagr yn llawn 
tyllau, fel y gallo'r arogl fyn'd i niewn gyda yr awyr ; 
canys os bydd i un attal ei anadl ; ni all efe ddim 
arogli. , Doeth iawn yntau, gan fod gwynt, ac árogl 
pêr a drewliyd yn yr awyr, fod y synwyr hwn yn y 
île y mae 'r awyr yn wastadol yn tramwy f ac hefyd 
uwch ben y genau, i roddi i ni aincan am natur y feyw- 
yd. Wrth ystyried yrholl betbau byn, r ŷ mae genytn 
achos i lefain gyda'r Salmydd, ac i ddywedyd, Psalm 
104.~24. Mor iliosog yw áj weithredoedd, U Arglwydd 
gwuaethost hwynt oil mewn doethineb : Hawu ydy w r ? 
ddaear o'th gyfoeth. 

70. Amy Teimlad. 

Y mae'r Arglwydd etto wedi ein cynysgaeddu ni â 
synwyr arall, sefy teimlad; a hwn sydd o ddau fath; 
naill ai'n gwaith ni yn teimlo poen, yr hwn sydd trwy 
yr holl gorph; neu yntau ein gwaith ui yn teimlo 
pethaù oiidiailan megis brwd ac oer, tyner a cíiahîd, 
llyfn a garw, a'r cyffefyb yr hyn sydd yu y croen, yn 
enwedig yn y tethau bacb, trwy ba rai y mae chwys a 
tharth y corph yn dyfodalian. tìallwn ddeail pa mor 
Ilesolyw'r synwyr, sef y teimlad os ystyriwn yr hyrf a 
ddigwyddcdd i rai a'i collodd ef. Uu wedi eolli }t 
teimlad a'r cyffroad yn y naiii ochr, ŵrth eistedd yn rhy 
ögos at dân, a'i llôsgoddyo druenus cyn gwybododdi- 
wrtho. Gallwn ddal sylw etto, fod y teimiad niwyaf 
yn y rhanau rheitiaf ei fod megis pen y bysedd, tor y 
ÌJaw, blaen y tafod, a'r gwefusau. 



dbyGoogle 



71. Casgliadau oddiwrth y cwbl a hfarwyd 
ynghylch y synhwyrau oddiallan. 

Yn awr bydded i ddyn ond ystyried ei synhwyrau 
oddiallan, eu rhyfeddol waith, a'u rhyfeddol ddefnydd, 
ac ni all efe !ai na chydnabod gallu, doethineb, a da- 
ioni Duw ynddynt. Y rhai hyn yw pum porth yr 
enaid trẁy barai y raae gwybodaeth yn dyfod i mewn: 
ac O gymaint o wybodaeth sydd yn dyfod i mewn i'r 
enaid, trwy bob un o'r pyrth hyn ! Y mae yr olwg 
yn rhoi i ni wybodaeth am y nefoedd a'r ddaear, a*r 
goleuni; lluniau, a lliwiau, a Uyfrau a phethau eraill 
lieb rifedi. Y mae'r clybod yn dwyn i ni wybodaeth 
aui Dduw, ac am feddyliau ein gilydd, a phob peth 
arall^ trwy swn a llais, a chyfryngiad yr awyr. Y mae 
yr archwaeth yn rhoi i ni wybodaeth am bethau wrlh 
eu blas ; ac hefyd bleser yn ein bwyd. Felly eilwailh 
yrarogliad, syddynrhoddi i ni hyspysrwydd einharogl, 
sawr, a gwynt pob peth, er raawr ddyddanwch i ni. Ac 
yn olaf, y mae'r teimlad yn mynegu i ni am yr hyn oll 
a gyffyrddo â ni,. ynghyd a'i naturiacth a'i dymer. 
Onid y w'r holl synhwyrau hyn er mawr ddefnydd a 
a Ueshad i ddyn ? Ac etto nid ydynt hwy ond orlerynau 
yr enaid, trwy ba rai y mae ef yn dirnad pethau oddi- 
allan tra fyddo yny corph. Nid ydynt hwy oll ond yr 
un cnawd, ac yn cael eu maethu â'r un bwyd ; ac ni all 
cnawd byth, na gweled, na chlywed, nac archwaethu, 
nac arogli, na theimlo. Peth rhyfeddol iawn yw, bod 
yr un barayn myned yn ofFeryn i weled yn y Uygad, i 
glywed yn y glust, i arogli yn y trwyn, i archwaethu 
yn y genau, ac i deimlo yn yr holl gorph. Onid y w'r 
gwaith hwn i'w ryfeddu, a'i awdwr i'w addoli, a'i ber • 
chen i'w berchi ? Yr hwn â'i holl synhwyrau oddifewn 
ac oddiallan, na allo ddirnad Uaw Duw, ac enaid 
anghorphorol mewn dyn, buasai yn welliddofod heb- 
ddynt. Etto y mae i ni ddal fsylw nad oes un o syn- 
hwyrau dyn oddiallan, heb fod yn rhagorach mewn 
rby w greaduriaid erailh 



yGoogle 



58 

Nos Aper auditu pnecellity Aranta! tactu, 
Vulíur odoratu, Lynxvisu, Simia gustu. 

72. Am gymhesur allu y Synhwyrau. 

Ystyriais a rhyfeddais yn fynych yn dra gostyng - 
edig, uid yn uuig ryfeddol waith a defnydd y syn- 
hwyrau, ond héfyd eti cymhesurwydd. Pe buasaj'n 
synhwyrau oddiallan yn graffach, tieu yn bylach, ni 
buasent mor fuddiol a chymhesur. Pe buasai ein 
Jlygaid'fel y spien ddrychau a elwir Microscopes, bu- 
asem yn canfod miloedd o greaduriaid bychaiu na 
wyddom yn awr oddiwrthynt; ond buasai hyn jn 
gweithio atgasrwydd ynom at lawer o'r pethau goreu, 
megis atgaws, pan y buasem yn canfod y gwyddoji 
yu greaduiiaid mawrion blewogynddo; fel gwr unwaith 
ag oedd yn edrych trwy Ficroscope ^rnynt ; yr hwn a 
dynodd ei law yn chwimwth mewii ofn, pan wçlodd uu 
o honynt yn cwympo, nes ydoedd yr holl gwmpejni 
yu chwerthin: ac hefyd ni's gallase^i ganfod diiti a 
fuasai uwch rnodfedd neu ddwy oddiwrthym, neu yn 
fwy nag nn o dywod y môr. EHwaith pe buasai ein 
llygaid fel y spien ddrychau a elwir Telescopes, buas- 
em yn canfod bydoedd mawrion yn y ser, a miloedd o 
houynt na welsoni erioed ; ond yn lle hyny, ni welseni 
ein hunaiu, na 9 i\ gilydd, na 'n ffyrdd, n*4 'n gwajth. 
Hefyd pe buasai'n barogliad fel y mae mewnrbai cŵn, 
btiasai sawr pob dyn, pob creadur, a phob peth yn 
Henwi ynoin yn wastad, ac yn ein bliuo drachefu. 
Hefyd pe buasai ein harchwaeth yn llawer cryfach nag 
y mae, hawdd deall na buasai ond chwanegu ein gofìd. 
Eilwuith, pe buasem yn gallu clywed pob peth yn 
mhell ac yn agos, yn gystal ag y clywir o bell trwy gorn 
mewn clust, ni chawsem yn hawdd, iawn Çeddwl am 
ddimgan y twrddan; canys buasem yn wastad fel mewn 
marchnad, ac ynghanol drymau a gynau. Yn olaf, pe 
buasai ein teimlad yn mhob man dros y corph, fel y 
mae inewn rhy w fanau, yn enwedig yn y llygad, buasai 
ya otidus arnoin i orwedd ar blỳf. Fel hyu ni a welwR, 



yGoogle 



50 

pe bùasai ein synhwyrau oddiallan yn fwr, na tuasent 
mor füddioí. Y mae'n hawdd i tii ganfod etto, nad 
daoeddeu bodyn llai, gan mor ddrwg a gofìdus gen- 
ym, yw eu bod yn methu dim. Yn awr gan hyny ys- 
tyriwn, cydnabyddwn, dodforwn, a mawrygwn allu, 
doethineb, a daioui Duw, yr hwn a gwnbeaurodd fel 
hyn ein synhwyrau i nj yn y modd goreu. 

73. Ychydig bcthau yn rhagor am y (Salon, 

ur Anadliad, ar Guaed, ac amryw 

gyjlyrau, a byuioliaeth dynion. 

Pa beth sydd yn peri i'rgalon guro tra fyddo bywyd 

yn parhau sydd yti ddirgelwch ma\u: rhai sydd yn 

lybied, Crni ei gewytiati \n ei thynu yngh}d, a pliwys á 

nertb yr awjr yn ei hagor. V dyn dewraf sydd* aV 

galon leiaf. Nid yw calon y llew ond calon fechan 

iawn. Y «mae calon anifail ynghanol ei gorph, ond 

calon dyn sydd yn ues at ei goryn nag at ei draed, aV 

achos o liyn, fel y tybtr, yw, am fod dyn yn sefyll yn 

íwy miion nag auífail, ac am hyny y byddai yn anhaws- 

sach iV galon dy walrt y gwaed yn mhell i fynu. Ys- 

gyfaitit plentyn a enir yn farw a sodda mewn dwlì; 

eithr ysgyfaint plentyn a enir yn fyw, a noíia pe bai 

ohd anadlu chwech o weithiau. Wrth hyn y geìlir 

gwybod amcan am blant menywod drwg, a geir yn farw, 

a fyddant wedi eu geni felly, fel y byddant hwy yn 

haeru, neu na fyddant. Y mae'r gwaed megis yn 

ffynou bywyd corphorol. Y mae ffordd rÿfedd gan 

rai i hebrwng y gwaed o un creadur iV llall, os heb- 

ryngir gwaed o wythien ci ieuangc i mewn i wythien 

hen s?i, fe wna hyny yr hen gi yn fwy by wiog, aV un 

-inodd creaduriaid eraill. Y mae tair ffordd neillduoí 

ddyn fyw. 1, Ynghroth ei fam. Yma y mae yn cael 

ei faethu trwy ei fogail i : a phe byddai yn bosibl iddo 

ddirnad fod yn rhaid iddo ddyfod iV byd hwn, efe a 

-ryfeddai ac a ofnai. 2, Yn y byd yma, lle maeganddo 

amgenach ffordd i fyw nag oV blaen : Y mae yn ofni 

myn'd oddiyma, ac yn rhyfeddu pa fodd y gall ef fyw 

.rirewE înodd arall. 3, Mewn byd arall: Y mae y 



yGoogle 



ffordd i fywyno, ynrhagori cymaint ar hon ag ydyw 
hon ary'fforddo'r blaen. Y mae dyn yn ddieithr i'r 
ffordd hon, fel yr oedd ar y cyntaf i fforjld y byd hwn ; 
ac etto niae mor sicr a'r HaU. Anystyriaeth yẁ'r achos 
o anwybodaeth, ac anwybodaeth, o anymroad, ac 
anymroad o golled. 

74. Am agwedd y Corph. 

Ystyriwn gorph dyn yn mhob ystyr, ac ni a gawn 
weled ei fod ef yn mhob peth yn y modd goreu. O» 
ystyriwn ei agwedd ef, sef, yn sefyü yn uẁto 1 fyntt. 
bydd hawdd i ni weFd a deall nad oes ttri ffordd weil, 
odidoccach, deheuach, na chymwysach iddo, gogyfer * 
chyflawni ei achosion yn y byd. 

75. Am ddullallun y Corph: 

Ystyriwn ddull allunycorph, acni a >velwn fod 
hya eilwaith yn y raodd goreu. Pe buasai dyn ya 
ibysgodyn, yn ymlusgiad, yn bedwartroediog, neu yo 
aderyn rhesymol, ni büasai mor gymwys i'w achosion 
yn y byd. Y llun sydd, yw'r 11 un goreu. 

76. Amfaintiolír Corph. 

Ystyriwn etto faintioli'r corph, ac ni a gawn weled 
ei fod yn gyfattebol i achos dyn yn y byd. Pe buasai 
lawer yn llai, buasai yn rhy fach, ac fe fuasai dyn yii 
cael ei ddamsang dan draed gan bob creadur, ac ni 
fuasai yn gymwys i gyflawnî ei achosion. Pe buasai 
lawer yn fwy, buasai yn ormod, ac ni fuasai digon o 
ymborthíddo, ac hefyd buasai yn rhy drwm i'r cread- 
uriaid, ac felly yn anghymwys i'r byd hwn ar lawer 
cyfrif ; eithr yn awr y raae yn y modd goreu. Er bod 
cawri gynt, a rhai etto, er hyny yn gyffredin, y mae 
dyn o amgylch yr un faint er y dechreuad. Nid oedd 
y cawri ond dynion rhyfedd yn mhob oes, yr oedd 
Goliah yn 12 troedfedd agos, ac amryw yn 9 troedfedd. 
Yr ydym yn darllen am rai yn perthyn i Emprwr 
Ghina, yn 15 troedfedd. Mesurodd Äjr. Derham 
Wyddyt tan £0 oed, yn 7 troedfedd 8raodẁdd;,a 



yGoogle 



ẅenỳw yfa 7 troedfedd 3 modfedd. Ÿ rtfáé Brçtriri 
frussiä ynawr* wédi myna Gardo wÿr, ac sy'ri 8 
froed fedd 2 fbdfedd bdb un, a rtiai ýn rhágor. Fel y 
bu rhai mawrjou, felly y bu rhai cfytìón iáŵn y'nihob 
oes hydheddyw. . 

77. Am wueuthuriad amryw ranaur Corph. 

Ystyriwn wneuthuriad amryw ranau'r corph, ac tiì 
a gawn weled fod pob peth yn y urodd goreu. Y itìaé 
pob rfaan o'r defnydd çymhwyaaf, ac yn y roodd ' cpn* 
bwysaf, heb ddim yij gobleraidd, eithr y cwbi yẃ jjyf- 
^ttebol i'r achos. Y mae cydffurtiad a cbysdwdeb 
rhwng dỳn ac ariifail, cyn a be4led ac y byddo ft achöfir, 
ei swydd, a'i wasanâeth yn gofyn, ond os bydd yr* 
achos a'r gwasanaeth yn amry wjo, fdly y bydd yr áél- 
*dau, ac aniryw ranau'r corph. 

78. Am gyfleàd amryw râhürìr Cöfph. 

Ystyrjwn gyflead amry w ranau V corph, ac ni a : 
gawn weled.äu bod i gyd yn y Üe a'r modd gorcu. 
P'Ie gwell fod unrhyw beth na'r man lle mae ? Y maè 
S V$ û f y gU»*» y ^ygad, y tafod, y breichiau, y galori, 
y traed, a'r cwbl yn >y líeoedd cymhwÿsaf. Y mae 1 
fioll ranau V corph ẃedí eu cyfleu, a'u cymhwyso, a'u 
eyfafldasu i eu gilydd yn rhyfeddol. 

79, Am alhtf Corph i ragflaenu, ac i 

iachaiijuhfydau. ♦ 

Ystyriwn alju a chymwyster y corpli i ragflaenu, afe 
iîachau clëfydau, ni a gawn achos i ryfeddu 9 , ac iganw 
mol gallu, doethineb, a daioni Duw. Y maè em 
Synbwŷrau oddialíao yn gwasanaethu ì ragflaenu dryg- 
a,u, ac y mae natur oddifewn yn dra rhyfedd yrj mhob 
tfbrdd, yn gweitbio drygau allan. Y mae nattur weith- 
îau yn bwrw pethau niweidiol allan o'r corph nléwrf 
tfyrdd anarferol a rhyfeddoL. Y mae cérrig cirin, a'f 
cyffelyb, yn tori allan weithiau trwy gyrph rhai, wedl 
fcod 5, neu Ö, neu 10 mlynéddyri y corph. Y raae 
defyd weithiau yn dwyn un arall ymaith eyd afe ef, 

•1735. 

E 

Digitized by VjOOQ LC 



D^niel Fraser, -oedd fud a byddar, hyd y lÿ ol oed- 
«ran; á'ramser hwn ar ol twymyn, yr oedd yn dirnad 
rhy w gýffroad yn eì ymenydd, ac ar ol nyny, fe *idaet)i 
igly wed, ac i lefarii. 

80. Am gyd-dẁnlad curnryw ranau't Carph* 

Ystyriwn gyd-deimlad, cyssondeb, a diynglianedd 
cr hoíl gorpb, ac ni a gawu weled ei fod ef yn rhy- 
feddól á buddiol. Y ìnae pob rhao yn aoghenrbeidiol, 
a phob rhan yn cyd-deimlo, yn cydofalu, yn cydlawen- 
bau, ac yu cyd~däioddef. Medd St. Pauì, 1 Cor. 12« 
18, 24, 2$, 26. Yr awr hon Duw aosododd yr aelodau, 
bob un o honynt yu y corph, fel yr, ewyliysiodd eíe, Ni 
all y llygad ddweyd wrth y Uaw, Nid rhad i mi wrthytí 
ua'r pen chwaith wrth y traed, nid rhaid i mi wrthych* 
Eithr Duw a gyd-dymerodd y corph, fel na byddai 
anghydfod, eithr bod i'r aelodau ofalu yr unpetbdro» 
eu gilydd. A pba un bynnag.ai dioddef a wna un ael- 
od, y mae'r holl aelodau yo cyd ddioddef ; a'i anrhy^ 
deddu a wneir/un aelod, y mae'r hoH aelodau yn cyd- 
lawenham. Ac fei byn y mae cyd-deimlad cyflredinol 
y n y corph ; ac etto y mae rhy w gydnaws neillduot 
tbwng rhyw ranau o bono. 

81. Am amryw wynebau^ lleferydd ac ysgrif- 

en-law dynion. 

Ygjtyriwa amryw wynebau, lleferydd ac ysgrifen-taw 
dynion, ac ni a gawn achos i ryfeddu gallu, doethin- 
eb, a daioni Duw. O gynnifer o wyuebau, lleferydd, 
ac ysgrifen-law syddyny byd^yn agos, ac yn debýg i'w 
gilydd, ac etto yn amry wio, felna bu, nadoes, ac na 
byddun yn gwbl gyfan fel y Ilallî O mor anghen- 
rheidiol yw'r petfc ì fod feily ! Y mae'r peth yn dda, 
yn gymwys, ac yn oreu^r lawer cyfrif. Heb hyn ni , 
byddai na'n personau, na*n mèddianau'n ddiogel. Y 
mte dynion i'w hadnabod wrth eu hwynebau yn y go- 
leuni, wrth eu Heferydd yn y tywyllwch, ac wrtH eu 
ysgrifen-law yn absenol, ac af ol eu marwolaetb, 
Ehyféddwn aohlodforWn ragluniaeth Duw\ x 



yGoögle 



6$ 

tíi. Casgliad odditcrth y €íc6L 

| ~ Ýn awr r wedi cyineryd golwg fel hyn a* ddytì, p 

* chael fód pob rhan o honCy yngbyd aphob petbsy'n 

Crthyn iddo, wedi ei* gwneutbu* y» y modd goreu, 
b ddim yn gobleraidd, ekhr y ewbl yn dra clijwratn^ 

gwelwn nad nad yw ef ddim yn betb wedi ei wneuthur 
I v ddamwarn, ond gan Greawdwr galluog r doeth, •• 

daionus ; yr hwn gan hyny a ddylai gael ei ofni r ei garu, 
i a'i wasanaethu. Os ydyw dyn, fel yr haera-'r Atheist, 

} neu'r didduw, wedi ei wneuthur o ddamwaro pahaih 

»a byddaitai, a Ilongau, á'r cyfFelyb, yn cael eu gwneu- 

thurO ddamwam hefyd, gan eu'bod yn llawer haws? 

Na fydded i ni gymerycl ein rheibio gan* ddiafol, a'n 

dallu gan ein pleserau â*n cbwantau drwg felly, fel y 
f byddoi ni gyfnf gwneuthuriad y,creadur penaf yn j 
: ftyd i beth na wnaeth ef greadur erioed: eithr bydded 

! - i ni yn hytrach gyda Dafydd waeddi allari a dy wedyd, 

Oodforaf dydi, cauys ofnadwy a rhyfedd y'm gwnaed ; 
| rbyfedd jw dy weithredoedd, a'm henaid a wyr hyny 

[ yn dda.. * 

- 83. Am hedyn, a dtchreuad pob creadur. 

; Y mae'n sicr meddant fod pob dÿn, a phob creadur 

Byw yn dyfod o hedyn; yn yr hwn y bydd yr holl 
gorph a'r aelodau, wedi eu dírwyn i fynu fel eder mewn 
pellen, er na bydd ond cymaint a thywodyn. Y mae 
jn sicr yn awr, nad oes un creadur yn cael ei genedlu 
gan yr haul, neu gan wres alleithder yn unig, a'r çy- 
ffelyb, fel y tybiodd rhai gyut, ond y mae pob creadur 
bach a mawr o bob rhy w, yn cacl ei genhedlu rhwng 
gwryw a menyw, ac yn dyfod o hedyn. Tybirfodyr 
nedyn yma yn y fenyw,, abod mewn gwraigo ddautu 
deugain o honynt, ond bod yr hyn sydd yn ei gyffroi 
àc yn ei agor, ac hefyd ýn rhoi cyfraith a deddf i'r 
corph, yn ol pa un y bydd y n cael ei wisgo â chnawd, yn 
dyfod oddiwrth y gwryw.. O herwydd y ddeddf hon y 
y mae, fod yr hyn sydd yn awr yn wenith, pan fwyteir 
gan anifeil, yn myn'd yn gwnawd anifail ; a'r anifail 
yma eilwaitb J>au fwy teir gan ddyn,yn myn'd yn gnaw4- 
B 2 



dyn. Ac felly #i£6 ^newn pethap eraiít. V *iae corph 
pob creadur byw, a choed a llysiau, yu dyfod o 
îieêyn, ond uiá oes dim yn dyfod trwy achosion dam- 
'ẃéiniol. megis llygriad a'r cyffelyb, yn ^jŵri feé yti * 
gwbì. Èilbry modd y maebywyd yn dyfod mèŵéjŴi 
ItèaÄÌfaíl, sydd yn dywyll iawn. Tybiarhai lòítlîápẀ 
4* fywyd gwan, neu rhìwedd fywiol, yn hedyn "Jẃfr 
cre«dur er y, dechreuad, fel y mae bywyd J pteti : ẁ 
llysieuyn yn yr hedyn, ond uad yw yu ymcldang^.áÌ: 
yri gwèithredu, hyd ues delo, aÇ fel y delo ei oŴerýuáà 
corphorol i addfedrwydd. Y mae yn sicr fod yr twëtà 
mewn plentyn y« dyíod i weitbredu yn ol addfedrwydá 
a hwyldeb ei ofFerynau corphorol. Paham Ws gaH 
bywyd fod mewn hedyn, heb weithredu, yn gystal acy 
gall tân fod niewn carreg heb wres na goíeu. 

84. Aw ffrwythlondéb rhyfeddol rhai dÿnìon, 
Thontas Greerthill o Lundain, oedd yr leuengaf o 
39 blant i'r un gŵ"r a gwraig, ond nid wyfyii dealli 
m bo<iynt fy w i briodi. Nicholas Hooks o Gonwy, gwr 
bonheddig, oedd yr ieuengaf o 41 o btent i'w dad a'i 
faiií; ac yn (Jad ei hunan i 27 o blant. Yr ydya 
yn gôn am jbeBtgef yn Spain o gan teulu neu ragor 
wedi cîyfpd i gyd p'r un çytr f ac yntau ei hunan yn 
fyw. Yr ydyw yn clywe4 a.rn un oeddyn feichiog yi* , 
#aw mlwydd ped. jFW Angel for Î?QJ. Yn y 
Flwyddyn 1 722, y £arie,çl plentyn i wraig yn 86, öeo, 
Yr ydys yn son am rai a esgprodd ar lawer o blant a* 
tipwaith ; sonjir arn un a esgorodd trwy farn Duw, ar 
3(Sò\ pnd PÜaprieii os gwir y peth, nad oeddynt o«d 
byçnajn iawn- Y mae Jlawer yn gweled eu pummecf 
ççiihedteeẅ* Un Mrs, Honywood o Gent a welodd ei 
pbnm^erj Çenhedjaetb, er nad pedd ond 93 yn marw, 
jrç y flwyddyn i(J2Q: J>u ìddi 10 o b|ant ei hunan, 114 
p w^yripn^ 286f o orwyrion. Gallai hon arfer yr Jieu 
yrnadrod^ hwn ; Çyfod fei çh, a dos at dy fercb, cauyai 
y jpjie wefch ei mercb hi a merçb facb Wdi. I)yma ? r. 
wraig a Jouir am dajii yn Nhnjgaredd a J3ajn, ;iátà\< 
^aflu'r gíass diod yn erbyn y pa.red ? pan oecjd tau 
a.níhíMPP, aç ni tborodd. 

Digitized byLjOOQlC 



«3 
66. Am Rifyddiaeth. 

- Gan y bydd 'genyf aehos i son am rifau a symau 
mawrion yn fynych, mi roddaf daflen i'r anghyfarwvd<f 
yma, yr hon a'i'hyrîorddia ef, os bydd yn medru rhifo 
fiwm o 6 ffigur, i rifo unrhy w swra, hyd at 60 ffigur. 
Y 6ffigur olaf ydynt gynifer o unau, y 6 nesaf ydynfc 
ýynifer o -filiyoau, a'r 6 nesaf at byny ydyntgynifer o« 
biliynau; ac feUy yn y blaen. 

Noniliynau, Ochiliynau, Septiliynau Secstiliynau* 
999999 999999 9Ô9999 999999 

Cwfntiliynáu Cwatiliynàu Triliynau, Biliynau 
Û9999& 9Ö9999 999999 99999» 

Miliynau Unau 

999999 999999* 



Am y Bÿd Daearol, yn ewwedfgol, Äwyr„ 
Goleunh a Phwys.r 

1HITEDI sonfel byn am ddy*, y llýwodraethwr^ 
y W mi soniaf ychydig etto am ei dŷ ef, sef y 
byd. Gan fod gallu, doethineb, a daioni Duw yn ym- ; 
ddangosynynaillfefyllall." Fe greodd Duw ddyn: 
wedi gwneuthur ei dŷ ef, sef y byd, yu gyntaf yti i bar- 
©d,achefydeidreíiHi, ei drwsio, a*i gynnysgaeddu & 
phob petli anghenrhŵdiol. Ni soniaf yn awr ond 
am y ddaeara'i pherthyaasau, Ue niae dyn wedi ei osçdr 
i gyfaneddu.- V mae tri pheth megis oddiallan ir< 
ddaear, ac etto jn berthyna^au iddi ; sef awyr* goleuim 
rphwyi. 

)igitizedbyCrOOQLC 



1. Awy Mùr o Awyr sydd ym Mmgyichu V 

Ddaear. 

Y inae inôr o awyr yn íyngylchu'r ddaear ẁ naor- 
çedd, er nad yw yri wetedig. Nid yw pwys. y% awyr 
rnewu cyínai iíteth a T r dwfr, ood íel un i fil ; mae 1 & pwy # 
o awyr ar bob tnodfedd yucwar. Ac wrth hyii y mae 
pwya yr hpll awyr o ddeutu 'r, ddaear, yn 8 triliwn o 
bwysau Troy. Y mae hyn yn daugos fod yr awyr jb> 
cyraedd yn inhell i iynu,,ac etto y inae ijiai rnynydcU 
oedd yn y byd, mor uchel, |ias gellir yn iawn anadlu, 
na by w yn bjr arnynt. I*e gymer yr ^wyr ei gwasgìi 
á*i thewhan, a'i chynwys mewn Hai o le nag y bydd 
bryd arall; ond nî alldyn nac atiifail fyw meŵn awyç 
rhy dew, na rhy denau. Y mae'r awyr ^tua'r ddaear 
$*i cael ei gwasgu ynghyd gan ei plrwys ei hun, at am 
ei hua ; ac ám hyny y mae'n dew i wared, ac#n denat* 
ì fynu, canys y niaé o nattur spring. Pe byHdai ei 
phwys yn cael ei gymeryd ymaith, c&dwaî gymaint o 
íe ag yn awr 13 mi! o weithîau. Y maeV awyryn dra 
anghenrheidiol, er foywyd, iechyd, cysur,. a gwaftb yr 
bollddaear. Heb bon-ni'» gall y creaduriaid ar y ddaear, 
oaç yn y dyfroedd fyw. Ni's gall y rhan fwyaf o 
greaduriaid fyw hebdd» uw«b haner munud, na'r crea* 
duriaid eraill ond ychydisj amser. Hebddi ni's gaU 
coed a llysiau, /yw na thyfu. Hebddi rìi's gall yr adar 
hedfan, na'r pysgod nufio. Hebddi ni's gellir tsly wed 
swn,, na gwneutfcur mifoedd o bethau eraill. Hebddî 
ui's gellir cael <£wynt na phymylau, un gwlitb, ua 
gwiaw; y rhai fel y gwyr pawb syddyndraangenrheid- 
10I. Heb wynt byddai yv awyr yn bwdr, yn Mygredig 
ac yn afiach; ac heb wlith na gwhiw, byddaî V ddaea* 
yn sych, ac yn ddiffrwytb. Ntd yw gwynt ead firwd 
yr awyr. Y mae'r awyr yn cydymtçwyso, a pbanfo rhan 
o honi yn teneuhâu, ac yn ysgafhhau trwy wres, oeu rá» 
ar^üyn trymhau trwy oerfel, tarth, cymylau a gwlaw, . 
neu ry w beth cyffelyb ; bydd yn decbreu ffirydi©. wrtb 
ei phw-çs, oun man i'r llall. Nid yw'rcymyhni s'r 
glaw a^r tartii otid ptedreni bach anweledig o ddwfr, 
neu leithder trwy \ýres yr haul, neu'r ddaear,neu.fcob un^ 



achaj) fod ytarfb, neuV aowedd hyu yn ysgafaacfc 
rça'r awyr, y mae'ndyrçhafu i fynu fpi corc i wyneb y 
dwfr. Ond pan gydio'r tarth, neu'r pledreni bacb bya 
eilwúith yughyd, trwy waagu yr öerfel, a niýned'yu 
dryiuach na'r awyr, deuant i lawr yn wlith, neu yu 
wJaw, yn eira,neu'n gesaiL Ni soniaf yn awr ond ycji- 
ydìg yn unig yn y cytfredin am drefmad a gwasanaetli 
pelhau, gan feddwl mewü Ue arall i ddal sylw mwy 
wanwl ar eu naturiaethau. Ouid yw gallu, doetbineb, 
adaioni Duw yn awr yn amlwg ynghread, tiefuiad, a 
gwasanaeth yr awyr? Oai ddylem ni gan hyny ofui, 
rbyfeddu, card, clodfori, addoíi, a gwasanaethu.y fath 
Greawdwr. 

2. Amy goleuni. 

T 

/ O mor rhyfeddol, mor anghenrheidioI,.ac mor gys- 
aurus y w'r goleuni i holl greaduriaid y byd ! Pa fy wyd, 
pa gyssur, a : pha wasanaeth hebddo ! Ehhr yn awr, 
trwy hwn y creadur cyntaf, aniei fqd yn anghem heitiaf, 
y gall pob creactar by w fyned ymä a thraw, a gwneu- 
thurei waith; acygall dy» weled gogoniant a rhyfedd- 
odau Duw yn y nefoedd a'r ddaear. Y mae pedmar 
peth enwedjgol i'w hyatyrted ŵ'u rhyfeddu yn y goleu* 
m. ì f Ei gytìymdra, yn dyfod«iewn.7 neu 8 muniid 
oddiwrth yr haul attotn ui, yr hyn sydd o ddeutu dau 
can mil o.filltiroedd bobmomeut; neu gymainta phum 
-çan tro o ddeutu't ddaear bob munud. Pe buasai yti 
çiyfpd ond cyn gynted a bwlet o ganon, o ddeutu 6 
inilitir bob munud, buasai o ddeutu 25 o rlyuyddau yti 
dyfod attomui; aç 20 o flynyddau, pe buasai'n dyfod 
cyn gynted a swn, o ddeutu 10 milltir bob munud. 
Yn awr pe buasai'r.goíeuw fel hyn, ni buasai mor 
wasanaeibgar. Ni buasai'ji iawn yn gcJeuo, nac yn 
gw/esogi. 2, Ei daeniad* ei gyraedd, a'i helaethder. 
y mae'n rayn'd i ddiben byd, i bellder anfesurol, y tu 
hwnt i ddçall dyn. Oui bai ei daeniad tra rhyfeddoJ* 
m's gailein ni ddim gweled pethau pell. Eithr yn awr 
trwy hyn yr y'm y u gweled y ser pell y rhai sydd naor 
belled, fel y maeY goleuni er cytìymed yw, cyhyd yn 
dyfod oddiwrthynt attom ui ac ỳ bjddir yn mynrd iV 



yGoogle 



Wfeat lodíes, yt lîyn fyayehnf $y dd yn 6 wytfihat . &ì 
fii liwian. Yr ydya yn dealt yn awr,. nad y w pob Ifiir^ 
iau ond amryw fath o oleuni.. NicUy w lliw coch ond 
goleuni coch^ a llrw glas ond goteüui gJas ;- ac felljr 
Jliwiau eraill. N-id oes* ond saith o brif liwiauj 
ac nid ydyw 'i» lleill ond ^ymysgedd o'r rhai hyn-.. 
Rhyfedd yw'r natur sydd mewU' mipeth^ i ddychwelyd 
un math o oleuni, a pbetb arall i ddychwelyd math 
arall o oleuni y a hyn y w'r acftos fod pethau o aoiry wv 
liwiau. Nid yw dn ond tÿwyllwch, a gwyndra ond 
cymysg perrTaith-o bob lliwiau. Ae, ü, m»r dda yw bóct 
amryw liwiati yn t y byd Ÿ 4, Ei wresogrwydd.. Y 
mae'r goleuni íiaill ai yn dân,ueu yntauyüdwynllaw- 
er ç dän gydag ef> i gyuesu yr holl fyd. Ac O pa* 
fath fyd fyddai yma heb dân na goleunü. Onid ydyw 
gallu, doethineb ù daiouk Duw yn. ymddangos yma ì 
Ac oni ddylem ni ofni, caru^ a gwaaanaethu y fath 
Greawdwr.. 

3. Äm Sẃy? r 

Wnth bwys yr ydwyf yn deall, tueddrwÿdd acbwymp* 
pob corph tua chanol y ddaear.. Y niae pwys pob 
peth yn wastad yn gyfatteboti'w ddefn vdd, ; a'i bellder, 
ond nid ei faint. le gwympai pobptth cy n gynted a'n 
gilydd, 'ie'r bluen fel y plwm, oni jìaî fod yr awyr yj» 
attal pethau ysgafn, a hyny yn ol eu bysgamder. Yrt 
awr y inae'r pwya hwn oíawr wasanaeth yn y byd.. 
Hebddo ni fuasai 'r ddaear n&phelbati eraill yngbyd. 
Hebddo ni's gallai ddim notio mewn awyr na dyfroedd* 
Hebddo ni ddyrchafai tarth i'r< awÿr, ac ni ddysgynaì 
gwlaw i'rddaear. M«th o sugn yn y ddaear ydyw yr 
pwys ynia, yr hwn sydd hefyd yj» y cyrph nefôl, 'ie, yn 
mhob coi ph arall, yn oi' mawredd ei 'ddefnydd a'i betl— 
der. Tybir ei fod yn beth na's gaíl darddit oddiwrth, 
gorph, ac am hyny ei fod yncael ei wneuthur, naill ai 
gan Dduw ei huu, neu yntau gan ryw hanfod ysprydol 
tano. ¥ mae rhai petliau eraill hefyd o'r un nattur. 
Y mae'r sugn neu'r pwys yma, mor aughenrheidiol yHK 
y byd, fel y mae'n gwbl anhepcorol. Yn ol ei bwys y 
mae pob peth yn tynu tuag at ganol y ddaear, ae Q* 



yGoogle 



w 



PEN VI. 

Am y Bél ddívfrddaearof yn gyjfredinol. 

YMae'r bêl, ueu'r glôb ddwfr ddaearol bon yn dra 
rhyfeddol, ac yn dra chywrain: edrychwn arnî 
y'mhob lle, chwiliwn hi y'mhob man, mesurwh hi yn 
mhob ffofdá, ac ystyriwn ht y'nmoU nrodd, ac hi a 
gawn weled ei bod bi yn <bmgos gallu, doethineb, a 
daiçni Duw ei gwneuthurwr ; lë mor bell yw'r gwaitb 
oddiwrth a'mherffeithrwydd, fe\ pa oreu y deallir, 
•mwyaf y rhyfeddir. Wrtii edrych trwy Ficroscope ar 
ÿ gwaith teccaf o eiddo dyn, megis nodwydd ddur, 
i>ydd yn ymddangos yn arw ac yn gobleraidd; eithr 
gwaith natur sŷdd yn ymddangos yn deg ac yn hyfryd/ 
Mi gáf yn awr gymeryd golwg ar y bêl hon yn gyffred- 
ín, ac ystyried, 1, Ei llun. 2, Ei maint. 3, Ei chyffro- 
ad. 4, Ei chyflead. 5, Ei dosparthiad i dir a dwfr. 6, 
m Uwytli. 

1. Am lun y Ddaear ar Moroedd. 

Y mae ? r tir aV dwfir yu gŵneuthur un bêl gron, rcu 
yo agos a bod felly, îe o fewn i 64 o fillùroechi : nid 
y w'r brjniau a*r pantiau sydd yn y byd ond fel llwch 
ar wynefe b\$rt. Yn awr 3; mae bod y byd yn grwn yn 
oreu ar lawer cyfrif, megis, I, Yn fwy cynhwysfawr. 
% Ÿtt fwy cydbwys o ran ÿ eanol. 3, Yn oreu o ran 
dyfodiad aç ymadawiad gwrês a goleuni. 4, Yn oreu o 
ran gwynt a ffrwd yr awyr, ynghyd â llawer o bethau 
ératU. Yn awr n> a welwa fod gwaith y byd yn grwn, 
y^dangoe gallu, doethineb, a daioni Duw> rhyfeddwn 
* «blodforwa cii ddoetbmeb. 



yGoogle 



*7# 

2. Âmfainty&daeararMoroedd* 

Y mae'r ddaear yn bêl fawr iawo, yn cynnwys ynv 
ddi o ddefnydd o ddeutu 260000 miliwn o filltiroedd 
Seisnig yscwar,. ac o ddeutu 8 mil o drwch, 24 mil o 
gwmpas, 200 miliwn o wyneb. Corph rhy fawr i ddim 
llaiua Duw ei woeuthur. Hi bwysa o ddeutu 2000O 
cwátiliwn o bwysau, yn oì natur pwys gyda ni. - Fe 
fyddai dyn yn mron 4 blynedd yn rhoi tro- o ddeutu y 
ddaear, a'i fod ef yn trafaelio 20 milltir bob dydd. X 
mae gallu, doethineb, a daiòni Duw yn ymddangos ym 
y pethau hyn, ac yn galw aruom ni i r w ofni, i'w ogẃ- 
eddu, a*í wasanaethu ef. ^ 

3. Am gyjfroad a thro 'r Ddaear or 
Moroedd. 

Y mae gau y ddaeac ddau foth o dro,.sef tro 
dîwraodol arei phegynau ei huo, o ddeutu mil o fiJU 
tiroedd bob awiy yn gwnemhur dydd a nos ; a thro 
blynyddool o^ddeutu'r haul, ynghylch $6 Mil o fill- 
tiroedd bob awr, yngwneuthur haf a gauaf. " A hysr 
bŷs yw pa mor anghenrheidiol yw pob un o'r rhain L 
ddyn ac anifail. Y mae'ndrarhyfedd fod y ddaear yn 
troi mewiì dwy Ôbrdd, mor ebrwydd, er ys cymaint 
o amser, ac heb fyn'd ddim allan o'i lle, a'r cwbl heb* 
gael ei ddirnad gan ddyn. Y mae corph mor fawr, yn 
troi mor ebrwydd,. raor gywir, mor Hesiol, ac herych 
dros gymaint o amser, yn dangos gallu, doethineb, a* 
daioni Duw, ac hefyd dyled dyni y preswylydd,, i'w: 
glodfori, i'w ogoneddu,- afi wasanaetnu ef. 

4. Amgyfiead yddaearar moroedd. 

Y mae'r ddaear hon wedi ei chyfteu yndra-chymwy^,, 
mewn perthynas i'r hatil, ftynon ei gwrês a'i goleüni^ 
heb fod yn rhy bell na rhy agos atti, na chwaith at y 
planedau a'r ser eraill. Yr oedd miloedd- o leoedd 
eraill yn y ffurfafen, i'r ddaear fod ynddynt heblaw hwn, 
ond yr oeddynt oll naijl ai rby bell ne* . rby agoa ẃ 



yGoogle 



71 

Iraul, peu-r sêr eraill, gan hyny yma y mae rhaghmiaetlt 
doeth daionús Duw yn ymddangos, iddo gyfleu y 
ddaear yn yr unîg le goreu, a chymhwyso a chyfaddasu 
<eÌB. ; cyrph ninau i'r «cyfry w -gytìead. Pe buasem yn 
aes i'i haul, ëuasem yn cael ein llosgi, neuyn sycliu 
yn ormod, gaù fod ýchydig o'i belydr yma yn Ilosgi 
ie pan grynhoir oud modfedd o honoynghyd mewn 
Uosg-wydr. Aphe buasem y'mhelJach oddiwrth yr 
hauì, buasai'u rhy oer arnom, a bua&m yn rhewi ac 
_yn çythu. Onidyw gallu, doethineb, adaionui Duw 
jn ymddangos yma ? Ac oni ddylai ein diolchgarwch, 
eiu eariad, a'n gwasanaeth ninau ymdéangos hefyd ? 

5. Am ddosparthiad y Ddaear a'r dyfroedd. 

Y mae dosparthiady Tira'rdwŵ wedi ei gyfaddasu 
yn dra rhyfeddol, at ddefnyddiau ac achosion y byd 
er bod rhai yn hâeru nad ywY byd ond afluniaidd ac 
annhrefnus ; a phe bai feHy, byddai yu ddifai i bechad- 
uriaid rhyfygus. ' Nid oes na bychan na gormod o dir 
aa dwfr. Y maent yn cydbwyso'u gilydd, ac yn rhy- 
feddol yn gwasanaethu achosion eu gilydd. Nid oes 
gormod o foroedd, fel y tybia rhai, gogyfer a chynnal 
tarth, cymylau, a gwlaw yn wastadol; ac hefyd i dym- 
eru oerfel un Wlad, neu wres un arall. O f r moroedd 
yn bennaf y raae'r dwfryn dyfod i'r awyr, o'rawyr i'r 
dáaear, ac o'r ddaear y mae'n dyfod allan yn fiynonau 
ac ytìa y mae'n myn'd yn afonydd i ddyfì hau'r gwledydd' 
er lles a daioni dyn ac anifail, a rhai o honynt inewn 
tnodd rhyfed-dol, sy'n eael lle a chwymp i redeg rhwng 
y bryniau, dros 3 neu 4 mil o filltiroedd, cyn myn'd yn 
ol i'r môr drachefn. Y mae Danubius yn rhedeg 2 
a Nilus 3 mil o filltiroedd, a rhai yn rhagoryn y byd. 
Y mae gallu^ rdoethineb, a daioni Duw, a dyled dyu 
jn ymddaugos yn amlwg yn y pethau hÿn. 

& Am Iwyth y Byd. 

Y maeV bêl ddwfr ddaearol hon wedi ei chynys- 
gaeddu yn Hawn a phob creaduriaid o bob rhyw, obolr 

Digitized by LiOOQ lC 



iftatby ac yìnhofeUe, er gwasanaetlÌ ^ti gìtyAá, ft'4i«* 
ioni'r cwbl. Y mae'r awyr y* Hawn, a'i*<ddaea¥ fn ( 
Uawn, a'r moroedd yn llawn. Y mae pób creaẃu? wedi> 
eì gymhwyao a'i gyfaddaBU yn rhyfed&i'w lfe a'i gÿflw«r> 
Nid oça un Ue yn wag, nac un peth yn ofei 4 , er M 2 
fyddwn ni y» adnabod eu diben a*« dewydd anghenv- 
rheidiol bob ameer. Y ntae'r creadwiáìd gẃa&haf «ír 
rhyw ddaioni. Y n*a*Vbyd wedi ei lettwi a'i drefìm' 
a'f drwsio gan iAiww yny modd goreu yn dr*rhỳfedd> 
íe\ nad oea u* rhy fychan na gorntod ynddo ; a hftí. 
sy'n dango* galiu, dŵetbineb, adaioni I)uw ŷ ac hiîfytf . 
y diolchgatiwchjta'r gwasanaeẃ gy'n ddytedus af ddjrn' 
iddo. 



PEN. VII. 

Am ylMaear yn neillduoL 

r EDI son am y bêl ddwfr ddaearol yn gy0redino$, 
tni soniaf Jrçbÿdig etto am y ddâear yn ueillducfc 
ôndy mae'r gwaith mor ryfedd, fel ua's gwn pa fod<£ 
i ddechreu, pa fodd i fyaed rhagof, na pha fodd i ddi 
benu. Ërhynyermwyn dywedyd ychydig antj dant? 
mi soniaf atn, I , £i hamryw dhy neu ei hamry w bridtL 
% Ei haniryw hanau. 3, Ei hogofeuVi ffroenatf ta^t- 
llyd. 2, Ei mynyddoedd a'i dyffryuoedd. 

1 . Am amryw ẃr, ' neu bridd y Ddaear. 

Y mae'r ddaear yn cynnwys ynddi* atnryw fatH tf- 
dir neu bridd ? er cynaliaetb a\ gwasanaeth atnrywfadft' 
o greaduriaid. Y mae coed a IJysiau, a phethan di* 
fywyderaill, yn caru eu haitiryw diroedd; aefettyhe^ 
íyd amryw fath o greadùriaid byw. Y mae rhywbetfc* 
au am dir gwresog, ac erailf am dir.oer ; % rhai am dir 
sych, eraill arn dir gwtyb ; rhai am dir caied, eraill am 
dir tyner, a thir rhydd. Ac (el hyn y mae'r Arglwydd, 
tjwy & allu, a'i ddoethhíeb, a'i ddaioni, wedi trefnu 
a'chyrnhwysoaiaryw brictd y dtíaear, i*w ddibeuión ar** 



yGoogle 



73 

ddeínyddiau angheîirbeidiol. À hyn a ddylai ein cym- 
mell ûinau i'w ryfeddu, i'w giodfori, a'i wasanaethu çf. 

2. Am amrjfw hanmr JDdaeGr. 

Wíth amryw hanau'r ddatar, vr wyf yu dyall *i htnflh 
ry w o&odìadiau, a'i hamry w wytbienau, megis 6,fẁ», * 
glo, athywod, acbjai, a thirrhwth, á'r cyfryw bethau, 
y rhai sydd yo gorwedd taa eu gitydd, ac yn dra Jm£. 
«yddiol er gwasasaeth y byd. O rai o'r baneu hyn, yr 
ŷdys yo cacl aur ae arian i drefna'r byd; o «raill breg 
aiaiarn, a'rcyŵyw bethaa, i Maeathur Úestri ac offar» 
irneuy. o eraill fodd i ^adeüiadu ; o ermiH achles i dirocdd; o 
-eraill dàn ; o eraill pbyaygwriaetb; ac oeraili ffynho»- 
aua dwfiy ÿnghyd a miloedd o bethau anghenrheidiot 
beblawbyn. Yr amser y gosedwyd yr amryw hanao 
iyn, oedd yn y dechreuad, acmewnrhanar ydiluw, 
f>an y darfu i bob peth fyn'd i waredwrtb eibwys, ae 
yjn ol ei natur. Mae'n debyg fod y mŵn ya ei wyth» 
lenau, a'r cerrig obob math yny ddaear, mcwn rhyw 
fejsur y.n tyfu. Rbagîùniaeth fawr, gogyfer a iaw* 
ẁëfnu'r byd hwn, yw bod dynion wedi gosod y fath 
bris sr aur ac arian. Y mae'r aur yn betb tyncr iawn, 
bc a gymer ei yrru a'i estyn yn rhyfeddol. Gellir estya 
wns o hono i gant neu ddau o íUlttroedd. Y mae 
perfifeithrwydd Duw, a dyled dyn yn ymddangoa yn 
jt holl betbau hyn. 

9. Am Ogofèu a Ffroenau tanlìyd y Ddaear. 

* Y mae ya y ddaear ogofau mawrìoh, a tMra yn enytt 
ynddynt yn fynych, ac yo gwneuthur decar-grynraau ; 
äc oui ba'i fod ffroenau mewn mynyddoedd tanllÿd, 
i'r tân hyn ddyfod allan, byddai daear-gryafaau ya am- 
lácb, yn fwy ac yn fwy eu drwg; ac etto y mae'r tao 
jb&<\Â y n y ddaear er def nyddiau a dibenion anghensbeid- 
îoL Tybirfod cymundeb rhwng mynyddoedd tanttyd 
ä'u gUydd trwy'r ddaear. Yn ddiamau y maepob peth 
yn y ddaear, ar y ddaear, ac yn mhob creadur, i'w 
ddefoydd a'i ddiben anghenrheidiol, er na b'om nibob 

* 

DigitizedbyLjOOQlC 



. . . :. 74 

«mteryn adnabod ei ddefhydd. Y ma* : perffeiihrwydd 
Duw a dyled dyn yn ymddangos yma eto. 

4.Am Fynyddoedda Èyffrynoeddy '&daear* 

Er nadyw'r mynyddoedd a*r bryniau ÿnghyfirif rhai 

ond anhrefous acanfuddiol; etto y maent yndra doeth 

i'w dibenion anghenrheidiol; megis, 1, Y jnaent er 

harddwch. Y mae 'r dyffrynoedd ynhardd i-e^rycbar- 

«ynto ben y mynyddoedcL % Y.raaetit yn4aefnydd» 

iol er cynnal ac adferu îèchyd. Y tnae'r wlad ifrddèafla- 

gytch a'r mynyddoedd yn iachusach na'r treiỳiid, a'r 

dyffrynoedd isel rynychaf. 3, Y r maent er cysgod >a 

achynesrwydd hàf a gauaf. 4, Y roaent er dwyn am* 

Yyw fath o goed a llysiau: ie, liysiau'r mynyddpedd 

yn fynych yw'r rhai mwyaf o'u rhyw. 5, Y maei^t er 

magwraeth a chynnaìiaeth ämryw fath o anifeiliafd^ò 

adar, ac o bryfed. 6, Yn y mynyddoedd y mae pofe 

math o fŵn yn cael ei fagu a'i gadw, neu o'r hyn^ leíä^ 

oddiyno y mae'n hawsaf ei gâel ef allan. 7, O'r myn* 

oedd â'r bryniau y mae'r ffynhonau yu tarddu allan, a'r 

afonydd yn cael eu dechreuad. Ac oni b'ai fod myn- ' 

yddoedd áchodiad tir, ni byddai afonydd na dwfr yä 

rhedeg. A thrwy ragluniaeth ddoelh yn ddia'raeu, y 

y tir uchaf yn' mhob gwJad, yw'r pellaf oddiwrth y môr, 

íel y byddo rhediad yn wastad i'r afonydd., Ac heb 

ddoeth ragluniaeth, ni buasai na bryn na mynydd, gan 

fod tueddrwydd naturiol yn y pridd i fod yn wastad, 

pan oedd y dwfr ar y cyntaf yn cael ei !oy wi a'iiiieiH- 

duo oddiẁrtho. * 8, Y mae 'r mynyddoedd a'r bryniau 

n gwneütbur y ddaear yn amlach ac yn helaethach ei 

iwyneb, a íiyny er daioni dyn ac anifaiì. Ac fel hyn 

y mae pob peth yny modd goreu, os gallwn ni ond 

i%wn ddirnad a chydnabod ; ac felly yn gosod ällan 

aliu* doethineb, a daioni Dtíw, ynghyd a'n dyled a'n 

rhwymedigaeth ninnau i'w ryfeddu, i'w glodfori, a*i 

wasanaethu* s 



î 



dbyGoogle 



76 

PEN.YIII. 

Am Fywiolion tpi gyffredìnol. 

WEDI son aro y ddaear fel hyn yn gyffredinol, mí 
. soniaf ychydig süo am ei thrigohon. Ei thrigol- 
ipn syÜd ò ddau fath, sef bywiolion, ac anfywiolion ' r 
Creaduriaîcl byw a chreadurîaid difywyd. Ynghylch- 
T>ywiolionyn gyffredinol mi soniaf am y deg peth hyn^ 
sef, 1/Êiî synhwyrau. 2, Eu hanadlìad. 3, Eucyff- 
road. 4, Eu cytíead. 5, Eu rhif. 6, Eu hymborth 
7, Eu gwisgiad. 8, Eu trigfanau. 9, Ëu hunan amddi 
ffyniad. 10, Eu eènhedliad» i 

1 Am Bum Synwyr Bywiolipn. 

Y «petb cyutaf i'w ystyried mewn , bjwioliou yu 
gyffredinol, yw eu gallu i welec), i gly wed, i arogli, i 
archwaethu, ac i deimlo ; ynghyd ag òffeijnau'r pum 
•ynwyr hyn ; aç befyd y modd rhagorol y mae'r. ayn- 
"hẃyrau a'r ofiesynau hyn wedi eu cyfaddaau. at gyflwr 
a gwneuthuriad pob rhyw ohonynt. Ygbae ystyriaetb 
y peth hyn ei hunan yn ddigon i ddangos galJu, doetb- 
,ineb, a daioui Duw. Heb y synhwyrau hyn, ni buasai 
creadur byw fawr gwell nag undifywŷd ; canys beth a 
dalsai i greadur íyvf ỳ ac ymsyiuud, ae eUo heb wybod 
pa le i fyned, beth i'w wneuthur, beth ífy fwyta,. na 
§>ha bryd há pEa fodd i ymgadw rhag perygl. 

1. Un o'r pum synwyr yw'r golwg, neu'r llygad, ac 
y mae ei waith ef yn rbyfeddöl y'mhob creadur. Ya* 
tyriwo, J;Ei agwe^d; sef,. yn grwn; canys dyma y 
Hungofeu gogyfer a gweled a cbael ei droi.. Y raae 
llygaid rhai creaduriaid heb fod yn grynio%ond nid heb 
achos* 2, Ei gyflead ; sef, yn y pen,, y lle mwyaf 
cymmwys ar lawer cyfrif, Gaîlasai fod ýny llaw v neu 
yn y troed, ond nîd mewa uo He mor gy faddas a'r pen. 
Y mae ef mewn rhai creaduriaid, wedi ei osod yn 
.mlaen, mewn eraill i weled oddiamgylcb, achefyd yn 
ol ; yn wastad yn gymwys yn ol bywioliaeth ac acho* 
'rfob un. 3, Eî gyffroad ; sef i fynu ac i wnred, draw 

F % 




76 

«c vma : îe, y Camêhon a aH droi un tlygad yn mlae« p 
a'r Jlall yn ol ; ac edrych ag un i fynu a'r llall i lawr. A'r 
creaduriáid hyny ftas gallant droi eu llỳgaid, sydd wedi 
eu çynysgaeddu mewn rhy w ffordd arallf raegis â llygaid 
yú sefyll yn fawr aìlan/a'r rhai'n weithíau, sef raewn 
rhai creadnriàid, megis y clêr, yn ddarnau, ac felly yn 
gwasanaetim fel mil o lygaid. 4, Ei faintioli, y mae 
tnainty llygad ynmhob creadür yn ol yr achos. GweU 
^Lhyn yn y Wâdd, yr hwn sydd a'i lygad vn fychan 
«rwm gan fod ei faoll waith a'i achos dan y ddaeat. 5. 
Eu rliFedi yn wastad yn ddau y'mhob creachir, eittar 
mewri thai creaduriaid yn Jiawer mwy. A rhyfeddol 
y w hynÀnad yw'r gorwg neu'r gwrthddryeh ond uti, 
' J jid, Y mae pedwar llygad gaa falwoden, 

corh, a phedwar, neu chwecb,neu wyth 
'a miloedd i'w cyfö? gan gfêr. Y mae 
r rannau, a'r rhai'n wedi eu cyfaddasu yn 
' gtiydd. Y mae yma fwy o bethau, nagy 
geìlir yn Hawdd eu hadrodd na'u dirnad. - Hefyd nri 
aoniais rjm raint am y Uygad o'r blaen mewn dyn. Y 
mae gwaith p ganwyii yn agor ac yit cau, gogyfer a 
goUwng mwy nett lai o oleuni i mewn, ac mewn rhai 
creaduriaid y» fwy rn'u gilydd. Catb aH daliu ei 
chanwyll ytt gryn agored, acam hyny gall genfod yn y 
ty wyllwch, neu wrth ychydif o oleuni. Ac felly liawer 
o greaduriaid eraill, ag sy'n gorfod bel eu hymborth 
mewn goleuni a thywylîwcb. Hefyd y mae liygaid 
cath, a rhai creaduriaid nos, ârhyw ychydig*o lewyrch 
ynddynt* Y mae rhai dynion a ganfyddant mewn cryri 
dywyilwcb, ac a welant y llythyrenau lìeue welo eraiH 
mor llyfr* t|Jí mae grisial, ueu wydr y Uygad yn rhy- 
fedd iawaÄ amryw hanau, a phob han o un edefyn, 
wedi ei gw^u raewn modd dieithr, heb fod un edefyn 
yn croew'r 4(aH- Y mae müoedd o'r haneu, hyn yn 
llygad ŷch. 7, Ei ddiogeiwch, y mae diogelwch y 
tfygad yn gyfattebol i'w ddeftrydd mae'nyn ei ddiogelu 
ya fawr o herwydd bod ei ddefhydd a'i wasanaeth yn 
4awr« Y mae'u cael ei ddiogelu àg esgyrn, ae â cblon- 
iau, acbefyd mewn rhai creaduriaid ä pbilen, yn enuÿ» 



yGoogle 



77 

Ŵlígol^ysgôd, y rbai nid oes cloriau llygaid ganddyftt. 

A*r Creâduriaid hyny nad oes ganddynt ddiogeîwch arall 
; tfw Uygaid, y roae ganddynt allu i'w cymeryd i mewn 
*i*w cyrph, mftgis y malwod, a!r wâdd hefyd ryw faint, 
-+Í mae ilygaid rhai creaduriaifl, megis clèr, ac amryw 
^bryfed, mor gelyd fel na raid iddynt wrth ddiogelwch. 
*Ç* % Synwyr arall yw'r clybod. Fel y mae dau lygad 

jjan fy wiolion, felly hefyd y mae ganddynt ddwy glust, 

- *id yn unig er mwyn gweled a chlywed yn welL^ond 
hefyd mewn fforddo ragddarbod, felos digwydcrfcollt 
Hn y byddo'r Ilalt yn ol, gan eu bod mor angenfffeidiol 

i *c anhepgorol. Rhodd ragorol i fy wiolion yjr *r syn- 
*ryr hwu, aef y çlybod ; a cbyn y gall ef fodjTymae yn 

>f haid bod y glust a'r awyr wédi eu cyfaddagjft'w gilydd 

*mewn modd rhyfeddoL Y mae'r ghist vft clybod yn 
rnbob creaduf, wedieu rhoddi â'u treffau idtf o'n gymwys 

*yn ol ei achos a'i amgýlcbiad. Gan fy möd i wedi son 

v am y pethaû hyn o'rblaen, byddaf yn fyrgch yn awr 
arnynt. Dyn a 'enir yn fyddar, sydd hefyd yn fud yn 

' wastad, gan na bydd ganddo ddim geiriau nac enwau, 
«nd y mae Duw yn fynych yn rhoi rhotld rhyfedd i'r 

"«yfryw rai, i ddirnad mewn ffordd arail. Deall rhai 
ŷr hyn alefaro eaill, wrth graffu ar eu g^refusau yn 
^cyffro, neu wrth osod eu Waw ar eu geufttau. Y mae 
-ganddynt ffordd yn awr i ddysgu'r cyf»yw rai, fel y 

- fnae rhai o honypt yn ddysgedig. Yr yd|a yn 'mecTd wl 

• Jfod pysgod ya clywed. Fe glyw y rhai aí^fyddo dan 
'ddwfr, yr hyn Jeìarir ar y làn; ac fe glywir ar y làn, 

J glôch y* 1 cauu J n J dŵfr. Y mae líawer ffordd i 
'twneuthur swn, ond nid heb awyr. Y mae sŵn yn 

• gwneuthur rtry w fath o gyffroad agos yn^mhob peth ; 

• ttegis yn y ddaear, mewn creaduriaid, rîÉewn tai ac 
adeiladau. , Sẁn ergyd cànon a fo yn agos, a ddryllia 
ffenestri gwydr. Y mae sŵn yn rhedeg o ddeutu 10 
neu 12milltir mewn munud. Y mae gwynt cryf yn 
gwneuthur peth gwahaniaeth. Y raae'r corn llafar i'w 
^glywed dros 4 neu 5 milltir; a rhai clŷch dros 24; 
à sŵn canon weithiau i'w çhlywed dros gant neu ddau 

*• fiiltiroedd. Panesaf i begwn y Gogledd, neu'r De, 

• mwyaf a phellaf yr â'r sŵn. 

F 3 

)igitizedby VjC 



78 

3, Synwyr araU yw'r arogtiad ; trwy ba un y tnae 
by wiolion yn sawru arogl pêr a drerçllyd, ac yn derbyu 
y tartí* rhyfeddel t^yny> ac sydd yn dyrchafu oddiwrtb 
bethau, nad ydyw i'w ddirnad trwy uu ayuwyr aráll ; a 
hyn hefyd sydd er eu Biaw^r íes a'u daioni. Rhyfedd 
cybyd y tywallt rbai pethau eu harogl, beb golli dim yn 
eu pýty*, yr hyq sj'n dangps fod y gronynau hyny yn 
fân i^wn. Y mae'r synwyr hwn yn y trwyn yn mhob 
creadur, ac yn fwy neu'n ilai yn mhob un yn ol ei 
achòs. Rhyfedd fel y säwra pysgod eu hymbortb yn y 
dwfr, >,á rhai adar en hymbortb yn y doin, a chŵn ôl 
troed 4yn ac anifail. ■ - 

4, Syitwyr arall yw'r archwaetb, neu'r blâs, y'ngenau 
yr boll fjwiolion, tryvy ba un y maent ÿn dirnad eu 
bymbortb, >ac yn ymbyfrydu ynddo, açfelly y ma§ ef 
yn y Üe mwyaf cymwys a phriodol. Y mae yr ymborth 
cyn myn'cúi'r çjlla, yn mya'd tan brawf tri synwyr, sef 
y golwgj yr arogliad, a'<r archwaeth; a'r rhai byn sydd 
befyd wecfi eu cyfleu gerllaw eu gilydd. 

5, Synwyr arall jw'r teimlad, yr bwn sydd yn yr 
holl fy wioiiçp, ac yn sefyll yn y gewynauac ýn mhob 
man o'r corph, fel y byddo i bob man fod yn deimlad- 
wy o'r hyn a fyddo niweidiol. Y mae'r synwyr hwn 
yn fawr iawn mewn rhai, canys dywedir fod rbai a 
adnabyddant liwiau wrtb euteimlad. Ynawrniawel- 
wn fel y mae bywiolion wedi en cynysgaeddu â phum 
synwyr, y rhài sy'n rhyfedd os ystyriwn eu hofferynau 
neueu defnydd. Y mae gwneuthuriad y pethau tu 
hwnti allu a doethineb neb ond Duw; ac am hyuy y 
mae'n rhaid i ni wadu ein synhwyrau, neu addef gaílu, 
doethineb, a daioni Duw, a phob un ò honynt,ac hef- 
ein dyled, a'n rhwymedigaeth ein hunain i'w adnabod, 
i'w ryfeddu, i'w ofni, i'w garu, i'w glodfóri, a'i was- 
anaetbu ef. 

2. Am Anadliad Bywiolion. 

O holl weithrediadau bywyd, hwn y w un o'r rhai 
péunaf ; ac nid ees un creadur byw hebddo, neu ryw 
beth cydbwys iddo. Y mae anadliad i lawer diben, 



79 

ond y n enwedigol ì yrru'r gwaed trwy'r ysgyfaint, ac i 
gyffroi'rgalon. Rhyfedd gynnifer o leisiau a all creadur 
byw, yn enwedig dyn, ei wneuthur, wrrfi agor neu 
gyfyngu ei bibellau llafar. Y mae rhai a lefai ant heb 
dafod. Y mae yma unpeth rhyfedd iawn ag syddyn 
dangos amcan a bwriad y Creawdwr, sef fod ffordd i'r 
gwaed droi trwy'r galon heb fýn'd i'r ysgyfairtt, tra fo'r 
creadur yn y groth, ond wedi hyny pan ddelo i anadlu, 
y mae' r ffordd hön yn cael ei chau i fynu, oddieithr 
mewn rhai creaduríaid sy'n byw mewn dwfr a thir, ac 
eraill sydd yn cysgu megis yn feirw dros hir ddyddiau ; 
ac yn wir rbai dynion, y rhai a allant aros dan ddwfr 
dros hir amser; ac eraill a adfywiant wedi cael eu 
crogi. Y mae offerynau'r atiädliad yn mhob creadur, 
wedi eu cyfaddasu i*w achos a'i ffordd i fyw. Tybir 
fod rhyw fath o anadliad gan bysgod. Y mae eu 
gwaith yn agor eu penau, ac megis yn dyhau ; yn 
rhoi achos i feddwl hyny : gwaith yw anadlu ag sy'n 
rhaid i greadur by w e* wneuthur ddydd a nos yn Was- 
tadol dros ei fywyd. Duw, medd St. Paul Act. 17.25. 
Sy'n rhòddi i bawb fywyd, ac anadl, a phob peth olL 

3. Am gyffroad bywiolion. 

Pe buasa^bywiolion heb gyffroad, a gailu i ymsym- 

ud, hwy fuasent mewn eyflwr truenus ; eithr y mae'r 

Creawdwr wedi cynysgaeddu pob creadur by w â gallu 

i ymsymud yn ol ei achos : rhai i redeg ar ddau neu 

ragor 6 draed ; rhai i ehedeg, rhai i nofio, a rhai i 

ymlusgo, rhai yn hir eu symudiad, gan na fydd gan- 

, jtàgnt achos i fyn'd y'mhell : rhai eraill yn ehud, gany 

■í -**■ yynt achos ; ac hefyd gan y byddant yn ofnus, 

J , fti ffordd arall yn iawn. i amddiffyn eu hunaiu. 

# *^V f$ n y maer Creawdwr galluog doeth, a daionus, 

w» t * ^unysgaeddubywiolionyn rhyfeddol, â gallu i 

ymsymud. 

4. Am gyfiead hywiólion. 

Fel y mae'r Creawdwr wedi cynnysgaeddu bywiol- 
ion yu ddoetb, felly hefyd y mae wedi eu cytìçu yn 



80 

ddaionu*. Y mae'r byd yn llawu, fel rmd oe* un He 
jm wag. Y raae'r ddaear yn llawn, a'r awyr yn-Hawn, 
a'r moroedd yn liawn. Ond yr hyn sydd yn fwyaf yn 
dangos rhagluniaeth Duw yma yw, fod creaduriaid 
pob He yn amlwg wedi eu darpara a'u cymhwyso iddow 
Y mae pob lle yn Hawn, a phohcreadurwedi ei gyf- 
addaau a'i gyrabwyso-yu rhyfeddol, yn, ddoeth, ae ytt 
ddaionus i'w le* 

" 5. Am rif, neu gydburysiàd bywwlion. 

Ni àll y ddaear gynnal ond ei llwyth : pe byddai eì 

tbrigolion yn ddau, neu yn drì, neu yn gan' cymaint, 

byddai raid iddynt drengti a difetha eu gilÿdd. Gan. , 

hyny y mae rhagluniaeth Duw yn ei waith yn cadẅ*r 

dafl yn gyd-bwýs. IV diben hyn, ý tnaeì 4 Creawdwr 

wedi peoderfynu bywyd pob rhyẃ o greaduriaid i'r 

cyfryw byd, a'i hepiliad i'rcyfryw rifedi,. ac a fyddo'n 

gyfatteboli'wdefnydd a'ujgwasanaeth yn y byd. Ymáe 

einioes rhai creaduriaid yn hir, oud euhepiliad ynfach,. 

ac am hyny nid ydyrit yn gorìenwL Y mae eraiJl a'u 

hepiliad yn faẁr, ond eu heipioes yn fèr, o ran y 

byddant yn ymborth iddyn, neu anifeitiaid eräill. Ä 

rhyfedd y w rhagluniaeth Duw yo. hyn, fod y creadur-. 

ìaíd mwyaf gwasanaethgar yn fawr eu hepiliad, eithr 

eraftl yn HaL Y mae on aderyn a elwir Cuntur,yn 16 

troedfedd o flaen un aden i'r Uall, ac fe ladd wartheg^ 

a phlant 12 oed: ond nid oes'fawr o honynt mewn 

gwlad. Y mae rhagluniaeth wedi raesur oes dyn, yn 

gyfattebôl i amry w amserau ac achos y byd yn rhyfeddol 

mwn ; ar y cyntaf yr oeddyr oes yn hir, er mẃ^n4**c*wi 

y byd ; yna ar y d&iw bi a*fyrhawyd ; oní.i*w*adnatìfc 

odd y byd eilwaith ei lenwi,ynahi afyrhawŴri, a'i ÿk* 

fely mae y dydd beddyw. re buasai'r oes ^ í y 

4 cyntaf, ni buasai'rbydyn cael ei lenwi yn efc v ^tld;. 

pe byddai cyhyd yn awr, efe a'i gorlenwid. Pah nad 

oedd ond uu gwr a gwraig, yr oedd yr oes yn 900 ;. 

ond pan yr oedd tri ueu bedwar o wyr a gwragejdd, nid 

oedd hi fawr uwch na 300. Yna hi a ddaeth i 80 a 7P* 

fel y mae yn awr, oddieithr ambell unmegis yr hen Mr v 

DigrtizedbyLjOOQlC - 



•1 

Parr, $ir y-Mwythig, yr hwn a fufjrw l£ft «0 mí*; 
ac hefyd Mr. Henry Jenlrios q Sir York, yr hwo af» 
fyw lálgu Craflwn ar ragluniaeth Duw yn hya, fod 
çyooifer o feibioo ac o fercbed yo cael eu geoi, oddi- 
eithr ychydig yif rhagor feihioo, gogyfer a rbyfei, sfr 
mor r a'r cyfry w achosioo ŷ ac hefyd fod cynnifer yn 
snarw ac sy'n cael e*u geni, oddieitbr ychydig ,yn rhag» 
or yn cael eu geni, gogyfer a marwolaetbau mawrion, 
a goresgyn a chyfeneddu jrhai gwledydd newydd. Y 
mae megis uu djü o bob pedwar a enir y» priodi, ac 
roegis pedwar yn cael eu geni, ac yn dyfod oddiwrth 
bob pnodast Y maeyn y deyroas hoa o ddeutu 50 
mil jn priodi bob blwyddyo : y mae yn Llundain o 
ddettu müúmnp ddyoíon, aç, yn Lloegr aChyraru o 
ddeuto i% miliwpu^ ac yn y byd o dçleutu 400 miUw», 
ac wedi bbd er y decbreuad oddeutu 2Ò0Q0 mütwii, ac 
Yngbyiura ddigon ale ì roi bedd i bob un ofaonymt ar uo- 
wanb, a digon o le i lawer cymaint : sefyll yn wrthwyoeb i 
dyb llawer o athesstiaidy ** haerant oad oes digon o le 
iddyut yn y byd : ac hefyd ni phwyaai un eorpb, ond 
megis cymaint a'i hyd a'i led o'r ddaear i droedfedd o 
ddyfnder; ac yn ganlynol ni pbwysent i gyd oll, ond 
megis bân.o wyneb y wlad i droedfedd o ddyfnder. Y 
jnáerbai dyaionyn Lluodain yn dyblu yn yr ocs bob 
40 mlynedd ; ac yn y wlad bob 300 mlynedd. Y mae 
Haw J)uw yn amlwg yn ei waith yn cyd-bwyso by wioW 
ion fel byu, medd y Saimÿdd, Ps. 104, 3Q. 30- Ti a 
guddi dy wy neb, hwythau a drallodir : dygi ymaith eti 
banadl, a threngant, a dychwdant i'w llwch. Pan 
ollyogych dy yspryd, y creir hwynt, ac yr adnewyddi 
wyoeb y ddaear. 

' „ ' 4. Ám ymborth Byiciolion. 

Y mae rhagluniaeth Duw etto yo yotddangetf, yn m 
waithyn portbi bywiolion, meddy Prophwyd, Ps. 104. 
€7» 28. Ý rbai hyn oll a ddtsgwyliant wrthyt, am roddi 
iddyot eu bwyd yo ei hrŷd. A roddeeh iddytìt a gaagU 
ant : agorí dŷ law, a diwellir bwynf â daioni. Ps. Ì45. 
15» 16. Liygaid pob peth a ddi^ẅyliant wrthyt, ac 
vt ydwÿt yn rhoddi eubwyd iddynt yn ei hvỳá\ gan 

Digitized by LjOOQ lC 



dbyGoogle 



: , 83 . 

Öaìd áV dom. Y creaduriaid sydd a dau bâr o ddan- 

aedd ganddynt, sef i fynu ac i waered, sydd wrth urt 

■cylla; ond y rhai ag un |>âr o ddannedd, neu heb yt 

un, sydd a ihri cbylla. Nid yw'r dannedd/ond math 

o bilenau wedi caledu: rhyfedd fod y dannedd ya 

tnhob creaduriaid, N yn dyfod erby n y byddo yn rbaid 

wrtbynt, acnid yn gyut. Y àiae dannedd rhai pysgod 

yn y genau, dannedd rhaiyn y gwddf, a dannedd rhaì 

ýn y cylla. líìd ywV coçn Ilwngc yo inbob creadur 

$ n gyfattebol i faînt y faint j corpb, ond yn wastad y« 

gyfátteboí i'r açbos. Rhyfedd ydyw y gallu sydd yii 

y cyJla, yn euwedigol mewn rhai creaduriaid, i dreuliò 

jrêthau a fo'n anhawdd iawn debygid* Y mae nifer a 

rnaint cyllaau, y'nghyd â'r gallu hyn ynddynt i dreulio 

yç ymbortb, yn wastad yn mhob creadur yn gyfattebol 

i'w acbos. Yn nghyllay rhan fwyaf o adar, sef yn ý 

£.asog, y mfce cerrig cornelog bychain, i helpu tori, a 

ihreulio yr ymborth. Y mae gwaith rhaí anifeiliaid 

yn cnoi eu, cîl, a hyny pan fyddont yn gorphwys, er 

inwyn parottoi'r bwyd yn well i roi maeth, y'uçhyd ft 

threfn y rhanau oddi fewn, gogyfer a hyn o waith, yn 

bethau i'w rhyfeddu. Y mae gwaith yr ymborth, yn 

cael eî ddẁyn i'r gwaed, aV gwaed yn cael ei droi oddi- 

aragylch yn wastado), í faethu yr holl gorph, yn betbau 

i'ẁ rhyfeddu eilwaith. 6, Ystýriwn pa ragluniaeth 

y w bod y fath ffordd gan fy wiolion i enill èu hymborth. 

Y Imaé rhaicreaduriaid yn enill eu hymborth, wrth eu 

îmandra, rhai wrtb ea nerth, rhai wrtb eu ffroen, rliai 

wth eu gòlwg, rhai wrth eu glewder, a rhai wrth eu 

cyfrwystra. Y - mné llawer o son am gy frwystra V 

Llwynog, a rhai crëaduriaid eraill, nà souiaf û yn awr 

arn danynt. Y niae ilaẃer ffordd a medr gan greadur- 

raid ì enill eu Êywyd, yn ffyspys i bawb, ac_yn ym- 

íddangos beunydcL V,míŴ Crèawdwr ẃedi rhäg- 

ddarbod yn rhyfeddol dros greaduriaid ieitaingc, trwy 

osod y serch naturiol hyny ac sy dd yri mhob creaduriaid 

tuaÿ at cu plant a'u heppil, ýn eu naturiaeth. Pa fatb 

egwyddor ryfeddol -arbenig y w ion, wedi ei phlannu 

\oddynt gan y Cre^wdwr I trwjj hon y waent gydà 

jÌyfrydwch yn eu magu, lieb brisio am ddim poen, riac 

• , Digitizedbì QLC 



yGoogle 



feedda àrifeeswm, amoddion i ddarpatu dresto eihuftt 
Yn awr wrth ystyried byd -o fy wiolion fel hyn yn caei 
w gwisgo, pob unjn gymmwys yn ol eiaeho^ft'* 
«Ifen^ a aHwn i ama* dẃethineb y Gwisgwr? 

8. Äm Brigfanan Bywiolion. . 

Fely mae dyh wedi ei gynnysgaeddu â rh«ewro, a 
tJeafl, ac hefyd A moddion, megis coed a cherrig * 
phethau erailì, i adeiladu iddo ei nun drigfanau yn ol 
leiachos; fellyheryd> maeYcrfcadtiríaid direswm, wedi 
«u cynysgaeddu â fhyw fath <o gynneddf athueddrwydd 
«taturiol rhyfeddol, t adeiladu iddynt eu hunain drig- 
fanau i wasanaetbu eu hacbosion, Ö, mor rhyfeddoi 
y medr Aai creadariaid adeiladu iddynt eu hunain! 
Dyn yn unig, o herwydd ei ddeail a*i reswm, a all 
ychwanegu ei fedr; eithry creaduriaid eraiH, y rhai 
*y'n gwneuthur pob petîh yn ol eù tuedd naturiol, 
ydynt yr un modd yn awr a chynt; 'ie, er y dechreuad. 
Nid oes dim mwy o fedr'gan antfail yn awr na chynt; 
«eithr y mae medr naturrol rhai creadttriaid i'w ryfeddu. 
Y mae rhai jpryfed, ag a fedrant osòd mân bethau 
ynghyd i nono atnynt; ac eraill a fyddo a'u hymborth 
yn ngwaek>d y dwfr, a fedrant osod cerríg yn eu llestri 
fcach, i'w tynu i lawr* Pa mor rhyfedd y raedr corryn 
wneuthur gwê o'i gorph ei hunl Yn awr wrth ystyried 
yfr holl bethau byn, ni a allwn gymbwyso geinau So- 
loinon at yr holl fy wiolion rhesymol, ac anrhesymol, a 
dywedyd, Yr Arglwydd sydd yn rhoi doethineb, allan 
=o'i enau ef y mae gwybodaeth a deall yn dyfod. Diar* 
8. & 

9. Am Hunan umddiffynìad Bywiolion 

Y mae dyn o herwydd ei ddeall, a'i reswm, yn cael 
«î eni heb arfeu amddiffyniad, gan y gall ef o herwydd 
byny, ddarparu iddoei hun; eithry creaduriaid eraill, 
y rhai nid oes rheswra ganddynt, sy'n cael eu cynnysg- 
aeddu yn rhyfeddol âg amry w fath o arfau a tharianau 
naturiol> i amddifyn eu hunain, a hyny yn ol eu hamry w 
l«oedd,.a'tf hachosion; rhai â chrwyn diogel, rhai & 



yGoogle 



chjegi», rhai â chytn, rhai âg esgyll Hymion, « drain-pig- 
og y rjj ai â chrafangau, rhai & phigau a rbai â cholynau; rhaí 
a nll aniddiffyn eu hunain trwy newid eu Hiw, roegis y 
Cameleon; rhai trwy eheçteg, a rhai trwy redeg, a rhai 
trwy nofio, rhai ẃrth fyn'd dan ddwfr, rhai wrth fyn'd 
o*r dwfr, a rhai wrth liwio'r dwfr; rhai a all amddiffyn 
^u hunain yn y iân, trwy ei ddiffodd â rhyw íath o*udd 
o'u cyrph eu hunain; rhai wrth eu ffroen, eucluat, nea 
/eu Hygad a ragwelant, aç a ragflaenant beryglon ; rhai 
£ amddiftynant eu hunain trwy gyfrwystra, megis, 
y Llwynog, yr Ysgyfarnog, ac eraill; rhai trwy ea 
ílais, megis chwyrnu; rhai trwy wneuthur garw lun 
arnynteu hunain, megis gwrychio; rhai trwy ddrewdod 
«u tom a'u biswail, fel yr ydym yn clyẁed am amryw.; 
ac eraill trwy foddion eraill. Y mae'r pysgodyu a elwir 
y Smrk 9 yr hwn sy'n dra distrywgar, ac oni bai fod 
yn gorfod arno droi ar ei gefn wrth yglyfaethu, ni 
byddai nemawr o bysgod a ddiängai rhagddo ; er 
oymmaint ywffordd y creaduriaid i amddiffyn eu hun- 
ain, eto y mae ffordd a medr dyn yn fwy iw gorchfygu 
yn ol ei achos. le, er cyraaint yw medr un creadurj 
ymgadw, mae medr creadur arall yn gymaint i ddal, 
cyn beiled ag y byddo angenrheidiau bywyd /ngofya. 

10. Am Gpihedliad Bywiolion. 

Y mae yn dra hyspys yn awr, fod pob creadur byw 
yn çael ei genhedlu rhwng gwrryw a beny w, ac nad oes 
tinyn dyfod trwy un ffordd arall,îe, gymaint a gwybed- 
yn, neu nedden. A rhyfeddol iawn y w ? r modd y maent 

* wedi eu cymhwyso, a'u cyfaddasu i'w gilydd, gogyfer 
a chynnal eu rhy w. Y mae ambell fath o greaduriaid, 
a phob un o honynt yn wrry w ac yu feny w ; megis 
mwydon a gelod, Uynger a malwod. Ceir gweled 
malwod ynceiliogiy naily llall ar unwaith; amwydon 

v. ŵ phen un at gynffon y llall, aç felly yn ceiliogi eu 
gìlydd* Tebygai rhai y gall y rhai hyn gati byny, geiU 
aogi eu hunain. Y mae 'r fenyw yn yr holl fy wiolion 
^gan mwyaf, yn derbyn oddiwrtb y gwrry w, ac ẃedy'a 
ŷ mae'r creadur yn cael eu ffurfio jn ngborph y .fom # 



yGoogle 



m 

Ẃ yÄ*yr wý; eitfir pysgod nid ydynt yn derbyn odcfiw ? 
Wrth eu gilydd, ond mae had y naill a'r llall yn cyfarfocft 
yn y dwfr, Ue y mae'r pysgod bach yn çael eü ffurno 
Ond eto nid yw faoll greaduriaid y moroedd fel hyn r 
eanys y mae rhai ohonynt yn bwrw eu rhai bach, àc 
yn rboi sugn,. megis y mae rhai morâlod ; ond nid 
©es gan y morfil ond un ar y troJ Y mae creaduriaid 
yn cael eu cenhedlu tnewn llawer ffordd a modd, i 
ddangos fod Duw wedi gwtìeuthur pob peth yn ol ei 
ewyllys erbun» Y mae pob 'creadur byw gan inwyaf, 
yn dyfad o fola y fenyw; eithr y mae creadur bychao 
yii America a eiwir Pipal, tebyg i lyffant, a'i rai bacb 
yn dyfod altan o r i gefn. Y mae amryw bethau hynòd 
yn nghenhedliad, epüiad, a meithriniad bywiolion- 
1, Ysiyriwn eu doethineb naturiol rhyfeddol, yn dewi» 
$ lleoedd cymhwysaf i osod eu hâd, eu hwyau, a'u 
*hai bach ynddynt ; a'r modd trefnus y maent yn eu. 
gosod; ac hefyd y cymmwysder y sydd yn nghyrph 
Uawer o honynt, i wneuthur Ue mewn coed, neu ddaiî, 
neu bethau eraill, i osod eu hwyau, rjeu eu rhai bach 
-y'oghadw* Y mae holl lwyth y plyf yn rhyfedd iawn 
yu y pethau hyn. Hàd rhai o honynt hwy yw 'r nedd 
bachsydd ar hyd blew ceffylau; a'r pryfed sydd yn 
ughefnau gwartheg, aè yn ffroeuau defaid, ac ar hyd y 
dail, ac hefyd, mewn dail a ffrwythau. Y mae eu 
towyau yn myued yn gyntaf yn bryfed, yn fegeiód, ac 
'wedi 'n blŷf. Pryfyn rhyfeddol iawnyw'r Ephemeron» 
yr hwn nid yw yn byw uwch 5 neu 6 awr, sef o 5 neu 
15 bryduhawn, hyd 11 o'r nos; ac yn hyiiy o amser 
nid yw yn gorphwys a chenhedlu ei rywar hyd wyneb y 
dwfr. Y mae ei wyau neu ei hâd ef yn myn'd i waelod 
y dwfr r ac yno, wedi'nmewn antôeryn fatb o fegeiod, 
ac wedi'n yn blýf, ac wedi'n, fel y clywsoch, yn eb- 
rwydd yn marw t cyffelyb iawn ihyn yw dyn gwael. 
i, Ystyriwn eu gwaith y« dewis yr amser cymhwysaf 
igenhedlu, ac i fagu. Y mae rhai yn wir, yn cenhedfu 
bob amser, sef y rhai sydd á'u Ihiniaeth yn helaeth i'w 
gael bob amser, neu dan ofal dyn^ eithr eraiü, y rhai 
sydó yn newid eu gwlad, neu ntewn prinder, neu mewn 
?oerfej, neu yn cysgu*. sydd yn wastad yn disgwyl ae 

g £ 

Digitized byLjOOQLC 



88 

jn athub eu (ÿmmor. 3, Ystyriwn y ririferîi penrtodoî 
y ínae pob rhyẃ o greaduriaid yn genhedlu, yr hyn» 
sydd yp wastad yn gyattebol i achos y byd, a'u gallu 
hwythau i'w raagu, Y mae yn amlwg y gall rhai cre- 
aduriaid, sef adar, ddodwy mwy neu lai,. yn ol eu 
hewyllya eu hunaki ; ond ete er hyny, nid ydynt yn 
dodẃy heb achos, ond cynnifer ag a aliant fagu. Es 
nad oes gan adar aHu i nfo, eto^ mae ganddynt ry w 
fath o allu, i wahaniaethu rhwng yçhydig a llawer^ ac i 
wybod pa bryd y bjdd digon t> wyau .gandtiynt, ac 
hefyd iddodwy mwy neu lai. Y maé yr làr wrth 
gymeryd ymaith èi. hwyau, yn dodwy llawer mwy nag. 
a. ddodwyai, hi heb byny.. Cymerwch ymaith wyau 
Brân, pan fyddo hi yn decbreu gori, a hi a ddodwy 
drachefn a thrachefh. Un gwr wrth gymeryd wyauv 
Gwenfol yn wastad,. a wnaeth iddi ddodwy 19 cyn* 
codi ei chefn. 4, Ystyriwn eu mawr ofal a'u dyfalwch 
y'nghylch eu rhai bach. Y mae cynneddf naturiol, & 
thueddrwydd mawr rhaicreaduriaid, sef adar i ori, neu. 
i eistedd ar eu hwyau, yn beth rhyfeddol. Oni buasa* 
fod hyn wedi ei osod yneu natur^ pa fodd y gallasant 
bwy wybod am y ffordd hon i gynnal eu rhy w f fò mor 
ddyfal y maent y'nghylch y gwaith hwn; ie,dros am- 
cy w wy thnosau I O mor ddoeth y maent yn troi euu 
hwyau ! Rhai ni chymerant amser i ymofyn lluniaeth^ 
iliag i'w hwyau fyn'd yn ofer. Rhai, a borthant eu. 
gilydd; a rhai a eisteddant ac a orant yn llç eu gilydd. 
Y mae'r frâu fenyw afyddo yn eistedd, yn fynych, yn» 
dewach na'fc Hall, o herwydd gofal a cháriad y Ilall, yn- 
ei phorthi hi, ac yn newynu eihunan^ Eilwaith, à pha 
ofaì y mae'r creaduriaid di reswm yn trin eu rhai bach t 
Ac â, pha ddewrder yn eu hamddiffyn; ie, y rhai 
mwyaf ofnus amser arallt hwy a beryglant eu bywyd i 
acbub eu plant^ îe,. hwy a anturiant £wy dros fywýâ eu 
plant, na thros eabywyd cu hunain. 5> Ystyriwn eu 
nordd a'u medr rhyíeddol, yn porthi eu rhai baeh; rhai 
yn rhoi sugn iddynt,, a hwythau yn dra rhyfeddol ya 
ymofyn am y deth, cyn gynted ac y delont i'r byd^ 
JEraill yn gosod bwyd yn eu penau, ac yn cyfranu ya 
dra chyson rUwng amryw; ac ereill yn gosod eu hwÿ— 



yGooglé 



80 

aa, ac ymborth hefyd i fynu y'nghyd : megis y gw^nyn, 
•c amry w' bryfed eraiíl. Y mae yr Elephant y n sugno 
«i hun, gan fod ei thethau y'mlaen, ac wed'yn yn rhoî 
y Uaeth i\v rhai bach. 

11. Casgliad oddiwrth y cwbl. 

Yn awr, wrth ystyried yr holl bethau hyn, y'nghyd 
"Ô llawer yn rhagor ag oedd i'w ddywedyd, onid yw 
gallu, doethineb, a daioni I>uw yn ymddangos. yn ei 
'waith yn cfeu, yn trefnu, ac yn cynnal y fath fydf 
Ac heíyd, oni allwn ni ddywedyd gyda Dafydd, (rs~ 
•14. 1.) Fod y dyn hwnw yn ffôí o bryssur,, a gynnyg 
medi'r cwbl/i ddywedyd, neu i feddwl nad oes yr utt 
Duw? Onid ydyw yn amlwg y dylem tii wasanaetha 
Duw, gan fod üuw felhynyn mhob peth yn ein gwaa» 
anaethu ni ? • 

PEN IX. 

Am amryw Licythau Rywiolionyn neülduol» 

ac yn y lle cyntaf arnyr Anifeiliaid 

pedwar troediog. 

GWEDI sònam fy wiolíon yn gyffîredhì» mi a soniaf 
* ychydig eto am eu hamryw lwythau yn neül- 
duof, er mwyn cael rhagor o olwg ar allu, doethineb, a 
daioni Duw, yn y byd» Ac yma y mae yn çofyn i mi 
son am ddynyn y lle cyntaf, gan eifod ef nid yn unig 
yn rbagori, eithr hefyd, wedi cael yr arglwyddiaeth ar 
yr holl greaduriaid eraill, Geu. J., 26. Ond gan fy 
mod i wedi son Uawer am ddyn o'r blaen, mi âf heibio 
îddo ef yn awr atyr anifeiüaid pedwar troediog, ac a 
soniaf yçhydig am danynt hwythau, ond yn benaf am 
y pethau h) ny> yn mha rai y maeut yn amry wio oddi- 
wrth ddyri. 

. 1. Am eu Hagwedd Ogwyddol. 

Fel y mae dyn yn sefyll yn union i fynu, ac mai 
dyma yr agwedd gymhwysaf, íelly yr auifeiliaid pedwar 
tioediog sydd â*ìi hagwedd yn.ogwyddol, ueu-o hŷdí 
a S 

Digitized byLjOOQlC 



SA 



yn jn^ob rhy w o hoityiU, eitbr y« wastadoJ, yn mhob* 
rjryw yn gyfatteboL i'w hacbos a'u ftbrdd i fyw, Y 
mae yr ymenydd yn farwr niewn dyn, eitm\ÿn fjrchán 

În yr amfëiliaid mewn cynihariaeth,. owd yn fidiob un & 
onynt wedi ai ddiogelu yn rhÿfeddoi» a'i dreftm ya 
odiaetb. 

3*« \4m Yddfau yr Amfeiliaid Pedwartroeä- 
iog. 

Y mae gwddf dyn yn fyr, eithr gyddfau yr anifeil- 
iaid yn hiron oddâeithr vhai o toonynt sydd â'u gyddfan 
yn fy rach ac jn, gryfach^ ond yn wastad yn jgyẁtlebol 
iV hachos a'u ffordd i fy w. A hyn sy'n dangos gallu* 
doethineb, a daióni Duw; ac hefyd, yn galw ainonx 
iw i'w ryfeddu a't ogoneddu ef. 

4. Am Gyllayv Anifeiliaid Pedwar troed- 

ÌOg \ 

Y ^mae \ cyîîa yn yr. anifeiliaid pedwar troediog 

wedi eŵ cyfaddasu .yn gymmwys i bob rhy w o honynt^ 
yti «ol «u bachos, Y mae im mafth o gýria i'r rhai sf'n 
bwyta ŷd a llaf ihv a rhath arafll i'r thai sfy'n pöri gwellt^ 
& ŵẅth aiall i rai etaiîl ^ trid oes oud im cýlla gan rai* 
eiẁr y wae amrywgati ŵ-aBL Y rhai sydd yn cnoi yn 
tlda, a deobar o ddamiedä ganddynt, nid öes gäuddynt 
ond un cylla ; ond y rhai sydd yn enoi eu cîí, y ruae 
ganddynt ddatt aeu dri, a'r rhai'n wedi eu cymhwyso 
yn rhyfeddol at hyn o waith. Y mae gan y Cameldri 
ẃeu bedwar,, ac ynyT ail o honynt> 20 neu 30 o geHau^. 
^rìiai sydd'fel cydau-, i gadw dwfr medd rhai, gan y 



yGoogle 



m 

gëll ef fywyi>yr ai>ialwch sych, hçb y&cTdim yn hir 
araser. Önid yẁ rhagluniaeth Duw ya ymddaugo» 
510 yr holl'bétbau hyn, ac yn galw arnoui ni i ddal sylw 
amynt,ac i*w rhyfeddu? 

5. Am Galon Anifeiliaid fiedwar troediog. 

* Y mae'r galon yn mhob rhyw greaduriaid ped'war 
traediog, wedi ei cbymbwyso a'i chyfaddasit yn rhy- 
iedd i'w hacheä. Y mae ei chelloedd mewn rhaiyii 
uu^megisyn ybroga; mewn eraillyn ddwy, ac mewu 
ibai, rneddant, yn dair. Mewn rhai anifeiliaid sy'n 
byw méwn dwfr athir, y mae lle i'r gwaed droi trwy ? r 
galon, heb fyned iV yggyfaiflt, ac felly hwy a allani 
jyw heb anadlu, neu wrth ychydig iawu. . Fel hyn y 
mae y Môr-lo> a phob creadur yn y groth. Y mae'r 
galon hefyd yu yr anifeiliaid pedwar troediog wedi eì 
chyfteu y'nghanol y corph r eithr mewn dyn yn nês at 
y pen, er mwyn tywallt y gwaed yn haws i fynu, gar* 
ei fod ef yn sefyli yn uuiou» Y mae rhagluniaeth 
Duwyn amlwgyuy pethauJiyu. 

6, Am wähaniaeth rhwng Dyn ar Anifeiliaid 

pédwar troeŴiog, mewnrhai Geẅynau. 

Y mae mwy o gymmüudeb tbwnjg gewynaufr pe» 
a'r galon niewft dyn nag sydd yn yr aoifeiliaid. Y 
niae'r mâu ewynau hyny sydd yn perthyn yn benaf at 
y rheswm a*r-serchiadau yn eisiau mewn anifail. Y 
mae gewynau mwydyn y cefn yn tori i lawr yn groes 
mewn anifeiliaid pedwar Uoediog, eithr yn torri allaa 
dnu leddfu mewn dyn* Rbyfedd yw fhagluniaeth a 
tbrefniad Duw yn mho'b peth, Y niae amcan a bwr- 
iad yn ymddangosyn yr boll bethau hyn*. 

ThCasgliad oddiwrth y cwfbl. 
Y'n awr, Jnjr.th yslyried.yr boJl bethau hyn, agweled 
y nn^r&^b 1 ^ doeth, a daiomis y mae yr holl anifeil- 
iaid ,pedvya^ r troediog wedi eu gwneuthur, yr hwh ni 
ddywedoigyd âg Elihu, {Job ,35. 10, 1 1.) Pa le y 
ume Duw, yr hwn a'ni gwnaeth i? yr hwn. sydd ja 



yGoogle 



ttf 

rhoddi tchosion i gánu y nos. Yr hwn %yèd yn ej* 
dysgu yn fwy mg anifeiliaid y (Jdaear, ac yn ein- 
gwneuthur yn ddoethach nag ehediaid y nefoedd. Äíyáì 
a ddy wedaf am dano ef gy daY Salmydd, (Ps. 49. £Q.) 
Cyflelyb yw i anifailiaid a ddifethir. 

8. Am Ofn Dyn ar yr holl Greaduriaid. 

Ystyriwn y île hwnw yn Gen. 9» T> & Duw hefy<$ 
a fenditlûodd Noaha'i feibìon, ac a ddywedodd wrth- 

Ìnt, Ffrwythwch, a Hiosogwch/ a llenwch y ddaear- 
ilch ofn hefyd, a'ch ärswyd sydd ar holl fwystfilod y 
ddaear, ar holl ehediad y nefoédd, aV hyn oll a ymsym- 
mudo ar y ddaear, ac ar holl bysgod y môr; yn eicb 
Uaw cl^wi y rKodd~wyd hwynjt. Yn ayvr yn gyfatteboi 
ihyn, V mae'rpethyn bod ydyddheddỳw; nid oes ÿr 
un anifail, aderyn, na physgodyn heb ryw faint o of» 
dyn arno. Y Llew, meddant, ni ladd ddyn heb ne- 
wyn,. neu berygl, neu ergyd gwnyneî gymmeH. Pa 
fodd y byddai ar ddyn pe na b'ai*r Creaduriaid yn ejl 
©fni, acyn ufuddhau iddo? Pa gynnifer sydd o honynt 
yn drechna dyn.* A pha beth vw yr achos nad ydyqt 
yn cyfodi yn ei erbyn, onid trefuiad, gorçhymyn, a 
bendith Duŵf Onid yw gallu^ doethineb,. a daioni 
Duw tuag at ddyn yn ymddangos yn rhyfedd yma : ac 
onid yw hynyn go*od dyled ar ddyn, i adnabod, i rẃ 
feddu, iofni, i garu, i glodfoti, ac iwasanaethu Duw l 
A gaiff pob peth ein hofhi ui,. aq oni bydd. i ni ofni 
Duw? 

9. Gair neu ddau ynghylch Bywyd Anifail. 

Y mae bywyd anifail yn beth tra rhyfeddol ; y mae 
ÿn llawer rhyfeddach nag y mae Hawer ynbwrw ej fod^ ' 
Mi a ddywedaf ei fod yn rhyw beth arrWenach na 
defnydd daearol ; gan nà ali defnydd daèaròl o hono» 
ei hiin, na byw, na dirnad* nag ymsym^ud. Ac oa 
nad ydyw yn ddefnydd daearcí, a ydyw yn sylwedd 
ysprydol, a ydyw yn anfarwol; Ac onid 'ÿwíiyn eil-*- 
waith, yn annhebygol ? Er cymmaint yw cyfrwystra a? 
dealL chai anifeiliaid, eto ni ymddangosodd ynddynfc. 



yGoogle 



93 



erìoed, ddim tebyg i ŵybodaeth o Ddaw, yn y meâur 
îfeiaf. Gan hyny, onid yw ÿ dyn nad yw yn gwybodr 
am Pduw, yn dra thebyg i anifail ? Nis gaU anifait 
ddyfod i wybodaeth aia Dduw, *ad dyii^ a allai, pe= 
mynai; ac am byny, ooid eyfiawn cospi 'r dyn am y 
peth y bo*r anifail yn cael ei ryddhau ? A ydy w eneid- 
uiu, neu fywydàu anifeiliaid, yn dyfod o ryw elfei* 
ddieithr i ni; ac yn dychwelyd ytio eilwaith, pan fydd- 
ant feirw,, gan golli eu neillduoldeb ? 

PEN. X* ■ * • ' ' 
Am Adcur* 

mm^EDI son am yr anifeiliaid pedwar troediog, m£ 
▼▼ a soniaf ychydig eto am adar, y llwyth plyfog. 
Y mae yma lawer o bethair i son aìn dauynt, y rhai 
sydd oll yn dangos gallu^ doetbineb» a daioni Duw, 
•eithr iiicbaf fi yn awr ddal sylw ond ar rai oho&ynt, * 
gadafelieraiUacblysurwrth hyny i ystyried rhagor. 

1 Am Gyjfraadac Ehediad Adar. 

Fel y mae'r llwyth hwn o y grè,aduriaid yn byw mewn 
iban yn, yr awyr x ar y ddaear» ac yn y dyfroedd ; felly^, 
y mae ganddynt gyrph wedi eu cymhwyso a'u cyfadd- 
asu ì'r holl ffyrdd hyir o fy wyd. 1, Y mae dull, a llun„ 
a gwneuthuriad eu cyrph yn gynrmwys,, ac yn addas 
í'w hachos* Nid ydynt yn d*ymiouac yo balfog, ond ya 
ysgafn ac yn brydferth i ehedeg* a nofio.. 2, Y mae 
gosodiad y plŷf yn gymmwys,. yn addâs, ac yn y modd 
goreu gogyfer ag ehedeg a nofio, a chynhesu. 3. Y 
mae ganddytit gẃd olew i iro, a medr ryfeddol i drin eu 
plŷf. 4, Y mae ganddynt adenydd cywraint i ehedeg 
â hẁynt. Ä, Y mae eu plỳf yn rhyfeddol o rau, eu 
natur, eu gwychder* a'u gwead ; ac hetjd o raa eu/ 
bysgafndra, a'u cynnesrwydd. 6, Y mae eu cynffon- 
au yn gwasanaethu yn rhyfedd i ehedeg yn sefydlog m % 
ac hefyd i esgyn, ac i ddisgyn, ac i droi yn yr awyr. 
J g Y mae ganddynt dnied i gerdded, i ddringo, i nofio» 



yGoogle 



îddal, aciddwyn eu hysglyfeeth. Yám emd jw * 
rbagluniaeth D^w i'w,weled„ ac i'w ryfeddu yn yr holi* 
bethau hyn î 

2. Amy Pew, y Cytta, à rhanau eraitt o Adar~ é 

Y mae yr aelodau oll 'oddiallan, y'nghyd â'r rhauau 
eraill oddi fewn i adar, wedi eu gwneuthur a'u cyfadd- 
asu yn rhyfeddy i gyd i'w hachos. Y mae'r pen yn^ 
fychan, i wneuthur ffordd trwy yr awyr yu haws. Y 
mae'r bîg yn brydferth i gasgluyr ymborth,aci wneu- 
thur perthau eraill. Ae y mae y llygad a*r glusthefyd». 
yn gmmwys i'ẁ hachps; 'íe,, y mae*r yraenydd yii^ 
gwasanaethu iddynt yn rhagoroì^ er ei fod yn amrywic^ 
oddiwrth yr holl greàduriard eraíll, ond pysgod. Y 
mae'r tafod mewn fhai o honynt yn dra rhyfedd ; megis^ 
tyllwr y coed, yn mha un j mae eiflaen yn llym ac 
yn gornaidd,.a math o lûd arno i dynu mân hryfectë 
allan o bren. Y mae gewynau yn rhedeg i'r bîg yn^ 
mhob math o adar, gogyfer a dihiad yr ymborth ; eithr 
yn y rhai hyny sy'n hel eu.hymborth mewu llaid oV 
golwg, y mae Uawer yurhagor, a r r rhai hyny,yu rhedeg. 
hyd tìaen y bíg ;. iriegis y Cyffylog, y Giach, yr Wydd*., 
a'r Hwyad, a llawer eraill. ẀLewn adar eilwaith, ŷ 
mae amryw gyllaâu; sef, y mae un cyllai dochi, a'í* 
liall i dreulio yr ymborth. O ran nad ow- gan adas 
ddannedd i gnoi, y mae cynneddf yn y lasog^ì falu;. 
ac i'r dyben hyny, y mae amryw o honynt ya Ilyngcu* " 
cerrig bychaín,. geirwon, y rhai pan lyfnhânt, a, fwriant 
allan. Fe geir clywed y cylla, neu 'r lasog yn malub 
meẁn Erÿrod, a rhai adar eraill, wrth osod y glust 
wrthynt pan fyddant yn weigion. Peth chyfedd eil- 
waìth, mewn adar, yw bod Diaphragma, neu'r can<4^ 
ftir yn eisiau ;. eithr yn Ile hyny, y mae ganddynt amry^r 
bledreni, nid yn unig, fel y tybir, i gadw y coluddìon, 
y'rìghyd, ond hefyd i gadw àwyr ynddynt, i wneûthur 
ÿr aderyn yn ysgafnach pan fyno, yn gyffelyb i nofiad - 
ydd y pysgodyn ; ac i'r dyben hyny, y mae'r tyllau yr±> 
nail yr ysgyfaint, i ollwng yr awyr i mewn. Y mae 
rhai yn tybìed, gan nad yw adaryn piso, a chan fod y. 
Diaphragma yn eisiau ynddynt^. fod ffordd i'r dwfit 



"" 



Ẁ5 

wewn creadtnẁíd eraiff, í fyned o*r coluddíon iYaren- 

«au, trwy'r Diaphragma, feeb fyned trwy'r galon gyda'r 

«gwaed: ond nid ydys etto yn gallu -ei diftiad na'i 

tcfaaei allan. fSilwaitb, yr adar hirion eu coesau sydd 

hirion eu gyddfau; eithr nid yw yr adaf, hirioo eu 

^gyddfau, bob ams^r yn nîrion eú coesau, gan nad oes 

'jt un angenrheidrwydd. Y mae pob peth, yn mhob 

«deryrt, y n gyfauébòi Fw achos a*i ffordd i fy w. Llawer 

' o bethau yn rhagor sydd i'w hystyried, èiihr hÿn ya 

;awf ásaiffwasanaethu; a hyn sydd ddigon i ddangos 

. i ni fod rhagluniaeth, gallu, doethineb^ a daioni Duw 

jn amlwg yn y pethau hyn. 

s3. Anh Symmudiad, ac Ymaduwiadrhaiadar* t 

Y mae rhai adar ỳn symmud, ac yn ymadaeî erlbyn 

' <rhy w dymhorau, o un wlad i'r llalì, neü yntau i orphwys 

1* C i gysg 1 *} & y maènt yn dra rhyfedd yn adnabod eu 

iymmor, fel y dywed yr Y^rythýr; Jer. 8, 7. Y 

-Ciconia yn yr awyr a edwyn- ei dymhorau, y durtùr 

liefyd, à'r aran, aV wenfol,,a gadwant amser eu dyfódiad; 

«eîthr fy mhobl ni wydd^ntfarn yr Àrglwydd. Un peth 

rhyfeddol yma, yw eu bod yn adnabod eu tymhorau, 

-sef pa bryd i fyned, a phà brydi ddyfod. Peth rhyfedd 

arall, yw eu bod yn*gwybod pa le i fyned, a'r ffordd i 

fyned; canys y mae rhai o honynt yn myned tros wled- 

ydd maith a moroedd. Y mae rhai adar yn dyfod 

attom ni y gauaf, ac yn myned ymaith yr haf ; ac eraill 

gydani yr haf, ac yn myned ymaith y gauaf. Y maeý 

Cyffylog yn dyfod attom ni y gauaf, o wledydd y Gog- 

ledd; a^ Soflieir yn myned oddiwrthym nî, odcjeutu yr 

«hamser,tuagwledydd y Dehau, seftuag Affrica dros 

íÔr y Canolcnr. Y mae rhai adar eraill yn gorphẁŷs, 

âc yn cysgu gyda ni y gauaf me wn gogofau, ac mewn 

ilyfroedd, i'e, tan ddyfrôedd, yn enwedigol tua gwlédydd 

y Goglëdd ; megis Gwenfoliaid : eithr y mae rhaì yn 

tybied, eu bod gan mwyaf, yn myned y gauaf tua 'r 

Aipht ac Ethiopia. Y maè y tuedd angeurheidioi 

jaaturioi hyn ag sydd mewn adar, yn dangos gallu, 

Üoethûieb, a daioni Duw yn cynnal> ac yn trefnu'rbyd. 



dbyGoogle 



Meád j Salmydd, JV 147. ö-. Mawr yw cfiö tì*rg* 
Iwydd, a mawr ei nerth; aneicif ywei ddealL 

4. Am waitfr adar yn Gori 9 nem$n Eisteddar 
eu Hwyau. 

Y mae amryw feethau rhyfeddol i'w hystyried yn f 
gwaith hwn r y rhai sydd ollyn dangos y n aml wg ddoetb 
tagluniaeth Du\y, 1, Y mae tuedd naturiol mewi% 
adar i gynnal eu rhy w. 2. IV dyben hwn y maent y» 
yrogycUo àAigiIydd, 4, 'Ar ol hynjr maent yu dodẁy 
wyau. 3, Y maent ya dodwy mfer gymhesur, sef 
cymaint ag a fyddo ddigon, ac nid rhy fychan na gor- 
Biod . 5, Os dygir eu hwy au ymaitb» hwy a ddodwyant 
drachefn a thrachefn. 6, Hwy a eistéddant ar eu hwy- 
au gyda phob boddlonrwydd, dyfalwch, a diwydrwydd 
drósyr amser wodedig. . 7 9 Hwy a droant eu hwyaut 
yn ofalus iaWn wrth eistedd. 8, Hwy a dorant y pHsg 
pan ddelo yr amser î'w cy wion ddyfod allan. 9, Hwy 
a fagant eu cywion yo dra serchog a threfnus $ ac hefy<í 
yn ofalus, a îiyny hyd oni ddelont i allu gwneùthur 
drostynt eu hunain, ac nid yn hwy. 10, Gogyfer & 
gwneuthúr yr boll waith hwn,. hwy a wnânt nÿtn pryd~ 
forth iddyut eu hunain. Ÿn awr onid yw rhaglumaetb, 
galhi, doethiueb, [a daioni Duw yn ymddangps yn ei 
waith yn gosod y fath duedd naturiol, mewn creadur- 
iaid direswm, i wneuthur yr hoH bethau hyní Y mae 
doethineb a medr adar i fagu eu cywion yn dyfod 
oddiwrth Duw; ac y mae yr Estrys hebddynt, o eisìau 
eu cael gauddo, fely dywedir yn Job 89. 17. Oblegÿd 
ìia roddes Duw iddi ddoethineb; ac na chyfranodd 
iddi ddeall. Y mae 'r Cy w yn yr wy yn cael ei ffurfio 
a'i faethu ar y cyntaf âV gwyn; ac y mae V melyn yn 
gwasanaethu ?w faethu ef wedi iddo gynnyddu, ac 
mewu rhan y wedi iddo ddyfod allan. Y tnae ihan dda 
oV melyn yn myned ì fol y cyw, ac yn ei faethu ef ar 
y cyntaf, dros ryw amser wedi dvfod i'r byd; megis 
llaeth creaduriaid eraill. Y mae Aristotlcju dywedyd, 
fod yr wyau penfeinion hìrion, yn dwyn leir, a'r rhai 
penllydaiu yn dwyn ceiliogod. Ymaeyllygadgwynag 



yGoogle 



M 

*ydd yn yr wy, ag oedd gynt yn cael eigyfrif yn rltith 
y ceiliog, yn gwasanaethu i gadw yr amryw ranau yn 
tìghyd yn eu lle, ac hefyd yr un wyneb i'r melyn i fynu, 
gan ac pa ffordd bynag agos y b'o yr wy yn gorwedd. 

Y mae rhai adar bychain yn dodwy wyau mawrion. 

Y raáe math o Estrys yn Atnerica, yr hon sydd yn 
gosod pedwar o'i hwyau ar nailldu, sef yn mhedair 
congl ei nhyth, ac yno i fagu pryfed i fod yn ymborth 
i'w chywion. Yr ydys yn dywedyd am y Sofl-ieir, eu 
food yn dodẁy 15 o wyau, ac yn magu bedair gwaith 
yn y flwyddyn; sef dwy waith yma, a dwy waith wedi 
myned oddiymayr Hydref î wledydd eraill; a bod eu 
llin cyntaf, yn magu cyn myned oddiyma; am hyny 
dy wedir fod yr hwn a faddo un o honynt yn y G wanwyn, 
pan ddelont yraa, yn lladd cant. Wihoits Dict. 

5. Casgliad oddiwnth y Cwbl. 

Ÿn awr wrth ystyríed yr hoil bethau hyn mewn adar, 
y'nghyd a Hawer yn rhagor o bethau eraill ag sydd yn 
rhyfedd yiiddynt, megis eu hamryw dueddiadau natur- 
ioí, eu rhyfeddol gywreinrwydd yiì nylhu, eu mawr 
gyfrwystra yn eniü eu hymborth, eu ffordd rj r fedd o 
huuan-ymddiffyniad, amldery rhai gwasanaethgar oddi 
wrth y rhai ysglyfaethus, buanrwydd y rhai sydd a'u 
hymborth y'mhell, ac arafwch y rhai sydd a'u hymborth 
yn âgos, y'nghyd a chymhwysder a chyfaddasrwydd 
pob un i'w ffordd, heb gymmaint a chymal na phlyTyn ' 
yn anghyfleus, am ba rai y soniais ryw faint o'r blaeu ' 
yn awr, wrth ystyried yr holl bethau hyn, meddai, a 
allwn ni lai na chanfod rhagluniaeth Duw, a rhyfeddu 
a chlodfori ei aìlu, ei ddoethineb, a'i ddaioni ef? Pa 
gynnifer o bethau sydd mewn aderyn bach, wedi eu 
cymhwyso, a'u cyfaddasu i gyflawni ei amry w achosion ; 
megis cerdded^ ehedeg, ymborthi, a chenhedlu? Y 
mae ei esgyrn yn geuol, er mwyn bod yn ysgafn ; ond 
rhagiddynt felly, fodyti rhy weiniaid, y maentyn galet- 
ach nag esgyrn eraill. Yr un modd er mwyn ei achos, 
y mae ei adenydd a'i blyf yn ysgafn, ac eilwaith yn 
hyblyg, ac hefyd yn wrthdafledig. Y mae Boreli yn 
dangos, fod nerth y gewyuau sy'n cyffröi'r adenydd, yn 

11 

Digitized by LiOOQ lC 



H 

10 ẅü o w»iẁi*u ju fwy m pkwy* y r aderja, Y*w# 
byn yo beth rhyfedd hefyd, tgd yrlioll adar bob amser 
yn cael eu porthi, er uad ydyn*, fel y dy wed ein lacb- 
awdwr, (Mat. 6. ?(>.) yn hau u»ç yn medi, naç yn 
cy wain i y sgubpriau : lë, er nas gall dy n, â'i hpll ddeaìl, 
feddwl, na dywedyd, na dangos, yn iawn, pa flordd. 
Jîiddo Duw ydyöt, ac y mae JDuw ya gofalu am ei 
eiddo, (Ps. 50, 10, 11,) HoH fwystfilod y coed ydyuf 
eiddo fi; a'r anifetfiaid ar fii o fynyddoedd. Adwa^u 
hpll adar y mynyddpedd ; a gwylfc anifeiJiaîd j m^ej 
ydynt eidd<> fi* 

l ii l n 1 1 lnl'i i i» 

PEN.XI. 

Âm Bryfeda Phlỳf. 
^ÄTEDI son ani y» anifeiliaid penaf, rai a ddeuaf 
** eto i son yçhydig am rai ydys yp gyfrif ÿ» wael- 
ach, sef pryfed a phlýf * y rhai, ereinbodni ynedrycb 
yn wael arnynt, sydd eto â gallu, doetbineb, a. daionj 
Duw yn ymddangos ynddynt, mor rýfedd ag mew* 
çreaduriaid eraill. 

1 . Am JBryfed yn Gyffredìnól. 
Y rnae çreaduriaid y byd yn cael eu dosbarthu gstç 
rai i dri math ; sef creaduriaid difywyd, creaduriaid 
byw direswm, a chreaduriaid rhesymol. Yn awr, mae 
pryfed ò'r ail fath, ac am byny y dywedodd St. Awstin, 
fod y gwybedyn yn odidocach creadur na'r haul. Y 
mae rhagluniaeth Duwyn ymddangos yn rhyfedd iawil 
ynddynt, os ystyriwn eu hangenrheidrwydd yn y byd, 
eu flfordd i fy w, a'u cymhwysder iddi, eu lliosogrwydd, 
eu dull a'u gwêdd, eu cyffroad, a'u symudiad, eu tuçd<U 
iadau naturiol, eu cenhedliad a'u heppiliad, ac hefycl 
eu gwychdra a'u gogoniant o ran eu llìw, 'ie, eu bamry w 
liwiau, yn enwedigol rhai o honynt, ac yn olaf, buandra 
annirnadadwy llawer o honynt, y'nghyd âg amry w 
bethau eraill. 



yGoogle 



9» 
2. Am dduìl gwneuthuriad Pryftd. 

Y mae eu dull a'u llun yn gymmwys ac yn gwbl yn 
gyfatebol i'w haehos a'u ftbrdd i fyw. Y roaent yi> 
mhob petb yn y roodd goreu. Nid oes nacesgyrn, na 
chnawd, na chroen ganddynt, fel y mae gan y rhan 
fwyaf o greaduriaid eraill; eithry raae ganddynt bethau 
priodol iddynt eu hunain, ac y maent wedi eu gwisgo 
gan mwyaf, à matb o harnais. yr hyti sy'n gwasaiiaethu 
yn lle cig, a chroen, acésgyrn iddynt. Gan raor fych- 
ain yw llawer o honynt, rhaid i ranau a pbibellau eu 
cyrph, fod yn fän ryfeddoL 

3. Am Lygaid Pryfed a Phlỳf. 

Y mae'r llygaid yn rhyfedd yn mhoh creaduriaid, 
eithr mewn pryfed, a phlŷf dybygwn, yn rhyfeddach 
eto. Y raae rbagluniaeth yr Argíwydd yn rhyfeddol 
'fw gweled yn y pethau gwaelaf. Rbyfedd iawn yn 
wir, yw'r llygaid yn y creaduriaid byn. Ystyriwn yn 
1, Ei fod yn fycban. 2, Ei fod yn ddarnau megis 
rhwyd. 3, Fod 8 mil o honynt, yn fynycb, yn yr un 
Hygad. 4, Fod yn rhaid bod pob darn yn loy w ac yn 
ddysglair. 5, Fod yn rhaid ood pob darn yn grwn, 
oeu yn grotbog i gasglu y goleuni y'nghyd, er mwyn 
gweled yn bernaith. » 6, Fod yn rbaid bod pibellau yn 
dwyn sudd o'r jmenydd iddynt, cyn y gallont weled 
ell. 7 9 Fod y llygad fel twyn crwn yn sefyll allan, a'r 
boll ddarnau yn ei amgylchu, fel y gallo y creadur gap- 
fod yn mhob ffordd. 8, Fod y cwbl fel byn, o ran 
nas gall y creadur droi ei Iygad fel y myno, fel creadur 
arall. Q> Ei fod befydyn galed ac yn ddi-deiinlad, am 
nad oes dim Cloriau i'w guddio na'i ddiogelu. Yn 
âwr, a oes dim cywreinrwydd yn ymddangos yn yr holl 
bethau hyn? A oet dim gallu, doethineb na daioni yn 
ymddangos ymâ î 

4. Am Antennae neu deimltayr Pryfed aphlyf. 

Y naac'r Antenn* neuV teimlwyr, yn gwasanaethu 
at lanhau'r llygad, ac hefyd i deiinto oV bhien, gan na 
welant, fel y raae yr» debygol, yn ayos iawn, am n» 

H 2 

Digitized by LiOOQ LC 



100 

alknt bellhau a nèshau y llygad at y gwraidd, fel y gall 
bywiolion eraiil, gogyfer a gweled yn mhellach neuyn 
nês. Yn mhobrhyw o bryfed, agos, y mae'r gwrryw 
yn llai na'r fenyw'. Y mae yr Antemut mewn rhai, 
megis y Gwybed, yn dangos eu rhyw. Y mae yr An- 
tennae yn hwy ae yn fwy gan y gẃrry^w, a rhai Hai a 
byrach gan fenyw. 

5. Am Ranau, a Chyffroad Pryfeda Phlŷf. 

Y mae ppb math o bryfed wedi eu cymhwyso yn 
rhyfedd i'w ffordd i fyw. Y mae rhai o honynt Medi 
eu cymhwyso i gerdded; eraill i gerdded ac i nofio; 
erailli neidio; eraill iehedeg; eraill igloddio; eraill i 
saelbu allan eu gweoedd, ac wedi hyny i farchogaeth 
arnynt, fel y mae math o Gorrynod yn gwneuthur, a 
hyny weithiau, mewn uchder mawr ynyr awyr; eraill 
o bosibl, yû ysgafnach na'r awyr, neu yntaû â ffordd 
gánddynt iwneuthureu hunain felly. Y mae rhai plŷf 
â phedair aden ganddynt, i'w cynnorthwyo i ehedeg yn 
ddiysgog; a'r rhai sydd â dwy ganddynt, y mae gan- 
ddynt fath o bwysau, i'w cyd-bwyso yn yr awyr. Y 
mae bychandra lîiai pryfed yn rhyfedd iawn, ac eto y 
mae pob rhan ynddynt ag sydd yn rheidiol i fywiolion, 
megis pen,ymmenydd, llygaid, geneu, cylla, coluddion, •« 
calon, traed, adenydd, gewynau, llestri gwaed, neu ryw 
fath o sudd yn ei le, y'nghyd â llawer o bethau etaill, 
yu ol eunhatur a\i rhyw. Y maecant o bryfed weithiau" 
mewn diferyn cymmaint a phen piit, o'r hyfen gwyrdd- 
las sydd ar wyneb dwfr brwnt> marw yr Haf; a llawer 
rhagor mewn cymmaint a hyny o ddwfr pybyr, gan tod 

y rhai hyn yn ílawer manach nâ'r rhai o'r blaen. 

6. Am Ddöethineb a Uhyfrwystra Pryfed y i 

ddiogelu eu hunain erbyn y Gauaf. 

Y mae pryfed wedi eu dodwy, yn myrted yn gyntaf, 
yn fegeiod, yna erbyn y Gauaf, y maent yn tynu iryw 
le cynnes, ac yno yn gwneuthur math o wê, neu wisg 
iddynt eu hunáin, i'w cadw dros y Qauaf, ac wed'yu 
yr ail flwyddyn, y üiaent yn tòri allan yn blŷf. Y mae 
eraill hefyd yn mynëd i gysgu y Gauaf, ac heb achos 



yGoogle 



101 

iddynt writh ymborth : ood hyn sy'n fhjfedd iftwa ya- 
ddynt, eu bod yn myned yn en tymmor, o honynt eu 
nunain, ac hefyd yn medru gosod eu hunainyn y lleoedd 
cymhwysaf. Pryfed eraill ag sydd raid iddynt wrth 
ymborth y Gautf, y maenttrwy gynneddf naturiol rby- 
feddo),yn medru darparu iddynt eu hunain mewn pryd, 
erbyny cyfrywamser; megis y Gwenyn a'r Morgrug. 
A rhyfedd iawo pa mor ddiwyd y w pob un o honynt' 
dros y tymmor. Y maô Agur yn eu galw yn bobl 
ddoeth iawn, am eu bad yn darparu eu llunîaeth yr 
Iiaf. Diar. 30. 24, 2ó# Ac am hyny y mae Solomon 
yn danfon ydiog attynt, i ddysgu doetbineb, rbagolwg, 
gofal, a diwydrwydd. (Diar. ö. 6, 7, 8.) Cerdda at y 
morgrugyn, tydi ddiogyn; edrych ar ei íFyrdd ef, a 
bydd ddoeth: Nid oes ganddo neb i'w arẃain, i'w 
lywodraethu, nac i'w feistroli, ac er hyny y mae efe yn 
parotoi ei fwyd, ac yn casglu ei hiniaeth y cynhauaf. 

Y mae'r gwenyn a'r morgrug yn byw yn ddoeth, ya 
drefnus, yn gariadus, yn Hafurus, ac yn csiamplaidd. 

Y mae gan y gwenyn frenhines arnynt, a rhy feddol y w 
y cariad a'r fiÿddloodeb sydd iddi ; hwy a.gollant en 
bywydyn ei pblaid; acos by dd hi marw, hwy adawant 
eu llestr, ac ni weithiánt byth mwyach, eithr byddant 
feirw ar ei hol. Y mae'r morgrug yn dwyn eu hwyau 
odcuatngylch, rhag ofn iddynt gael niwaid, âc yn eu 
cadw y'nghyd, ac yn gorwedd yn aml arnynt, i'w gorí, 
fel y roae yn debygol. Y maent y boreu, amaer Haf, 
yn dwyn eu hwyau tuä phen y crug, ac yno y byddaat 
hyd brydnhawn, ac ond odid, yr ochr atyr baul: ond 
erbyn y nos, os bydd r ya oer, neu yn debyg i wlaw, 
gelíir cioddio dwy droedfcdd yn y ddaear, cyn myned 
attynt. Nid deall a rheswtn y créadtiriaid o honynt 
eu bunain y w'r petbao hyn, ond cynneddf neu duedd- 
rwydd naturiol, wedi ei gosod gan Ddnw ynddynt. 
Ac yma gan hyny y mae ei allu, ei ddotthuieb, a'i 
ddaiooi efyn ymddsngos yn amlwg. 

7. Am ofal Prgfedÿnghylch eu rhai bach. 

Y mae göfal pryfed a phlyf fel bywiolion eraill, 
jr'nghylch eu rhai bach, yn fawr ac yn rhyfeddol iaw». 
H 3 

4 ( 

Digitized by LjOOQ lC 



103 

Un peth rhyfeddol iawn mewn pryfed a phlŷf, ýw e\i 
gwaith yn gofalu ac yn gwneuthur, neu yntau yn ym-* 
öfyn am leoedd cymmwys i'w had a'u hwyaw, fel y* 
gallont gael pob mantais digonoi i ori, ac hefyd o 
faeth a meithriniad, hyd nes delont i aüu gwneuthur 
trostyiit eu hunain.. Y mae pob math o bryfed yn 
medi u gosod eu hâd, neu eu hwyau yn y lleoedd mwyaf 
cymmwys.a phriodol; nid i gyd yn yr unrhyw leoedd, 
eithr pob un yn y lle mwyaf cyfaddas: y rhai sydd i 
gael eu maeth Vr dwfr, yn y dwfr; y rhai sydd i gael 
eu mhaettì o gnawd sydd hefyd mewn cnawd; y rhai 
sydd i gael eu mhaeth o goed, neu ffrwythau, neu; 
ddail, neu lysiau, yn y cyfryw leoedd. Y mae pryfed 
eraill yn perthyn i greaduriaid byw. Rhai o honynt 
yn magu yn mhlŷf adar. Nid oes nemmawr o adar 
heb eu hamryw lau; eraill yn mlew anifeiliaid; eraiü 
mewn pysgod; eraill yn ffroenau, yn ngholuddion, ie, 
yn nghnawd, a rhanau eraill o gorph dyn ac anifail. 
Y mae pryfed yn gyffredin i'w gweled yn ffroenau de- 
faid,- ac yn ngheŵiau gwartheg, ac hefyd 'yn oi mewn 
ceffylau ; y rhai sydd oll yn dyfod oddiwrth fath o blỳf 
sy'n bwrw eu hwyau neu ei hàd i niewn. Yn Mhersia 
y mae math o hryfed hirion, meinion, yn magu yuv 
, nghoesau, a rhanau eraill o gyrph dynion, y rhai sy^ 
6 neu 7 líath o hyd. Y mae pryfed, weithiau, yn caet 
éu tynu.o lygaid, ffroenau, o glustiau, a rhanau eraili 
o ddynion. Y mae yû dra hyspys, fod pryfed yn magu 
yn tnoUyn ac.anifa.il, megis Llyngyr: a'r rhai hyn oll 
sy'n dyfod tr.wy genhedliad, canys nid oes yr un creadur 
byw yn dyfod mewn un fforchi arall. Y mae genym 
amryw hanesion, am rai a gawsant ymwared o amryw 
fath o greaduriaid rhyfedd allan o'u cyrph. • Mi 
a adroddaf un o lawer. Yr oedd gŵr yn trafaelu yn y 
Gwanwyn, ac wrth ei syched, efe a yfodd o ryw ddwfr 
marw, oedd yn sefyll yn ochr y ffordd, ac yn mhen 
ýchydig amser, yr oedd gwayw a phoen creulon yn ei 
gylla ef, yr hwn oedd yn myned waeth-waeth, heb fawr 
obaith am dano ef; eitlir o'r diwedd efe a gyfogocld, 
ac a gafodd i fynu dri Uyffarnt by w, ac a iachaödd yn 
ebrwydd : gallwn .wybod amcan, yr achos o'r peth hyu: 



yGoogle 



103 

llyngcodd hàd tri o honynt gyda'r dwfr. Y mae pryfed 
craill yn magu mewn pridd, raewn coed, neu mewn 
dail, neu gwybr o'u gwaith eu hunain : a rhyfedd y w 
cu gofal yn gosod i fynu, ac yn parotoi gogyfer ag 
ennill, a maethu eu heppil. Peth rhyfedd arall raewn 
pryfed, y w eu cywreinrwydd yn gosod, ac yn trefnu eu 
îrwyau, gan ac pa un ai mewn dwfr, ai raewn prídd. 

Y mae'r gwybedyn yn gosod ei wyaù ar wyncb y dwfr 
yn rhesau, ac â math o eri gwydn, yn eu cydio wrth ryw 
flewyn, neu wreiddyn, ,ac hefyd wrth eu gilydd. Y 
mae ei lwy tk ef yn fawr iawn, wrth ystyi ied ei faint. 

Y mae ei wyau ef, gan wres yr haul a'r tymmor, yn 
myned yn fegeiod bach, ac wedi hyny y maent yn 
myned i'w cyflwr difaeth, mewn math' o gydau, ac yn 
mhen amser y maent yn dyfod allan yn wybed. Ac fel 
hyn y má*e llawer eraill. Peth rhyfedd arall mewii 
pryfed, y w eu mhedr i nythu, yn enwedigol rhai o hon- 
ynt, megis y gwenyn; ac eraill ag sy'n gweu gweoedd, 
megis y corrynody a phryfed y Sidan. Rhyfedd fod y 
fatb beth gwydn yn eu cyrph, a rhyfedd mor fain y 
tynant ef allan, a rhyfedd hefyd gymtnaint. Fe ddi- 
r\?ynodd gwi aig fonheddig unwaith, 300 Hath o edefyn 
oddiwrth un o Blŷf sidan, ac etto y cwbl, heb bẅysó 
uwch dau ronynahaner. Y mae pryfed ncu blŷf yn 
medru brathu dail ieuaingc, a bwrw un neu ragor o'u 
hẃyau i mewn, gyda rhy w fath o èri ag a f o megis yn 
wenwyn i'r dail, yr hyn fydd yn magu math o gwd, nei| 
afal, neu gneuen i fagu y pryfed ynddynt, y rhai mewn 
amser, fydd yn tori allan yn blyf: y mae hyn yn àmlwg 
mewn math o gnau a elwir Galls. Y mae afalau'r 
Deri, ac amryw o goed eraill o'r natur hyn. Y mae 
afal y Dderwen yn cwympo yn yr Hydref, a'r pryfytt 
yn cael ei ddiogelu ynddo dros y Gauaf, ond yr ail 
flwyddyn, y mae yn tori allan yn blyfyn. 

8. Casgliad oddiwrth y cwbl. 
* Yn awr, wrthystyried yr holl bethau hyn, onid yw 
rhagluniaeth Duw, tuag , at gynhaliaeth y creaduriaid 
gwaelaf yn amlwg ? Onid yw ei allu, ei ddoethineb, a'i 
ddaioni yn ymddangös yn eglur yma ì Ac oni byddwn 



yGoogle 



ni yn anesgusodol, os esgentaswn ofui, caru, « gwa*> 
■naethu, Duw tnor fawr, a Duw mor ddoeth, a Duw 



Y 



PEN, XIL 

Am Ymlusgiaid. 

Mae etto ryw o fy wiolion, y rbai a ellír eu galw, 
YmluêgUtid, yn mba rai y mae gallu, doethiueb, 
a daiòni Duw ya ymddangos fel o'r blaen, 

1. Am eu Cyjftroadneu eu Symudiad. 

Y mae rhai o bonynt yn ymlusgo yn gwb gyfan, 
eraill megis yn ymlusgo, eitbr âg amrywdraed gan- 
ddynt, y rbai y maent yn eu symud, yu dra buan, yn 
dra threfnus, ac yu dra rhyreddol. Y maent yn rhy- 
fedd wedi eu cymiiwyso i'w íFordd i fy w, 

2. Am eu Gwenwyn. 

Y maeThai ohonyntyn fawr eu gweowyn, yr hwa 
jrydd wrth bob tebygoliaeth, er mawr ac amry w ddef- 
nydd a gwâsanaetb iddynt hwy. A gaH eu gwaith hwy 
yu sugnoac yn tynu gwenwyn p'r ddaear, fod er Ueshad 
i'r ddaear a'i thrigolion* Y mae rhai o honynt, â 
eholyn yn brathu, a rhai àdannçdd yn cnoi; y mae ei| 
gwenwyn yn rhedeg trwy eu dannedd, y rhai 6ydd yu 
bibellau, nes delo allanger Uaw y blaen i dwll neu agen. 
Y mae rbai Meddygon, er mwyn dangos eu celfyddyd 
a'u mbedr, yn gospd math o does, yn y tyilau neu yr 
agenaw hyn, aç wedi hyoy yn gadael i'r bwystfil eu 
cnoiyn ngwydd Uu o bobl. 

3. Casgliad oddiwrth y cwhl. 

Llawer o bethau yn rhagor, y sydd i'w llefaru yn 
nghylch ymlusgiad, na chaf fi son am danynt yn awr. 
Ystyriwn, gwelwn, a rbyfeddwn fel y mae'r creaduriaid 
byn, yn mhob petb, wedi eu cymhwyso a'u cyfaddasu 
r w hachos a'u tfordd i fy w ; yr hyn sy'n daugos gallu, 
doetliineb, a daioni Duw ; ac yn gaíw araorn ni i'w 



yGoogle 



106 

ofni, i!w glodfori, a'i wasanaethu ef. (Ps. 105. 1, $.) 
Clodforwch yr Arglwydd; gelwch ar ei enw: myneg- 
wch ei weithredoedd yn mysg y bobloedd. Cenwch 
iddo, canmolwch ef, ymddiddenwch am eiholl ryfedd- 
odau ef. (Ps. *03. 22.) Bendithiwch yr Arglwydd, 
ei holl weithredoedd ef, yn mhob man o'i lywodraeth. 
Fy enaid bendithia yr Arglwydd. 

Rhyíedd yw gallu Duw bob amser, 
Rhyfedd rhyfedd yw ei ddoethder, 
Rhyfedd ei ddaioni helaeth, 
At bob rhan o'i greadigaeth. 



F 1 



PEN. XIII. 

Am Sreswylwyr y Dyfroedd. 

I^EL y mae'r ddaear wèdi ei llwytho â phob math o 
fywiolion, felly hefyd y mae'r dyfroedd, fel nad 
oes un lle yn wag. Nid y w Duw'r nefoedd a*r ddaear 
ddim cyn-ddrwg Arglwydd, fel nas gall deiliaid iddo ef, 
fywyn mhob lle, fel na b'o un lle yn segur. 

1 . Am amryw Greaduriaid y Dyfroedd. 

Y mae cannoedd o rywiau o greaduriaid byw yn y 
moroedd a'r dyfroedd, a'r rhai hyn i gyd wedi eu cyfadd- 
asu i'w helfen a'u hachos. Y mae rhai o honynt yn 
rhyféddol o fawr, ac eraill yn rhyfeddol o fychain. Y 
Morfil yw'r mwyaf o honynt, yr hwn sy'n llawer o lath- 
eni o hyd,îe, ei safn, pan Po yn agored, yn 5 llath o led. 

Y mae yn cael ei osod allan yn rhyfeddol yn Job, 4 1 . 

Y mae rhai o b'reswyiwyr y dyfroedd yn ymlusgo, ac 
craill â thraed ganddynt, ac eraill, meddant, yn ehedeg 
peth, ac eraill yn nofio. Ac fel hyn y mae'r holl 
îywiolion sydd yn y dyfroedd, yn gallu ymsymud. 

2. Am Anadliad a Nojiedydd y Pysgod. 

Y mae rhyw fath o anadliad gan bysgod, neu ry w 
beth cyffelyb iddo, jac yn gwasanaethu ýn ei le. Un 
peth rhyfedd iawn mewn pysgod, yw'r nofiedydd, neu 
y bledren wynt, wrth lenwi, neu laesu pa un, y gwnant 

Digitizeé by LiOOQ LC 



10« 

**himain yn dryoiacfe, nta yn yigalMtb; acftUj * 
eigytrtflt iV wyneby «eo * ddiagynaiit iV gwaelod, ¥ 
«MtoV bell greadtfriakl kyrt yttcenbedlu eu rhyw f ae yit 
fewr tü dyfai» i emril* eti bywyd. Pc b'j» pyigodyn 
yr tttt bwyiau yn waatadol yn olei fainl, nis gallai ooŵo 
nèwn dwfr baNla chroew; canyios tafaiyn ngwaelod 
y dwfr croew, nis gallat ki na dyfod s wyseb y dwfr 
ballt; megis wy yn suddö mewn dwfr, eithrynnofio 
mewn heli cryf. 

3. Am waith Py&godyn Nofio. 

Y mae'r pysgodyn yn nofio yn y blaen, trwy nerth 
eigynffon; eithryn wastad ac yn ddiysgog, heb ym- 
daflu o'r naill ochr i'r ftalt, trwy rinwedd ei esgyll. 
Hefyd, y mae ei esgyll yn ei nerthu i ymattal, wrth eu 
taro yn groes allan; ac eitwaitb i droí, wrth daro un 
allan, a'r llall i mewn; yn> gymmwys fel rhwyf neu lyw, 
yn troi bâd neu long. 

4. Am Hiliad Pysgod. 

Y raae pysgod yn hilio yn dra rhyfecjdol, yn ol j 
Gair yn Gen. 1. 20. Heigied y dyfroedd o ymlusgiaid 
by w. Y mae Maeth y gwnryw, a phya y feny w yn 
gludio wrth eu gilydd yn y dwfr, fei y mae pysgodyn i 
ddyfod oddiwrth bob on o'r pys hyn. Ond etto y mae 
rhai Creaduriaid yn y moroedd, yn bwrw eu rhai bach 
yn fyw, fel anifeiliaia y ddaear. O, ba fath gynnydd a 
fyddai ar bysgod, fel ar bethau eraitl, oní b'ai melldith 
í)uw yn y dechreuad, o herwydd pechöd dyn ! Nid oes 
moV cynnydd arnynt hwy, na dim aralF, ag a aüasaí 
fod wrth v creadigaeth; pe b'ái hiliad un pysgodyn yn 
byw, ac hilio dros 10 mfynedd, hwy lanwent hotl for- 
öedd ac afonydd y byd. Hyn, y'nghyd â miloedd ö 
bethau eraill ag sydd i'w hystyried ynddynt, pe mynwit 
i 8efylt arnynr, sy'n dangos rhagluniaetb, gallu, doeth- 
ineb, a daioni Dnw yn mbob Ite, ac yn mhob rhyw o 
greaduriaid. 

5. Casgliad oddiwrth y cwhL 

Ystyriwn yr hotl bethanbyn, arhyfeddwn, a cbtod- 
forwn yr Arglwydd, (Ps, 130, I, Ä3.) Ciodforweby* 



yGoogle 



10T 

Artf%<J4 i cmfê d* j w : o b«rwydd *i drugaradd sjrtt 
yn dragywydd. Yr bwn sy'u rboddi ywborth i bofe 
enawd: eanys^idrugareddayddyn dragywydd. (Pa. 
107 , Ä4# 2ô-) Y rb*i a ddisgyoant roewn iloogau fr 
mAr» gao w»euthur*u gorçhwyl naewo dyfroeddmawr- 
ÎP9. Hwy 9 welant weitbredoedd yr Arglwydd, a'i 
ryíeddodau jd y dyfnder, Myfi a ddy wedaf gyda Job, 
wrth bob darJJenydd * gwrandawydd; (Job ^ 7, 9, 
p, 10, 11.) Gofyn yn awr i'r anifeiWd, a bwy ä'A 
ddyegant, ao i ehediaid yr awyr, bwy a fyoegant i ti, 
B£U dywed wrtb y ddaear, a bi n'th ddysg, a pbysgod y 
wâr, a byspysant it'. Pwy ui ŵyr yn y rhai hyn olt 
mai Ilawyr Arglwydd a wuaetb hyn? Yr hwn y mae 
aipioes pob petb byw yo ei law; ac anadt pob matb ar 
ddyn, Onid ygluatafarnaymadroddiou? a'rgeaaua 
ercbwaetha ei ẁyd ì 

PEN, XIV, 

Am Goed a Llysiau. 

YM A etto y mae gallu, doethineb, a daioni Duw yn 
ymddangos. Paamrywiaetb sydd o honynt, ac i 
ba gynnifer o ddefnyddiau a gwasanaeth y maent! 

1» Am amryw ddefnyddiau a gwasanaeth 
Coed a Llysiau. 

Y mae rhai er adeiladaeth, ac eraíll er cynhaliaeth 
dyn ac anifai), ac eraill çr physigwriaeth a meddygin- 
iaeth, ac erailí er pleser a hyfrydwch, ac eraíll er tàn a 
chynhesrwydd. 

2. Am wneuthuriad Coed a Llysiau. 

O Mor rhyfedd ac mor hynod y w eu dull a'u gwneu- 
thuríad, a'r modd y mae'r sudd a'r awyr, yn cael eu 
âwyn oddiamgylch ynddynt, er maeth a by wyd I Y mae 
eu gwychdra, eu hamryw liwiau, a'u peraroglau i'w 
rbyfeddu. Y m«e'r bedyn eilwaitb, i'w ryfeddu, yn 
jfiha un y mae'r Ilysieuyn i\eu/r pren yn gyfan i'w weled, 



/ 

ÌOH 

wry byddyr hedyn, weithiau, mor fychan, nàYgellir ei 
Weled, heb wydr-ddrych; aç hefyd, nid y pren neu*r 
llÿsieuyn mwyaf, sydd â'r hedyn inwyaf bob amser. 
Y mae hâd ar y Rhedyn. ond cael gwydr-ddrych i'w 
gweled, gan eu bod mor fan. Ymae ìlawer o lysiau 
yn dra rhyfedd yn cau eu blodau, erbyn y nos ac erbyn 
y Gaua/, er mwyn diogelu yr hâd. Y mae coed, a rhàí 
ílysiau, yn sfeyll i fyhu y Gauaf, gan eu bod yn abl i 
ddwyn ac i ddioddef yr oerfel ; eithr eraill, y rhai nw 
gallant hÿn, sy'n cael eü diogelu tan y ddaear yn eu 
Çwraidd. Y mae hàd pob math o iysiau, pan ddelont 
i addfedrwydd, yn cael eu gwasgaru a'u hau yn dra 
rhyfeddol. Y mae hftd rhai yn myned yn union i*r 
ddaear wrth eu pwys: y mae hâd eraill yn ysgafn, ac 
yn cael eu dwyn ymaith gan y gwyîit, ac am tiynÿ y mae 
ganddynt fachau, i daro am bethau oddiamgylch, rhag 
myned yn rhy bell ; megis Aiwns, Agrimony, a Uysiau 
yr wydd. Y roae hadau eraill â math o adenydd gan- 
ddynt i ehedeg oddiamgylch; megis dant y llew; ac 
eraill o'r fath. Y mae hadau eraill mewn coden, a'r 
rhai hyn â math o «prín^ynddynt, yn agor yn ddisym- 
wth, i daflu yr had oddiamgjlch, a hyny yn unig stt 
dy wydd gwlyb, yr amser cymhwysaf i'r had i fyned i'r 
ddaear ; megis Surion y coed, a Thafod yr hydd, ac. 
eraill. Y mae cnau yr India, neuV Nutmeg, yn cael 
eu llyngcu, meddant, gan fath o adar; ac wedi bod 
ynddynt dro, y maent yn eu bwrw allan, ac wedi'n o 
herwydd hyny, aV Uys sydd yn eu cylch, y maent yn 
eginó, yn gwreiddio, ac yn tyfu yn goed, yr hyn ni 
wnaent wrth eu plannu. Y mae rhagluniaeth a daioni 
Duw yn amlwg yn hyn, sef fod yr ŷd, yr hwn y w ÿ 
llysieuyn rheitiaf atwasanaeth dyn,yn fyfu yn hawdd, 
ac yn mhob lle. 

3. Am JRinweddau Coed a Llysiau. 

Y mae pren neu ychwaneg yn yr India, meddant, yn 
gwasanaethu holl achosion dyn; megis i adeiladu, i 
ddilladu, i borthi, i ddiodi, ac amryw bethau eraill. 
Rhyfeddol \wV rhinwedd sydd mewn coed a llysia'u, 
gogyfer a iachàu clèfydon mewn dyn ac anifaii {- Y 

Digitized by VjOOQ LC 



10f 

njae rhinwedd enwedigol y'nghoed a llysiau pob gw!ad> 
« i iachau clefydon y wlad hono. Y mae rhai llysiau y« 
iachau clefydon tebyg iddynt.o ran lliw, ac eraill o ran 
llùn. Y mae rhai coed mewn rbyw fanau yn gwasan- 
aethu yn fynych yn lle ffyunonau dyfroedd. Ac y mae 
bynynrhagddarbodaeth acyn rhagluniaeth fawr mewn 
gwledydd sychion. Ni raid ond tori cangen o honynt, 
fe ffrydia allan beth rhyfeddol o ddwfr. Y mae rhai 
çoed yn cadw llawer o ddwfr yo eu dail, i ddiodi dyu 
«ç. anifail. 

4. Am dyfiant Côed a Llysiau. 

Y" mae coed a llysiau yn ty fu yn rhyfeddol. Y mae 
coed a llysiau, fel y clywsoch, yn dyfod o hedyn, yu 
mha un y byddant yu eu llun a'u ffrwyth i'w gweled 
trwy Ficroscope; îe, yr oedd y cwbl yo yr hedyn 
cyntaf ag oedd i ddyfod oddiwrtho ef byth ; sef uu 
hedyn yn y llall. Y mae twll neu agoriad yu yr hedyu 
i'r eginyti ddyfod allan, er na bydd bob amser yn wel- 
edig i'r ilygad noeth. Y mae un gangen o'r hedyu yn 
taro i waered i fod yn wreiddyn ; ac y mae maetb o'r 
hedyn yn myned iddo, hyd oni byddo'n abl i súgno 
raaeth o'r ddaear ; ac yna y mae'r maeth yn rhedeg ar 
byd yr un ffordd i fynu, ac yn rayn'd i faetbu'r gangen 
arall o'r hedyn,3«ef yr eginyn, yr hwn sy'n myned yn 
gorph i'r pren nea'r llysieuyn. Ün peth rhyfeddol iawn 
yw hyn, fod un gangen o'r hedyn yn troi i lawr, a'r 
ílall 1 fynu yn wastad, pa fodd bynag y bo'r hedyn yn 
gorwedd. Y mae'r achos naturiol o'r peth hyn, tu 
hwnt i ddeall y doelhion. Nid oes un peth mewn 
pren na ilysieuyn, ie, gymmaînt a dalen, nad y w yn 
ddefnyddiol ac yn angenrheidiol/er nad ydym ni bob 
amser yn adnabod ei ddefnyddioldeb. Os ystyriwn yn 
iawn, y mae'n dra.rhyfedd fod coed na allant sefyll eu 
bunain,|wedijeu cymhwyso i graffu ar bethau eraill. 
Rhyfedd fod pob bedyn yn dwyn ei bren ei hun ! Rhy- 
fedd fod y ffrwyth ar rai coed, yn addfedu oddifry, ac 
eraill oddiobry, y dail uchaf ar rai coed, a'r dail isaf a< 
goed neu lysiau eraill, yn crino gyntaf I Y mae'r ffrwyth 
ar rai eead vn y maft y bo'r blodaH ; ond ar goad erailì 

~1 

Digitized by LjOOQ lC 



ìlft 

yn y gwrtbwyneb ! btafau rbai coed, ie, y rba» fŵyäf 
o goed a Hysiait, sydd o flaen y ffrwyth ; ood y mae 
Modait rhai ar ol ; megis, Melons, Cncumbers ; m 
rbai heb flodau óì\. Ffrwytb a dail rbai cocd sydd 
y'nghyd, ond rbai eraill o'r nailhn, megis y Wio- 
wydden, yr hoti sydd e'i dail y naill ocfarj a'r ffrwyth 
yr ochr aiall. Onid oes rbaglútiiaeth y« yr bòll betlrai* 
hyn, gan fod y cwbl yn dyfod i bén y« y modd gorauç 
Rhyfedd yw rhagluniaeth yr Arglwydd y'mbob peth J 

&. Am fdidilh yDdatdr, 



\ 



Oui ba'i Melldith Duw ar y ddaear yn y decbrenad 
o berwydd pecbod dyn, byddai coed a tlysiau yn gan* 
ffrwythlonach nag y maent. Dywedodd Duw wrth 
Adda, Gen, 3. 18. Drain hefyà ac ysgall a ddwg ìá ì 
ti. Ac hefyd dywedodd wrth Gain, Gen. 4. 12. !Pan 
lafuriech y ddaear, ni ychwanega hi roddi ei ffrwyth itV 
Pa ham y mae'r ddaear yn dwyn drain ac ysgall o honl 
ei hun heb flino ; ac yn melhu a dwyn pethau angen- 
rheidiol i ddyn, heb fawr a dyfòl di iniaeth ? Y fcifte 
coed wedi eu cymbwyso o' ran eu gwneuthuriaid, î 
ddwyn llawer mwy o ffrwytb nag y maent. 1 , Y mae pob 
cangen yn dwyn llawer o noppeu. % Y mae pob nopyn 
i fyned yn gancen. 3, Y mae pob cängén eilwaith i 
fyn'd megis yu bren ; ac felly yn y blaen i ddwyn mil- 
oedd o ganghenau, nopau, a ffrwythau. Y mae gwaith 
dynion yn impio ac yn grafftio yn profi hyn. Rnyfedd 
iawn fod y nopyn a refftir yn myir'd yn bren, àc yn 
dwyn ffrwy th yn oî 'eî natur ei huu, er ei fod yn cael ei 
faeth oddiwrth wreiddyn arallí Y'mhen Igmlynedd y 
dygai fwy na biliwn o nopeu, a chyitìfer neu fwy o 
ffrwythau yn dyfod oddiwrtb yr un grefftyn, oni baî 
tfod peth dirgel yn attal ; a hyn a fydẃi lawer mwy nag 
y sydd ýn dyfod oddiwrtb nloedtí yn awr. Eilwaith 
pa ham na ba'i can' mesur o wenith neu lafur arall, yn 
dyfod oddiwrth bob un ; gan fod llawer corsen oddi- 
wrth yr un hedyu, a llawer orawn ar yr un gorsen, 
oni ba'^fod melldith Duw ár y ddaear. 



dbyGoogle 



m 

6, Rhai pethaun rhagor ynghylch Coed 
a Llysiau. 

Yr ydys yn cyfrif 1600 o rywiau o lysiau yu^ tyfuyn 
y wlad hon. Goreu achles uieddant, i goed a llysiau, 
y)v eu hachles a'u llygredigaeth eu hunain. Yr ydys* 
yn raeddwl fod rhai llysiau, megis Tafod yr Hydd ? 
íthedyn, a Mwswm, yn dwyn milliwn o hadeu, y rhal 
gan eu maudra ydynt yn anweledig, ac am hyny nid 
rnyfedd eu bod yn cael eu dwyn gan y gwynt i benau 
tai, a'r cyfryw leoedd. Ac etto er maned ydynt, y 
mae llun y llysieuyu canlynol yn mhob un o honynt. 
. Y mae rhai hadeu yn cadw eu ffrwythlondeb yn y ddae* 
ar* er na chant dyfu, o herwydd rhywddamweiniau, 
cjros 20 neu.30 o flyuyddau ; ac yna eilwaith yn tyfu. 

7. Casgliad oddtwrth y cwbh 

Yn awr ystyriwn yr holl betfeau hyö * r a rhyfeddwn 
allu, doethineb, a daioni puw ; a gwelwn ein rhwym- 
edigaeth ¥w wasanaethu ef yn ffyddlon, gan ei fod ef 
fet hyn, wedi cymhwyse pob peth yn y modd goreu, 
'Î*ä gwasanaetb «i. Mettd y Salmydd, Ps. 104. 14. 
Y mae yn perii'r gwelltdyfu i'r anireiliaid, a llysieu i 
wasauacth dyn : fel y dycco fara o'r ddaear. 



PEN. XV. 



Am y Pedwar Defnydd ynfwy neillduol, sef 
Awyr, Dwfr f Daear, a Fhán: ac yn 
gyntaf am yr Awyr. 

EB, fy mod wedi son arct yr Awyr o'r blaen yn y 
cyffiedin, ettc* mi gaf sön am dani yn awr yn 
fwy neùllcUiol, gan fod gallu, doethineb a daioni Duw, 
yn ymddaagoa yn dra rhjfeddol ynddi. 

1. Am nattur yr Awyr. 

Y mae'r awyr.raegi* môr o ddetitu'r ddaéar, ae yn 
Jra gngeurheidiol, gan na ddichon na dyn, nac aöifail, 
I * • 



112 

** pfcytgodyn, na lìysieuyn, fyw hebddo. Y mae 
miloedd o bethaú yn cyd gyfarfod ynddi, acettoy mae 
Duw yn ei cliynnal yn iachus. Y mae Hawer o anadl- 
iadau dynion yn derchafu i fynu iddi, Uawer o anadliad- 
au anileiliaid o bob math, llawer o anadliadauymlusg- 
iaid, a llawer o honynt yn dra gwenuynllyd. Llautr 
o darth yn codi i fynu o for a daear, ac yn fynych o 
leoeddmarwol, eithr ynwastad o lawer o leoedd aflan 
ac afiach. Llawer o arogl per a drewllyd \n derchafu 
i fyuu oddi wrth bob peth, ac yn cyd-gyfai fod. Llawer 
o dân oddi wrth amryw belhau, megis yr haul, a'r 
ddaear, a'r ser. Ac fel hyn y mae yn fôr o filoedd o 
bethau, ac yn amgylchuy ddaear, ac yn ei flrMytbloni* 
Y mae yr oes ddiweddaf wedi cael allan ddaü beth 
mawr mewn perthynás i'r awyr, na wybifwyd no 
honynt eiioed o'r blaen, sef ei phwys, a'i gwaith yn 
bod o natur spring, yn eymmeryd ei gwasgu, ac ym- 
daenu, fel y gwelir wrth wasgu pledren. 

2. Am Bwys a Gwasg yr Awyr* 

Y mae ar bob troedfedd o ddyn, neu dŷ, neu ddaeaf, 
neu unrhyw beth arall, o bwys awỳr, bwysau 32 troed- 
fedd o ddwfr, yn golofn troedfedd ysgwar; ond nìd 
ydyin ni yn teitnlo nac yn dirnad hyn, mwy nag j 
tcimrem bwysau dwfr yn ngwaelod llyn, gan fod yr 
awyr yu pwyso yn mhob ffordd, ac felly yn cyd-bwyso 
ei hun ; ac hefyd y mae y gronyn lleiaf o honi, yn 
ddigoB i attal, ac ì gynnaì ílawer mwy, îe, 'r cwbl. 

3. Am JBtrys rhyfeddol yr Awyr ar Ddyn^ 

Cyfiifwn ddyn yn 6 tioerìfedd yn mlaen ac yn ol; 
cyfrifwn o bwys awyr ar bob troedfedd o hono, jn 
unig bwysau 30 troedfedd o ddwfr, cyfrifwn bob 
tioedfedd o ddwfr, yn 63 pwys : yna y maeyn amlwg 
y bydd ar droedfedd o ddyn, o bwys awyr, lb<K> 
pwys : ac yu ganlynol, ar 6 troedfedd, neu y rjaill 
ochr i ddyn, 11340 o bwysau : sef dyn oll, 22680 
o bwysau. Ond er mwyn cyfrif cyfan, ni a gyfrifwn y 
cwbl, yn unig yn 20 mil o bwyaau, yr byn yn sicr nid 
yw'u orsuod. 



yGòogle 



113 

4. Casgliad oddi wrthy pèthau hyn. 

Yn awr, onid yw yn rhyfedd fod gwasg o 20 Mîl o 
bwysau ar ddyn, pan nad yw yu gwybod oddi wrth 
^Jdim? Pa beth nasgall ein Duw ni ei wneuthur? Pa 
fodd y dealiwn bethau pell, gan nad ydym yn gwybod 
dim am bethau mór agos ? Onid y w hyn yn rhyfeddol, 
ac eiìwaith yn rhyfeddol, fod dyn yn cael ei waiedu tan 
y fath amgytchiad ? Oni byddai 10 mil o bwysau yn 
taro ẃy naill ochr, neu du iddo, yn ddigon i'w wneud 
ef yn chwilfriw; oni bai fod 10 Mil ar y tu arall, yn 
eu cyd-bwyso ? ouid y w yn rhyfedd fod y grony n awyr 
sydd ynom ni, yn gallu cyd-bwyso, attal, a chynnal ýr 
süu sydd oddi allan ? Onid y w gallu, doethineb a da- 
ioni Duẅ yn yr holl bethau hyn, yn ymddangos yn 
eglur ac yn amìwg ? Y rtiae yn rhaid i ni wrth y fath 
-awyr a }iyn, ac etto, byddai iV fath ein llethu ni mewn 
ìnoment, oni b'ai trelìiiad doeth yr Arglwydd. Yn 
awr a oes dini ofn, parch, cariad, clod,addoliad, gwas- 
aaaeth, ágogoniantyn ddyledus yma? 

b^ProfiadamWasgyrAwyr. 

Er rbyfedded ac anhebycced y gall y pethau hyn ym- 
ddàngas i rai, etto y maent yn wirionedd sicr, ac yn 
dra hyspys í*r rhai sy'n gydnabyddus â'* otíerynaii 
sjdd yn sugno yr awyr allan o bethau, sef Air- 

Íìump. Pe byddai i chwi osod gẃydr teneu ar wyneb 
lestr, a'i gleio felly, fel nad elai dim awyr i mewn, ond 
a fyddai yno o'r blaen, chwi ga'ech weied y byddai y 
gwydr yn ddigyffro, fel pe byddai heb ddim pwys arno ; 
ònd pe byddäi i chwi eilwaith, beri sugno yr awyr 
allan o'rllestr, byddai i'r gwydr fyned yn deilchion ac 
yn friwsion mewn moment, a hyny gyda swn fel ergyd 
aryll. Y mae liyn yn dangos pwys a gwasg yr awyr, 
ac «id yn unig hyny, ond hefyd ei chyd-bwysiad, gan 
fod yr ychydig awyr a f o i mewn, yn attal, ac yn cyn- 
nal ýr un bddi allan. Y mae amryw ffyrdd i brofi 
pwys yr awyr ; gellir pwyso Hestr mewn clorian, ac 
Mred'yn sugtio yr awyr allan, a'i bwyso drachefn, ac 
yoa r r gwahanci bwjsau, a fydd pwysau yr awyr. 

I 3 

Digitized byLjOOQlC 



114 

Pwysau yr awyr a welîr yn amlwg yir sgwjdr y tywydd 
ueu'r hin, (Weather Glass.) 

6. Am JBwys awyr ar Dŷ. 

Oui b'ai fod ychydig awyr yn attal, yn cynnal, ac yn 
cyd-bwyso mwy, ui byddai na thŷ, na thwlc yn abl sef- 
yll. Bẁriw n fod ystafell yn bedwar ysgwar, a phob 
ysgwar yn 10 troedfedd, a'r pen yr un faint; yn mhob 
ysgwar, i gyd, 100 troedfedd; ac ar bob troedfedd, 
o bwys awyr, dros 1800 pwys; ac ar bob ysgwar, o 
ddeutu 180000, ac ar y cwbl, y pum cyinmaint, sef 9 
can mil o bwysau, gan fod awyr fel dwfr, yn pwyso ac 
yn gwasgu yn ìnhob ffordd fel eu gilydd. Yn awr, ni 
bydd y tŷ neu'r ystafell hon, yn cynuwys rhagor na 
Inil o droedfeddau ysgwar; ac nid o.smewn mil o 
droedfeddau o awyr, fwy na phwys un droedfedd o 
ddwfr, neu 65 pwys, gan nad y w pwysau awyr i ddwfr, 
ond fel un i fîl ; yn awr, beth sydd yn cadw r tŷ neu'r 
ystafell hbn, rhag myned y'nghyd yn friwsion, yn enw- 
edigol, y ffenestri gwydr, ond yr ychydig awyr hyn 
fo i mewn yn cydbwyso ac yu attal y llalh Gwelwn 
gan hyny pa fath alluoedd sydd yn cin hamgylchu bob 
moment, ac yn barod i'n llyngcu bob amser, ie, pan 
f'om yn eistedd yn esmwyth mewn tý neu ystafell, heb 
feddwl am ddim peryglon, oni b'ai gallu, doethineb, a 
daioni Duw yn nhrefniad ei greaduriaid. Pa beth a 
'dybiaf am y rhai a gablant ac a ddibrisiant Dduw mor 
íawr, a Duw mor dda, pan ÿ maent fel hyn yn ei law 
ef, heb neb arall yn abl i'w gwaredu I Yn sicr y mae'r 
dynion hyuy, heb ystyried na gweled yn inhá gÿflwr y 
maeut. 

7. Am Gymwynasau a Defnyddiau yr awyr. 

Pa beth a ddy wedaf am gymwynasau a defoyddiau'r 
awyr ! Y maent megis yn anneirif. Pa fath fôr o 
awyr sy'u amgylchu'r ddaear, ag sydd mor angenrheid- 
iol ! Pa morfuddiol yw ei phwys a'i spring, gan nas 
gallem uì, na bywiolion eiaül, heb hyn, auadlu ! Pa 
mor gymmwys y mae 'r ysgyíáint wedi ei cbyfaddaau 

Digitized by LiOOQ LC 



115 ^ 

i*r awyr, mewn dyn ac anifail, a hyny cyn dyfod iV 
byd, a chyn bod yn rhaid wrthi ! Heb awyr ni byddaî 
un creadur by w. Heb awyr nis gallai un creadur sugno. 
Heb awyr ni byddai na gwynt, na gwlaw, na thartb, 
na gwlith, nac unrhyw ronynau, nac aroglau yn dyr- 
chafn i fynu. Heb awyr ni byddai'r ddaear yn ffrwyth- 
lon. Heb awyr nis gaìlai un áderyn «ehedeg. Heb 
awyr nis gallai'r pysgod fyw na no6o yn y dwfr, eithr 
byddai iddynt, er eu gwaethaf á'u goreu, gaeleu dwyn 
i fynu i'r wyneb, fel y gwelir y n anilwg yn.yr Air- 
pumps. Heb aw^rr, heb dân, yr hwn sydd mor fuddiol, 
ac angenrheidiol 1 ni yn y bvd, i'ri goleuo yn y tywyll, 
i'n gwresogi yn yr oerfel, ac i wneuthur ein gorchwyl- 
ion. Heb y pwys sydd yn yr awyr, ni byddai i fŵg, 
a tharth anach oddi wrth amryw bethau, y rhai a'n 
~ tagent, neu a'u gwenwynent, ddyrchafu i fynu fel oFew 
mewn dwfr, i gael eu gwasgaru gan y gwyut. Heb 
awyr, ni byddai na swn,na llais, nac ymadrodd. Heb 
awyr, nis gellid byth godi, na sugno dwfr i fynu mewn 
pibellau. Heb bwys yr awyr, ni byddai i ddiod, nac 
amryw bethau eraill, sefyll yn eu llestri, eithr byddai 
iddynt weithio, a bermanu i fynu, ac allan yn dra 
rbyfeddol, feì y gwelir mewn Air-pumps. Ac hefyd, 
heb awyr, ni allai un wreigdda, wrth dwymo €Ì dwfr, 
gael ganddo aros vri y crochan : hyn a brofir tvrth osod 
cwpanaid o ddwrrtwym mewn Air-pnmp ; canys cyn 
gynted ag y sugnir yr awyr allan, ac y cyiumerir ym- 
maith ei phwys a'i gwasg, fefydd i'r dwfrdasgu i fynu, 
ac ymdaenu, agos, fel powdr ar dân. Heb awyr, ni 
. byddat gwawr i'r dydd, foreu na hwyr, eithr byddai 
iddi fyned yn ddýdd ac yn nos yn ddisymwth. JHyn 
sydd, sef y wawr, trwy ogwyddiad neu Rçfractian y 
Çoleuni yn'yr awyr; trwy'r hyn hefyd yr ydym yn 
canfod yr haul, cyn y delo hi yn gwbl uwch y ddaear, 
ac wedi yr elo hi tan y ddaear. Vr hoH bethau hyn, 
y'ngbyd â llawer yn rhagor, sy'n cael eu gwneuthur 
gan yr awyr, a hyny yn benaf trwy rinwedd ei phwys, 
ei gwasg, a'i spring ; yr hyn ni wybuwyd erioed hyd 
yn ddiweddar, sef er y flwyddyn 1643, y pryd y 
decbreuwf d dyfcd, trwy ragluniaeth Duw, i olygu yo 

Digitized by VjOQQ lC 



lì<5 

dy wyíl rai o'r pethau hyn. Yn awr onid j w gallu : , 
doethineb, a daioni í)uw yn ymddangos yn yr holl 
bethau hyn ? Ac onid yw efe i'w ryfeddu, i'w ofni, i'ẁ 
garu, i'wglodfori, i'w ogoneddu, a'i wasanaethu t 

S. Atn Ymddangosiadau, a Meteors yn yjr 
awyr. % 

Y mae'r awyr, fel y clywsoch, yn fôr ag sy'n arn- 
gyìchu y ddaear, yn mha un y mae miloedd o bethau 
mân anweledig yn ymgyfarfod, wrth waith pa rai yn 
cydio ac yn ymgymmysgu â'u gilydd, y mae amryw 
fath o ytnddangosiadau yn cael eu trefnu, megis tân, à 
phethau tanllyd o amryw fath; cymmylau, gwynt, 
gwlaw, yr enfys, mellt a tharanau, awyr iacfe ac afiach. 

Y mae'r fatfa darth bras anweledig, yn dyrchafu o rai 
pydewau, ac a ennyn wrth ddal canwyll uwch eu penau, 
yr hyn hefyd a wna'r gwynt sy'n dyfod trwy ddyn, yt 
hyn sydd yn dangos y modd y mae Ilawer o bethau yn 
cael eu hennyn yn yr awyr. Y mae aríiryw bethau yn 
ymgasglu y'nghyd yn yr awyr, ac yn eunyíi yno amry w 
brydiau, ac ynymddangos yno mewn amrywiol ffyrdd. 

Y mae pethau yti fynych yn ennyn yn yr awyr, yn 
gyffelyb i'r damp mewrt rhai pyllai) glo. Y mae rhai 
pethau iàch di wenwyn, wrth ymgýdio ac ynagymysgu 
ynyr awyr, yn troi ac yn dyfod yn dra gwenwynfîyd ; 
megis halen a mércury yn gwneuthur Sublimate, cyru 
ddrwg gwenwyn a'r. gwaethaf; ond eilwaith, trwy 
gelfyddyd, oddi wrth h\vn a Sal Tartar, yr ydys yn 
gwneujhur Mercurius dtdcis, peth iachus a da iawn 
mewn llawer o achosiou. Oddi wrth weithrediadau 
cyffelyb i'r rhai hyn, y mae'r pla, a chlefydon heintus 
yn codi. A rhyw betheu cytìelyb i hyn, yw yr achos 
f od y pla yn darfod yn yr Aipht> y dydd y dechreuo'r afon 
lifo, er y bydd 500 y n marw y dydd o'r blaen. Ac yr ydys 
yn dy wedyd, na bu farw nemawr o'r pla yn Llua- * 
dain, yn y flwyddyn 166.5, gerllaw y Seleri hyny, Ue'r 
oedd Hawer o Tobacco, a'i arogl yn gryf yn yr awyr, 
ì'e, meddant, lle yr oedd llawer o'i Ŵg. Gan . fód 
ỳr àwyr yn ilawn o bethau budron a gtân, ŷ rhai sy'rì 

Digitized by LjOOQ lC 



117 

dyrcíiafu i /yùu 711 mhoblleoedd, oddi ẅrth bob math 
o bethau iddi, onid yw yn dda nad ydym ni yn gatlu 
eu gweled, na'i blasu, gan y byddai hyny yn llawer o 
ofid i ni, pan y byddem yn gweled, ac yn dirnad cynnifer 
o bethau afiach ac aftan yn myned i'n cyrph ? Y mae 
yr awyr weithiau yn drymach, ac weithiau yn ysgafn- 
ach ; a phan y b'o hi dewaf ac yn dromaf, dyna'r pryd 
y bydd pethau ysgafn yn dyrchafu uchaf, yr un modd 
a phethau ysgafn yn dyrchafu i wyneb y dwfr. Nid 
yw y cymmylau gwynion yn uchel, ond niwl a tharth 
wedi dyrchafu i fynu. Ntd yw'r gwlaw, ond tarth yn 
cydio y'nghyd yn fwy neu yn Uai, ac felly yn trymhau 
ac yn disgyn. Nid y w'r eira a'r cenllysg, ond y cyffelyb 
beth yn rhewi. Nid yw enfys ond disgleirdeb yr haul 
mewn amry w fodd, ar amryw fath o gymmylau. Crog- 
ed un frethyn du i fynu yn yr haul, a safed rhwng yr 
haul a'r bnîthyn, a bydded i ddwfr gael ei oìtwtig i 
lawr yn ddiferion, rbyngddo éf a'r brethyn eilwaitb, 
ac fe gáiff weled Hun enfys. Nid ydyw y gwynt, 
fel y- cly wsoch o'r blaen, ond ffrwd yr awyr, trwy ba 
un y mae yn cael ei chadw yn bur, a phob rhyw darth 
yn caelei wasgaru; canysy mae y tarth mwyafafìach, 
o'i hir wasgaru yn yr aẃyr, yn myned yn ddiniweid- 
iol ; megis gronyn o wenwyu a deflir ara ben afon. 
Heb wynt, byddai yr awyr yn ebrwydd yn IJygredig, ac 
yn afiach. Heb wynt ni byddai fawr o wlaw dros y 
wlad, ond byddai yr afonydd yn sychu, a'r ddaear yn 
methu, a'r anifeiliaid yn trengu, a'r dynion yn ym- 
boeni, a'r byd yn terfynu. Heb wynt, byddai Hawer 
gwaith angenrheidiol yn" 61. Heb wynt, ni byddai 
Äẁr o forio, ac o farsiandiaeth rhwng gwledydd. Y 
mae atnry w fath o wyntoedd gwasanaethgar, heb son 
am goi'Yvyntoedd a themhestloedd. Y mae'r gwynt yn 
un o'r pethau anwadalaf yn y byd, ac am hyny dywedir 
yn fynych, " Mor anwadal a'r gwynt"* Etto er hyn i 
gyd, ymaeyn ymodd goreu, ac wedi ei drefnu yn y 
wedd ddoethaf. Y mae gwyntoedd ein gwlad ni, a 
lleoedd eraill, yu dra symudol, yn chwythuo bob cwr 
i'r nefoedd, a hyny sy'n fwyaf cymmwys ac addas i'n 
bacbofion. Ond panyrelir tua chanol ybyd, ymaa 

Digitized byLjOOQlC 



yno ddau fa*k o wyitf treftuM.: 7 mao ua ntirtb ym 
ebwythu yn wastad, agoa, y» uu ffordd. Gwjpàt oV 
feth byu aydd ger llaw üinyn. y Cybydedd, yu cbwytht* 
tua'r Gorllewin ; a gwyni araH cyffeìyb iddo draw yo j 
Dehau, yn chwythu yn wastad tua'r Dwyrain: aeoni 
b'ai'r gwyntoedd byu,. byddai megis yn anraboaibl 
ua myned na dyfod ©'r lndia, t Y mae rbyw arall a 
wynt,, y» chwjthu un haner Úwyddyoy naill ffordd, 
a'r baner arali yu y gwrthwyneb. Y mae sŵn ya 
myaed cyn gynted, agos,yn erbyu gwynt, a cwyé âg erỳ 
er nad yw yn rayned cyn beiled. . V mae gwyntmàwr 
yu rhedeg yn gyftym iawn, ond etto, aid yw cyäymdra 
y gwynt mwyaf, ag a fyddo yn dtwreiddio ac yn di-. 
aoethi coed a thai, at gyflytndra swá, ond feJ un i 53. 
O, mor fuddiol, mor rhyfcdd, mor gyâym, mor nerthol, 
ac efto, mor anwèletíig y wV gwyot / 

Pedwar tfjr^el ni welir, 

Y hiaent hwy yma 'n y tir j 

Tyríaii ac angan terfyn, 

Agwynt oee, ac enaid dya» $ 

Y mae Taliesin, yn y 6ed pes, yn dywedyd ja 
rhy fedd, ac y n canu fel by n ^m y gwyut : . 

Creadur cadarn, heb gig, heb asgwrn, 
Heb wythien, aeb waed, heb ben, heb draed ; 
Ac ef ni anwyd» ac ef ni welwyd; 
Efarfòr, efardir; ni wyl, niwelir, 
Ac ef yn anghy wir, ni ddaw pan ofyntr ; 
Ef yn anamtwg, caoys nis gwyi golwg ; 
Ef yn dtfrwg, efyndda, ef hwqt a« yma. 

Nid yw gwynt mawr a Fo yn diwreiddio coed, jn 
rhedeg fawr gyda milltir nieŵn *ri munud. Y mae 
gwyntyncael ei fagu raewn amryw ffyrdd a modd, 
rhy faith i'w hadroddyma, ac hefyd mi a soaiais ych- 
ydig am byny o'r blaem 

9. Casgliaâ oddi terth y pethau kyn. 

Yn awr ystyriwn, gwelwn, rhyfeddwn, clodforwn» 
a* gogoneddwn allu, doethineb, a daioni Duw, yn creià 
eifcn róor apweledig, ac mor rhyffddol a'r awyr; a* 



yGoogle 



119 

betyd jm rochymhwyso, acynei chyntddaiu at gyn* 
BÎfer o ddtfnyddiau ac acbosio». Yn awr yr hwn ni 
■welo raghuiiaeth Duw, yn nhrefcûad yr awyr, sydd 
wedi tr©i o ddyn yn anifail, neu yn hytrach fe! anifan', 
canys llawer gwell yw bod^w anifail, na bod fei anifr 
«jL O «or rhyftddol y w gallu, doethmeb, a daioni 
£Hiw! Aç O. rhyfeddol yw gwaeledd, ffolincb, ft 
drygioni dyn 1 a 

Nîd yw dynion drwg, annuwiol, 
Otoé ryw ŵchách apystýriol, 
Ynerlidné*y ddaear bwdr» 
Heb feddwl imwaith ajn y Rhoddwr. 



WEDI son jchydig amun elfen, sefỳrawyr, mi 
a «ouiaf yehydig etto am èlreu araH, sef y dwfr, 
a feyny er mwyn gosod allan allu, doethineb, a daioni 
Öuw yn ei greaduriaid; 

lJ'Äm Angenrheidrtçyçld Dwfr. , 

Y mae dwfr yn elfen angenrheidiòl iawn : heb ddwfr 
«is galtai ddyn, na nemmawr o greaduriaid fyw ; na 
chwaith goed a ilysiau, fy w na thyfu. Heb ddwfr ni 
byddai na djod, nadim i'wyfed, na bwyd i'w fwyta, 
na chwaith fawir olendid. AcOmoí llawn ywV byd 
o'r elfen angenrheidiol hon, yn enwedigol, ein gwled- 
ydd ui | Y mae'r dẅfr fel goleuiû, fd y g«H pawb ei 
gael yn mhobman, yn rhpdd ac yn rbad, ac yn ddi- 
twrinder. 

Rhoes DuW bael, i drafaelwr, 
Ya rhydd oteu'r dydd, a'r dw'r 

2. Nad yw rhai Coed> a lîawer o Lysìau 
nemmawr mul Dwfr. 

Cymmerodd un 200 pwys o bridd, ac a'i sychodd 
mewn ffwrn, ac a'i gosododd mewn llestr, yna efe a 
dy walltodd wlâw adwfr arno, ac a blannodd ynddo 

Digitized by VjOOQ LC 



130 

ftelygenfechan o 5 pwys; yn mhen ê miyn^íd/ M 
bwysodd 196 pwys, heb son am y dail ^èytúnoéá 
jnewn pedwar Hydref; ac wedi iddo sychu'r prìdd 
drachefn a'i bwyso, nid oedd uwchlaw dwy ownsyn 
llaì ; ac ni ddodasai ddîm arno yn y cyfamser, ond 
ychydig wlaw a dwfr. Llawer o brofiadau oV fath 
byn, sydd gan Mr. Boyl, ac eraill. Y mae llawér o 
goed yn tyfu mewn creigydd, ac ar gerri^, lle nad oes 
dim, agos, ond dwfr ac awyr i'w mhaethu. Fe elltr 
troi dwfr mewn rhýw fesuryn bridd, ac am hyny mai 
yn debygol fod amry w fath o bridd ueu sylwedd ynddo, 
gan fod amryw goed a llysiau, o amryw rinweddau, % 
naturiaetbau, yn cael . eu gwneuthur a'u mhaethu o 
hono. 

3. Fod nid yn unig Çoed a Llysiau, eithr 
hefyd Fwyn, a cherrig, a chreaduriaid byte 
mewn crynfesur yn dyfodo Ddwfr. 

YmaeV creaduriaid byw ynllawn gwlybwr, àc hefrd 
yncael èu mhaethu â phethau nad ydynt nemma%r 
ond dwfr. Y mae daear neu bridd, fel y clywsoch 
oV blaen, yn dyfod o ddwfr. Ac fe dýn y JÍfagtiet, 
meddant, Haiarn o ludw llysiau, y rhai nad ydynt fawr 
ond dwfr! O, gan hyny mor rhyfeddol yw'r dwfì { 
Pwy a all ddwedyd ei fod yn ei adnabod yn iawn. 

4. Fod y Dwfr yn dyrchafu tV awyr tnewn 

modd rhyfeddol. 

Y maeV dwfr yn drymach naV awyr, ac etto pe na 
b'ai'r dwfr yn caei ei godi i fynu, byddai i bob peth 
drengu; ac am hyny, y mae'r Creawdwr wedi cyra- 
hwyso ŵ>rdd iddo gael ei ddwyn i fynu yn dra rhyfedd- 
ol. Y maeV deddfau hyn i'rdwfr: 1, Ypeth afyddo 
yn dryorach, na chymmaint âg ef o ddwfr, a ddisgyn 
ac a sodda. 2, Y peth a fyddo yn ysgafuach na chyrii- 
raaint âg ef o ddwfr, a esgyn ac a nofia. 3, Y peth 
a Po yn gydbwys à chyramaint ag ef o ddwfr, a saif 
mewndwfr, ac a nofiayny man lle y rhoddir ef. Yn 
äwj y maeV dwfryn dyrcbafu i'r awjr yn o\ y daddfao, 



yGoogle 



121 

kyn. Y mae'f dwfr gan wres yn cael ei droi yn darth, 
ac yn blédreni bach ysgafnach na'rawyr, ac felly yn 
dyrchafu i fynu, nes délont yn gydfrwÿs â'r awyr, cany*- 
y mae'r awyr yn ysgafnach i fynu nag i waered, ac 
weithiau'n ysgafnach na phrydiau eraill. Y mae natur y 
tân hefyd yn gîynu wrth y dwfr, a chyd âg ef yn ei 
ddwyn i fynu, fel corcyn yn dwynhaiarn i wyneb y 
dwír. Dynia rai o'r ffyrdd y mae dwfr yn dyrchafui '■* 
awyr : Rhoddwch ariau by w a dŵfr mewu ll«str gwydr, 
acfeà'rarian byw yn isaf a'r dwfr yn uchaf: yna 
bwriwch ddernyn o haiarn i mewn, a chwi a gewch 
weled y sudda efe yn y dwfr, ac y saif ar wyneb yr 
arian by w. O herwydd achosion cyffelyb i'r rhai hyu, 
y inae y cymylau yn nofio yn yr awyr. 

5. Am y Dwfr yn Darth ynyr awyr. 

Y mae'r dwfr fel y clywch yn dyrchafu yn darth iV 
awyr, acy mae y mynyddoeddyncasglu llawer odarth 
y'jlghyd, ar ba rai y mae tarth fynychaf ddydd a nos; 
ac yr ydys yn tybied, mai tarth yn disgyn yn wlith ar 
fynyddoedd, yw yr achos penaf o ffynhonau ac afon- 
ydd. A hyn etto sy'n dra hynod, fod y tarth sjáâ yn 
dyrchafu yn benaf o'r moroedd yn cael ei godi i rynu 
yn ddwfr pur, heb ei halen, er mwyn daioni V ddaear 
ä*ì thrigolion ; a*r halen eilwaith yn cael sefyll yn 61 
er defnyddiau ac açhosion eraill. Hynod etto, gan 
fod cynnifer rhyw o ìialen yn ysgafnach nar dwír, fod 
halen y môr yn drymach. Y mae ffordd i dynu halen 
o lysiau, ac amryw bethau eraill. Y mae arnryw 
aciiosion fod y tarth yn dyrchafu ac yn tynu at y 
mynyddoedd, megis gwynt, cysgod yr baul,' ac oerfel. 
Yr ydym yn darllen am gwm ar fynydd mawr yn 
Bohernia ag sydd yn cadw eira weithau dros 16 
mlynedd ynghyd, mae yr hen eira yn wastad yn 
ymddangos yn felynach na'r'newydd. Y maeY tarth 
sydd yn yr awyr, yM dchgon a thros ben i borthi yr 
afonydd, canys y mae rhagor o ddwfr yn wastad yn yr 
awyr nag y sydd y» dyfod i lawr ya wlaw. 



K 



yGoogle 



1 22 

6. Am Ddwfr Gwlaw. 

^ Y mae ganddjnt ffoidd i wjbod, pa faint j mae'n ei 
^•rtawio roewn blwyddyn; scf trwy osod llestr i'w 
dderbyn, o hyn a hjn o Jed ; 3 lle eilwahh iddo redeg 
i lestr arall, lìe na tbafto dreulio a sychu, trwy godi i 
fynu jn darth/ ac wedi hyn j maent ju ei fesur. Ac 
wedi dyfod i wjbod pa faînt sj'n disgyn ar lathen, 
gallant yn hawdd toybod pa faint sy'n disgyn ar fiilrìii. 
Yn y modd' hyn y cymharant wlaw un wlad aYilall. 
ac hefyd un flwyddjn a'r llaü. Yr ydys yn meddwl 
fod gwlaw un fìw jddjn gyda'r llalr, o'n gwledydd öi 
yn djfod i 20 modfédd o ddÿfnder, pe bai'n séfyll ar 
wjneb y ddaear; yr hjn sy'n ddigon, heblaw djfrhau 
yr ddaear a'i thrigòlion, í 'gynnal yr afonydd mewn 
maint cymhesur. Y;mae Mr. Keil, yn dywedyd, fod 
jr holl afony òd jri ddigon i lenwi jr moioedd, pe 
baentsjch mewn 81£ udjnedd. 

7. Am waith y Dwfr yn Treulio ac yn 
Sychu, trwy godi i fynu yn Darth. 

Y mae'r dwfr weithiau, ar dywydd gwresog,.sjch, 
yn, treulîo ac yn gostwng modfedd j djdd, a rhagor; 
ond os byddi nigjfrif ond haner modfedd, un dydd ac 
un tjmmor gyda'r llall, jr byn uid jw'n ormod, a bod 
hyny yu disgyn jn wlaw, ac ytì sefyll ar wyneb y ddaear, 
fe fydd mewn blwjddjn, y» 182 modfeddŵ ddyfuder. 
Yn awr profiad sjdd jn dywedjd, nad y;w gwlaw \m 
flwyddjn, ond ÔOmodfedd, ac am hjuy y mae yo am- 
lwg, fod y tarth yn llawér mwy na'r gwlaw, a'i fod jn 
myued at ryw achofcion a deffiydcliau eraill. Y mae 
Mr. De la Hire jn dywedjd ac yn profi, fod coed a 
llysiau'r ddaear, yn gofyn mwy o ddwfr na'r holl wlaw. 

8. Casgliad oddi wrth y pethau hyn. 

Yn awr pa beth a ddjẁedwn am yr holl bethau 
hyn? Onid yw gallu, doethineb, a daioni Duw jn 
jmddangos ynddynt r Cjmmaint o ddyfroedd jn cael 
eu codi i fynu, o'r ddaear, a'r afonjdd, a'r moroedd 



yGoogle 



123 

yn darth iV awyr; ac'wedi hyn yn cael eu dwyn oddi 
amgylch mewn cymyleu, ac eilwaith yn dyfod i lawr 
yujwlith, yn wlaw, yn eira, ac yn gessair, i ffrwyth- 
loni ac i leshau y ddaear a'i thrigolion ; ac hefyd i 
wneuthur ffynhonau, ffrydiau, ac afonydd, i fod er 
cynnifer rhyw o ddefnyddiau a gwasairaeth i ddyn ac 
anifail; ac ar ol hyny i ddychwelyd iV moroedd, fel y 
b'o iddynt drachefn gael eu codi i fynu oddi yno yn 
darth iV awyr ; ac fel hyn yn troi oddi amgylch yn 
wastadol dros gynnifer o oesoedd, er gwasanaeth a 
daioni yr holl fyd. (Ps. 107. 31.) O na foliannent yr 
Arglwydd am ei ddaioui, a'i ryfeddodau i feibion dyn- 
ion. 

9. Am Halen yr Awyr. 

Er fod dwfr y mor, wrth godi i fyuu ya darth iV 
awyr, yn gadael ei halen yn ol, gau y byddai iddo 
wneuthur y dwfr yn niweidiol, iV rhan fw>af o 
ffrwythauV ddaear, ac hefyd y.n aflesol ac yn ari- 
nghymwys i ddisychedu by wiolion ; etto y mae Hawer 
o ry w fath o halen yn yr awyr yn ymgymysgu âV dwfr, 
raegis JWr, neu Sall Petre, neu ryw beth cyffelyb; 
yr hyn «y'u fawr yn ffrwythloni yr ddaear, ac yn 
fàyfedd ei riawedd i ddisychedu bywiolion. 

10. Am Nilus, Afonyr AiphL 

Y mae gwlad yr Aipht yn wlad wastad, sych, heb 
fawr o wtaw, ac am hyny a fyddai yn wlad ddiffrwyth, 
oni b'ai fod yr afon Niíus yn lüfò dros fis, a rhagor 
bob blwyddyn yn yr haf, ac yn dyfrhau'r holl wlad. 
SY mae hi o xldeutu 40 niwrnod yn llifo, í 
byny yn treio. Os Ilifa, ac os cyfoda hi ì 
neu x>rmod, bydd ÿn argoei o flwyddyn ddrw 
ei cbodiad yn^gymhedrol, os bydd rhwng 1! 

ydd. Y maeV taiyn sefyll arychydig godi' , j 

byddant ar amser y llifeiriant, yn ymddangos fel cyn- 
nifer oynysoedd. Y maeV dwfr yn gadael Ilaid bras 
àr ei oî, ag sydd y« ffrwythloni'r tiryu rhyfeddol, fel y 
gallantgael jlau gynhauaf, neu ragor, yu y Ŵwyddyn, 
K 2 

• 



124 

ganfody wlad hefyd mor wresog. Y mae cw defaid 
yn bwrw ŵyn, ddwy waith yn y flwyddyn; a'r gwtag- 
eàà, niedd ìhai «Awdwyr, yn fynych, yn dwyn gefeill-' 
iaid, o'r hynlleiaf, yn fynycbach na chyda ni. Y mae 
yr afon yn dyfod oddi wrth fynyddoedd uchel yn 
Affiica, a elwir mynyddoedd y Lleuad ; ac yn llifo 
o achos fod y gwlaw a'r eira yn toddi gyda gn ree y 
flwyddyn, ac yn ibedeg rai miloedd o fiîlliroedd. Y 
inae dwfr yr aioiihon yn cynnwys llawer iawn o Sait 
Tetre, yr hyn sydd yn gwneuthur y tir mor ffrwythlon. 
Ynawraoes dim Rhagluniaeth, yn ymddangos yma, 
Ile mae cynnifei o bethau yn cyd-gyfarfod, i wneuthur 
gwlad agoedd yn debyg i fodyn ddiffrwyth, yn un o'r 
rhai ffi wythlonaf yn y byd ? Ystyriwn gynnifer o beth- 
au sy'n cyd-gyfarfod. 1, Y mae yn rhaid cael dwfr, 
a hwnw o bell. 2, O herwydd hyny, y mae yn rhaid 
i'r wlad hon fod yn îs na gwledydd eraill. 3, Rhaid i 
rai manau yn y wlad fod yn uchel, i achub y trigolion 
ynamser Uifeiriant. 4, Rhaid bod cymmaint o ddwfr 
a llif ag a foddo, ac a guddio'r wlad. 5, Rhaid i'r 
dwfr sefyll cyd ar wyneb y tir, ag y gadawo ei laid a'i 
ffiwyth areiol. 6/ Fel y paroYdwfry fath ffrwyth- 
londeb rhyfeddol, rhaid bod ynddo ddigon, ac nid 
gormod o Sall Peire. 7, Rhaid i'r llifeiriant eilwaith, 
ddaifod, a'r tir sychu, fel y gallo fod yn ffrwythlota. 
Hyn, a llaweryn rhagor obethau sydd yn cyd-gyfarfod 
yma trwy ragluniaeth Duw. Y mae rhai afonydd 
eraill fef hyn hefyd ; megis Indus, Gatiges, JSTiger ; 
a rhai gwledydd hefyd ; megis Peru, ac eraill, heb 
fawr o wlaw. Y mae'r Y'sgrythyr yn sou nad oes 
gwlaw ynyr -Aipht, Deut. 11. 10, 11. Zech. 14. 18. 

1 1 . Casgliad oddi wrth y pethau hyn, á'r hyn 
a aeth oV òlaen. 

Yn awr onid yw gallu, doethineb, a daioni Duw, 
yn ymddangos yn yr holl bethau hyn ? Pa gynnifer o 
bethau sydd wedi eu trefnu i gyd-gyfarfod, gogyfer a 
dyfrhWr ddaear, er daioni a gwasanaeth ei thi igolion ì 
Moroedd, mynyddoedd, awyr, tarth, gwynt t haul. 



yGoogle 



125 

Pe na b'ai'r moroedd yn ddigon \llydaiîi, ,aV mỳnydd- 
oedd yn ddigon uchel, aV aŵyryn dewach ac yn drooi- 
ach.i waered nag i fynu, o herwydd ei spring, a'r tarth 
yn ddigon ysgafn, a'r gwynt yu ddigon cryf i'w ddwyn 
oddi ajngylch yu yr awyr, na'r haul yn ddigon cref, ac 
hefyd heb fod yn rhy bell nagyn rhy agos; ni byddai 
i'r ddaear gael ei dyfrhau, ua'i thrigolion eu cynnal. 

12. Am Gyfleada Halltrwydd y Moroedd. 

, Gan fod cynnifer o afonydd mawr yn y byd, a'r rhai 
!iyn yn rhedeg er ys cynnifer o oesoedd, y inae yn gofyn 
bod dyfnderoedd mawr i'w dderbyn, fel na byddo 
iddynt orlenwi ; ac i'r dyben hyny, y mae'r moroedd 
wedi eu cytìeu yn drefnus i'w derbyn,, dros wyueb yr 
hòll ddaear. Ac eilwaith, fel na byddo i'r moroedd 
lygru, a myned yn gynnifero Ijrniau drewllyd, i wen- 
wyno'r byd â'u tawch atìach, y mae äwfr y moroe^d 
yri llawn o halen,yr hyn hefyd sydd i raddau mawr, yn 
«u cadw rbag rhewi, fel y gaUo'r llongau notìo arnynt 
yn wastadol. Nid oes un rheswm, yn iaẃn i' w roddi, 
ond rhagluniaetb yr Arglwydd,pa ham y mae cymmaint 
o halen yn nyfroedd y môr, ac njd mewn dyfroedd eraillý 
gan fod gwythienau raawr o halen yu y ddaear mewn 
anjryw wledydd. 

13. Am ddefnyddiau a gwasanaeth y moroedd. 

Yraae'r môr yn fawrer gwasanaeth y byd: Pwy all 
gyfrif ei gymmwynasau ? Y mae yn amgylchu'r ddaear, 
er mwyn ei dyfrhau ; ac yn llawn porthladdoedd, i 
dderbyn yr afonydd. Y mae yn gwasanaethu yu rhy- 
feddol i ddwyn liestri, dynion a marsiandiaeth. Y mae 
yn gwasanaethu yn hyuod i fagu, ac i gynnal railoedd 
amyrddiynau o fywiolion, y rhai sydd er gwasauaeth 
y byd. Y cymmwynasau hyn, y'nghyd â miloedd o 
gymmwynasau eraill, na soniaf yn awr amdanynt, gan 
i mi son am lawer o honynt o'r blaen, y mae'r môr yn 
eu gwneuthur. 



K * 



yGoogle 



126 

14. Am y Tywod yn derfyn tr 3í6r. 

Onid yw yti beth rhyfeddol, fod y tywod mân, yr 
hwn a ellir ei chwythu, a'i dd wyn ytaaith gan wynt a 
dwfr, yn gallu attat ytnchwydd a rhuad y môr, ie r pan 
y byddo ei donau yn ymgynddeiriogi gan wyntoedd, a 
themhestloedd ? IJefyd nid yw ? r tywod ond peth a 
wneir gan y niôr, ac felly y mae'r môr yn troi yn tf'rwyn 
iddo ei hun. Eiiwaith, y roae tywod, er roor anhebyg, 
yn dwyn math o hesg, i fod yn furydd iddo. Y niae'r 
peth nior ryfedd, fel y mae Duw ei hun yn son ata 
duno, i argyhoeddi, ac i ddeflYoi dyuiou o'u dallineb, 
eu hanneallgarwch, a'u hanỳstyriaeth. (Jer. 5. 21, 
£2.) Gwrando hyn yn awr, ti bobl ynfyd, ac heb 
ddeall; y rliai y mae Ilygaid iddynt, ac ni welant ; a 
chlustiau iddynt, ac ni chly want. Onid ofnwch chwi 
fi ; tnedd yr Arglwydd f* Oui chrynwch rhag fy mron» 
yrhwn a osodais y tywod yn derfyn i'r môr,trwy ddeddf 
dragywyddol, fel nad elo dros hwnw ; er i'r touau yni- 
gyrchu, etlo ui thyccia iddynt; er iddynt derfysgtr* 
etto ni ddeuaut dros hwnw ì 

15. Atìi waith y Môr yn Llenwi a Threio. 

V mae gwaith y môr yn Ueuwi a threio, yn beth tra 
rhyfeddol, ac ynbeth tra buddiol. Y mae yn dwjrr» 
llongau i dir, îe yn fynỳch,i gánol gwrad, ac yn dyfod 
f w hol a*u dwyn allan dracbefn : y mae yn diìyn tro'r 
lleuad, yn benaf, er bod gan yr haul ar Ueuad etfatth 
fawr arno, o het wydd eu sugn ; y utae yn codi i fyuu 
yn ddáu fynydd mawr, tan, a chyferbyn â'r lleuad, ae 
íelly gyda hi yn troi oddi atngylch yn wastadol. Pan 
fyddor lleuad uwch ben, y mae ya ei sugao y'nghyd^ 
ac y n ei cbwyddo, ac yn ei dynu i íynu ; ond fel y byddo 
hi yn ymadael, bydd y gugn yn darfod, a'r dyfroedd 
yn ymdaenu. Fan y byddo sugn yrbaul a'r Heuad yr 
uuffordd, bydd y llanwya íawr;. ond paa y byddoni 
jn groes t'w gilydd, bydd y llanw yn fychan. 



yGoogle 



16. Am Ddyfroeddac Afonydd rhyfedd. 

Yraae dyfroedd rhyfedd o amryw fathynybyd; 
megisy rhai a droantgoedyn gerrig, a rfaai a laddant 
anifeiliaid, a rhai tra meddyginiaethoí. Y mae fFynbon- 
au yn llenwi ac yn treio fel y môr. Y mae dyfroedd 
mor boethion, ag y geilir berwi ynddynt, Yn Mher- 
sia, y mae ffynon o olew du, yr hwn sydd yn gwasan- 
aethu yr hoil wlad, i ennyn yn eu tai, ac yn cael ei 
ddwyn oddi amgylch ar asynod, bydd 3, neu 4 cant, o 
honynt, yn fynych, y'nghyd. Nid yw hyn ddim rhy- 
feddach na ffynon yr halen, yn Sir Caerwrangon : nac 
yn agos mor ryjedd a natur ein calch ni, yr hwn sydd 
yn myned yn dân gwylltwrth fwrw dwfr arao: Ond 
nid rhyfedd dim cynnetìn. Gerllaw Babtion, y mae 
dyffryn, yn mha un y mae amryw ffynhonan yn berwi 
i fynu yn wastadol, gyda mawr swn a glywir dros fill- 
tir o ffordd, beth tebyg î býg a thar, yr hwn sydd i'r 
trigolion er amryw ddefnyddiau a gwasanaeth: geilw 
rhai y lle, Genau Uffern, Tebyg i'r rhai hyn yw môr 
Sodom, yr hwii a elwir hefyd, y Môr Marw ; yr hwn 
sydd mor afiach, nad all un pysgodyn fyw ynddo, nac 
aderyn, yn iawn, ehedeg drosto, er bod afon yr lor- 
ddonen yn rhedeg iddo yn wastadol. Y mae dwfr 
Caerbaddon, yn ein gwrad ein bunain^ yn tarddu allan 
oW ddaear yn dra thwym. Yr achos o hyn, fel y tybir, 
yw, o herwydd ei fod yn rhedeg ac yn dyfod trwy fwyn 
haiam a brwmstan, y rhai sydd â rfainwedd ynddynt 
y'ngbyd i boethi'r dwfr. 

17. Casglíad eddi wrth y cwbl ýnghylch y 
Dwfr. 

Yn awr pa beth a ddywedwn? Onid yw gallu, doeth- 
ineb a daioni Duw, ya ymddangos yn yr holl bethau 
hyn? Pa mor angenrheidioi y w'r dwfr ; ac ettopamor 
Irawn ; mor wastadol, ac mor barhaus ydyw ? Onid 
yw yn rhyfedd fod y dwfr sy'n caei ei droi a'i daflu gan 
gynnifer o bethau, gynnifer o ffyrdd, dros gynnifer 
miloedd o flynyddoedd, etto heb ddarfod, heb dreulio^ 
heb fethu, achebsychu? Onid yw-yn rhyfedd fod 

Digitized byLjOOQlC 



128 

çynnifer rhyw o ddyfroedd, #t gyonifer rhyw o chjef- 
nyddiau, yn magu cynuifer" rhýw o greaduriaid, er cyn- 
nifer rhyw wasaoaeth, i.gynnifer o ddyriion anniolch- 
gar, dros gynuifer oesoedd ? A all. yr holl bethau hyn 
1 gyd, fod o ddamwain ? Onid ydynt yn hytrach yu 
dangos rhagluniaeth, trefn, a Jly wodraeth yr Árglwydd, 
a'n dyled ninau. 



PEN. XVII. 

Am y Ddaear ar Pridd. 

WEDI son ychydig am yr awyr a'* dwfr, mison- 
iafychydig etto am y drydedd elfen, seiy ddaear. 
a'r pridd, gan fod gallu, doethineb, a daioni Duw yrt 
ymddangos yma, fel o ? r blaen. 

1. Fod y Ddaear er cynhaliaeth Dyn oc 
anifau. 

Y mae yn amlwg nas gall y ddaear, fel y mae yn 
bridd, na phorthi na chynnal dyn uac anifaii ; ac etto, 
y mae poh un o honynt trwy ragluniaeth a daioní Duw, 
yn cael eu cynnal ganddi. Y mae'r ddaear yn dwyn 
ŷd, a'r ŷd yn gwneuthur bara, a'r bara yn cynnal by w* 
yd dyn. Y mae'r ddaear, eilwaith, yn dwyn gwellt,. 
a'r gwellt yn porthi yr anifaij^ a'r anifail ynporthi dyn. 
Nid y w yr anifeiliaid ond meg^s cynnifer o geginau, JIç, 
mae gwellt y ddaear yn cael ei drin, a'i wneuthur- yn 
fwyd i ddyn. Nid yw dillad gwychion, yn mha rai yr' 
ymfalchia rhaidynion, megis ilìeiniau teg, agwlan, a 
sidan, ond naill ai gwellt y ddaear, neu hen ddillad 
creaduriaid eraiü. 

2. Casgliad oddi wrth y pethau hyn. 

Yn awr onid yw rhagluniaeth Duw yn ymddangos 
yma, gan na all un dyn beri i gymmaint ag yden, na 
blewyn dyfu* na óy wedyd yn iawn, pa fodd y maent 
yn tyfu ? Ac hefyd, beth y w'r achos, ,fod y gwellt yn 
porthi yr anifail, ac na phortha ddyn, nes iddo gael yp 

V * * 

Digitized by LjOOQ*IC 



I2f 

Sntaf, eì droi ytt llaeth, neu yn gnawd yn ŷr anifaîlf 
nid oes pe'.hau yma, wedi eu cyfaddasu yn rhyfedd 
i'w gilydd ? A all neb ddywedyd fod y pethau hyn o 
ddamwain, mwy na bod yr allwedd a'r clo, wedi eu 
cymhwyso a'u cyfaddasu i'w gilydd, o ddamwain, o'r 
un haiarn ? Pa fodd y mae'r ddaear yn dwyn gwellt i'r 
anifail, yn mhob man o honi ei hun ; eithr ŷd i ddyn 
trwy lawer o lafurio, aredig, hau, a llyfnu, a chwynu, 
a llawer o ymboeni ? Onid y w hyn o herwydd gair 
Duw yn y dechreuad, (Gen. 3. 19 J Trwy chwys dy 
wyneb y'bwytai fara? Ac hefyd,o herwydd y niedr, ac 
gall dyn drin y ddaear, ond nas medr, ac nas gall yr 
anifail? 

3. Fodyr un Pridd yn dwyn tlawer o bethau. 

Onid yw yn rhyfedd fod yr un pridd yn ein golwg 
ni, yn dwyn cynnifer rhyw o bethau ? Cynnifer rhyw 
o wellt a gwair? Cynnifer rhyw o ýd? Cynnifer rhyw 
o goed, yn dwyn cynuifer rhyw o flrwythau ? Cynnifer 
rhyw o lysiaii, o gynnifer rhyw o rinweddau, a chyn- 
nifer o honynt yn wrthwyneb i'w gilydd ? Cynnifer 
rhyw o flodau, o gynnifer rhyw o Hwiau, a chynnifer 
o aroglau ! Cynnifer rhy w o greaduriaid, yn gofyn cyn- 
nifer rhÿw obethau; megis un yn gofyn gwenwyn^ ẁ'r 
Ilall yn gofyn mel, a'r ìlall yn gofyn sidan, ac eraill yn 
gofyn pethau eraill ? Cynnifer rbyw.o wythienau, o 
gynifer rhy w o rinweddau a defnyddiau ? Yn awr onid 
yw gallu, doethineb, a daioni Duwyn ymddangos yn 
yr holl bethau hyn ? Onid gogoneddus yw'r hwn sy'n 
dwyn cynnifer rhyẃ o bethaíi o dwmpath o bridd, ag 
sydd mor auhebyg i dd wyn un o hoiíynt ? Onid an* 
hebyg, obentwr o bridd, yw cael rhosyn Tu/ip, a lili; 
a'r rhai hyn o gynnifer o liwiau, a chynnifer o aroglau, 
a chynnifer o rinweddau ? Oni allwn ni lefain gyda'r 
Seraphiaid, yn Esay 6. 3. a dywedyd, Sanct, Sanct, 
Sanct, y w Arglwydd y Llupedd ; yr holl ddaear sydcl 
lawn o'i ogoniant ef ? 



yGoogle 



ÎSO 

4. Nad ywr ddaear yn gwbl yn metfru ac yẁ 
anffrwythlon. 

Er cymmaint o bethau y mae'r ddaear yn eu dwya, 
gogyfer a chynnal cynnifer rbyw o greaduriaid; megis 
cynnifer o ddynion, cyunifer o anifeiliaid, cynnifer o 
ehediaid, a chynuifer o ymlijsgiaid, dros gynnifer o 
oesoedd ; etto, nid y\v yn gwbl yn methu, acyn an- 
ffrwythloni, ond-y mae yn amlwg fod hyn trwy ddoeth 
ragluniaeth Duw, gan fod tir yn ebrwydd yn methu i 
ddwyn ýd, a hauir yn fynych. Y mae tir niethedig, 
trwy ei iranaru, a thr*ì wyneb a chefn i fod yti agored 
f r awyr, yn dyfod mewjn graddau helaeth, i fod yn fwy 
ffirwythlon, er na chaffo ddim acbles arall ; ond pa un 
ai bod hyn yn benaf yn bod trwy rinwedd y gwlith aV 
gwlaw* neu nitr a haJen yr awyr, neu ryw beth arall, 
neuynteu y cwbl y* nghyd, nii gwyddys yn dda. Y - 
snae'n beth rhyfedd, fod tora, a budreddi'r byd, yn 
nghyd â Hygredigaeth pob peth, yn troi i fod yn achles 
i'r ddaear, ac feUy i gynnal ei ffrwytbk>ndeb« 

5. Casgliad oddi wrthy pethau hyn. 

Yẃ awr y mae thâgluniaeth Duw yn yínddangos 
ym* yn amlwg; 1,' Gan fod yr awyr, a f r gwlaw, a 
rbinwedd ynddynt i ffrwÿthloni 'r ddaear. % Gan fod 
hyu yri caei ei wneuthur heb gyngor na help dyn. 3, 
Gan fod lleoedd a*nghyfanedd y ddaear, trwy hyn y« 
cael eu ffrwythloni, er cynhaliaeth yr anifeiHaid gwyllt- 
ioo. Etto gwelwn, mai rbagluniaeth Duw, ydyw fod 
y ddaeai* yn troi yndomen. Ystvriwn, 1, nad yw coed 
atiysiau, îe,dynion ac anifeiliaid, o ran eu cyrph, ond 
daear, ac yn cael eu porthi â'r ddaear, ac â phethau 
daearol. 2, Nad ydyw pob peth daearol, ond marwoì 
a llygredig. Pob peth wedi ìddo wasanaethu diben ei 

freadigaeth, sydd yn cael ei.droi yn llygrediçaeth. 3, 
'od ymborth pob creadur byw, yn cael ei droi yii 
dom ynddo, ac felly eilwaith, ei arílwys allan. 4, Pe 
buasai'r cwbl ag a drowydyn dom er y decbreuad, gan 
ddynion ac anifeiliaid, ac yn mhob ffordd arall, yn 
gorwedd byth ar wyneb y ddaear, diamau y buiisai yn 



131 

óomen fudr, ac aílan, 5, Gàn fod cy nnirer o fyrddiyn- 
an o ddynion ac anifeiliaid wedi bod yn y byd, aV 
ddaear wedi rhoi ei ffrwyth mewn cynnifer o ffyrdd, 
dros gynnifer o oesoedd, gallasai fod yn awr wedi 
' methu, a myned yn ddiffrwyth. Ond, yn 6, l ragflaenu * 
y naill aV Ilall, y mae pob peth yn troi oddi amgylchj 
Y mae'r dom yn troi yn achìea ac yn ddaear, a llygr- 
edigaetfa un peth yn troi i fod yn fywiottdeth peth? 
arall. Onid yw gallu, doethineb, a daiôni Duw yn 
ymddangos yma, fel yr haul ganol dydd ? > 

6. Fody % Ddaear yn dwytt pob peih angen- 

rheidioh 

Y mae amryw fath o bridd neu c 
fath o bethau ynddi. Y mae amr 
gwerthfawr, perlau, a gemau, y rlu 
rinweddau' a defnyddiau. Y mae' pri 
anffrwÿthlon, Y mae'r çldaear mewí 
yn cael ei ffrwythloni. Y ma&'r dd 
thrin a'i gẃrteithio, yn dwyn allan ýi 
anifail. Y mae yn y dd'aear lawér < 
yn angeurbeidiol at fýwyd, at iechyd 
ac at lafuriaeth. Y màe ynddi amry 
amryw fáth o gerrig, ac amryw fath c 
fath o goed a Uŷsiau, ac amry w fatì 
ol ac o flaen y cwbl, y mae ynddi amryw fath o dan* 
wydd, bebyr hyn, ni byddai'r UeiU unà a&fuddiol. 

7. Fod y Ddaear yn grôn, a pJiwys pob peth . 

tuaichanoL 

i .. • i •■..'•• 

Pwy a debygai^wrth edrych ar y ,ddaear, ei bod hi 
yn gron? Pwy a debygai fod trigolion yr wyneb arall 
iddi, a'u traed attom mì Oni thebygai un y byddai 
pob pethyr wynebaraH iddi, yn cwympo tua'r awyr? 
a phe b*ai dẁllynddi, y byddai i garreg syrthio trwyddi i 
lawr,ac iV wyneb arall aiiau ? Ond nid felly y byddai, 
erthr byddai iV garregddyfod ifynu iV canol; canys y 
naae pob pethjoddeutu'rddaearyn mhoblle,yn pwyso 
tmV canol Cafodd un gẁrgynt.ei ysgymuno yn 

Digitized by LjOOQ lC 



131 

tglwys Rhufain, am haerulr peth, yr hyo sydd jo awr 
yn hyspys i bawb. Och fi, pa fodd y camgymmerodd 
y Pab, ac eglwys Rhufain felly ! Yr yáys yn awr yn 
trafaelu o ddeutu'r ddaear, yr hon sydd o ddeutu 24 
mil o filldiroedd, 24 miliwn o basis, ac 48 miliwn o 
gamau. Byd neu gorph mawr, ac etto ond bychan at 
gyrph neu fydoedd eraill y sydd. Y mae bod pwyt 
)K>b peth tua chanol y ddaear, fe! y clywch, yn ei chadw 
y'nghyd; ac etto nid yw canol y ddaear ddim, fel y 
dywed Job 26. 7* Y mae efe yn crogi y ddaeaf ar 
ddiddim. Pa fath beth rhyfeddol gan hyny, ac etto 
pa fath beth angenrheidiol, yw'r pwys a'r sugn sydd 
yn y ddaear? Nid oes neb yn deall ei achos naturio), 
ond ei fod yn ddeddf a osodwyd gan í)duw yn mhob 
defnydd yn y dechreuad ; neu yn hytrach, ei fod ef yo 
beth a ẃnéir gan Dduw, neu Yspryd dano ef yn was- 
tadol. Ni phwysai un peth ddim y'nghanol y ddaear, 
canys y mae'r sugn yn gymmaint yn mhob fTordd. Y 
mae pob peth â'i bwys yn fawr ar wyneb y ddaear, ond 
fel yr elir i fynu, y mae'r pwys ýn darfod. Y peth 
mwýaf ei ddefnydd ÿn wastad, yw'r peth mwyaf ei 
bwys, ac nid y peth mwyaf ei faint, os bydd yr un- 
bellder oddi wrth ganol y ddaear. Tunell ar wyneb y 
ddaear, os codir 4 irtil o filltiroedd, ni bydd ònd 
chwartèr ; os codir 8 mil, ni bydd ond y nawfed ran ; 
ac os codir 1 2 mil, ni bydd ond chwarter chwarter. 

8. Am Osgo neu Obligi^ity y Ddaear. 

Y mae'yn beth tra rhyfeddol, ac hefyd yn belh doeth 
lawn, ac ahgenrheidiol, fod y ddaéar yn wastadol yn 
cadw yr un osgo, sef ei dau begwn yr un ffordd, iteb 
fyned oll allan o'i lle, gan fod cynnifer o bethau ag a 
allai ei hanghymhwyso ; megis rhuad a therfysg y mor- 
oedd ac hefyd eu gwaith yn cilio mewn amser o un 
man i'r llall, ac felly yn peri i'r ddaear golji ei chyd- 
bwysiad: ac hefyd yr ydys yn tybied, fod cyfitndèb 
rhwng mynyddoedd tanllyd â'u gilydd ; trwy fodffryd» 
iau a heolydd tanllyd, yn rhedeg oddi wrth y naill at y 
llall, trwy ganol y ddaear, yr hyn sy'n fynych yn 
gwneuthur daear-grynfâiui, ac felly y ddaear yn íynych 



yGoogle 



yn cael ei gwaghau mewn manau, íic fellyyn colli ei 
chydbwysiad, yr bp ä aJUû beri iddi ^nghymmwysp. 

Y raae pethau eraill hefyd, a ailai beri iddi anghym- 
Biwyso, ond yn enwedigol ei throiom Pe byddai yn 
anghymmwyso o herwjdd un rhyw beth, ni byddai ditn 
pûd dinystr i'w ddysgwyl. Pe byddai i'r gwledydd 
oerion fyned tan yr haul, ac i'r gwledydd poethion 
fyiiedtany Gogledd a'r Deb^U, darfyddaiam ffrwytb . 
y ddaçar a'i tbrigolion. Y mae yn beth tra doeth íbd 
Ä»go gan y ddaear, sef nad yw éi pbegynau yr un 
ífordd a phegynau ei chylch o ddeutu yr jgajil, yr hyq. 
yw yrachos o Haf a Gauaf. Onid yw gallu, doeth- 
»eb, * daipni Duw yn ymddangos yn yx holl bethau 
hyu? 

9. Amfody Tirynuwch nar Dwfr. 

Y mae yn beth rhyfedd fod y tir yn uwch na'r dwfr, 
gan fod pridd yn drymach na dwfir, ac i fyn*d whh 
hyny yn isaf. Pa fodd na b'ai 'r moroedd yn chwalu 
ẅyneb y- ddaear yn dy wod, ac wedi hyuy y ty wod wrth 
ei bwys, yn myn'd yn isaf, a thrwy hyny, y moroedd 
yn dyfod i orchuddio y ddaear ? Hyna fyddaj, oni b'ai 
rbgluniaetb ŵwr yr Arglwydd. (Job 38. 11.) Hyd 
yoia yde.ui, ac nid ym mhellach; ac yma yr attelir 
yniphwydd dy dònau di. 

10. Am Ranmr Ddaear (Zon.es.) 

• Y maè'r ddaear o ran «i bwyneb, ac hefyd o ran 
goieuni agwres yr haul, yn caelei dosparthu yn bum' 
fhan ; sef un rhan boeth, tan yr haul ; dwy ran dym- 
herns; a dwy nan rewlyd, tau y Gogledd, a'r Dehau. 

Y rhai sydd ynJbyw tan linyn y cyhydedd, sydd a'r 
dydd a'r nos yncael eucyfrií bob amser, yr un hyd, o 
hauli haul. Y mae eu -cysgodau-un amser tua'r Gog- 
ledd, amser ar all tua'r Defhau, ac amser arall y maent 
heb yr'un. 'Nid oesneb yn byw tan y Gogledd a'* 
Dehaw, nac ýn gallki inyned yn agos attynt. Y mae 
yno haíierblWyddyn o ddýdd, a haner brwyddyn o bo«. 

• ■'. : ' * fi ■ ■ L 

Digitized by VjOOQ lC 



, - i t 

Y mae dat\ le rtjyfedd bynod, 
Ar wyneb y ddaear isod, 
, Lle oad oes mewn blwyddyn faith, 

Oud noswaitb a diwarnod. 

Y mae Mr. Kircher, yn dywedyd, fod y mér yn 
rhedeg fel ffrwd gref tua phegwn y Gogledd, yn gym- 
niaint a darfod i rai ag a aeth yn rhy bell, gael eu dwyn 
jmmaith, Ilongáu a llestrì, y dynion a'r cwbì, fel na 
welwyd mo honynt byth mwyacb. Ac eilwaitb, yn y 
gwrthwyneb, fod y mòr yn dyfod yn ein herbyn oddi 
wrth begwn y Deheu,a hyny gyda'r fath ffrwd a nertb, 
feí na's gellir na morio na rhwyfo yn ei erbyn. Gan 
nad pa tin ai bod hynyn bod ai peidio, y mae Hawer o 
bethau eraill yn tori ymaith bob gobaith o fynd byth 
at ddau begwn'byd, megis 'mynyddoedd mawr o ia, y 
ìhai sydd yno, wrth bob tebygoliaelh, er dechreuad ỳ 
byd; ac hefyd oerfel annioddefol, oddieilhr ychydig 
amser ganol yr Haf, a'r moroedd eilwaith yn rhewi yn 
ddisymwth, a'r cyffelyb bethau. 

11. Casgliad oddi wrth y pethau hyn yn 
nghylch y Ddaear. 

Onid yw gallu, doethineb, a daioni Duw yri ym- 
ddangos yn ngw neuthuriäd a threfniad y ddaear ? Pa 
gynnifer o bethau sydd yn cydgyfarfod ? 1,'Y raae'r 
ddaear yn lle cymmwys i ddyn ac anifail fyw. Ô, Y 
mae yn dwyn pob peth angenrheidiol at fywyd a 
chynhaliaeth. S, Y máe yn fawr a maitb, yn cynbwŷs 
lle i Jawer ihyw o greaduriaid. 4, Y mae yn cynnwys 
tir a dwfr, a moroedd er llawerrhyw o ddefnyddiau. 
ó, Y mae yn gron, am mai dyna'r Uun goreu iddi ar 
lawer cyfiif. 6, Y mae gwedi ei chymhwyso at yr 
haul, yn y modd gorau. 7, Y mae yn troi o ddeutu 
yn wastad, yn ol barn y dysgedigion yn awr, er mwyn 
gwneuthur dydd a nos, haf a gauaf. 8, Y mae yn 
cadw yn wastad yn ei lle, er mwyn daioni pob peth. 
Oni b'ai ei nerth yn troi o ddeutu'r haul, yn wastad, 
trwy drefniad Duw, býddai i'r baul ei sugno, a'i thynu 
atti yn ebrWydd. 9, Y mae'r tir er ei fod yn drymach, 
etto yn tefyll yn uwch na'r dwfr, ac folfy uid yw't 



yGoogle 



Î35 

dyfroedd yn cael gorchuddior ddaear^ 10, Y mae ? r 
ddaear yn cael ei chadw y'nghyd, trwy ei sugn, neu ~ 
fo,d pwys pob peth tu ag at ei chanol. 11, Y rhae 
rhagluniaeth Duw yn amddiffyn éi eglwys ar y ddaear, 
sef dyrnaid o ŵyn, y'nghanot *yd otìeiddiaid, yn beth 

' tra~rhyfedd. Nid yw y rhar aydd yn dwyn éuw Crist- 
nogion, oqd llai na 5 rhan o 9.5 yn y byd ; y mae Hawer 

'o'r rhai hyn yn elynion i'w gilycld. ' Nid rhyfedd bod 
y bleiddiaid yn lladd yr ŵyn, ond rhyfedd- iawn yvv 
fodyrŵynyn Uadd eu gilycfd. 12. Y mae'r pèthau 
hýn, y'nghyd â miloedd o bethau, yn dangos i ni fod 
Duw, a pha fath Dduw ydyw ef ; sef Duw gaüuog, 
doeth, a daiouus. 

Salm 145. 21. ' 

Fy enaid traethed fendith rwydd, 
Á mawl yr Arglwydd nefol : - . 
A phob cnawd rhoed i'w. enw, ySant, 
Ogoniant yn dragywyddol. 



PEjN. XVIII.— Am y Tân. 

WEITBÍAN yr wyf yn dyfod at y pedwerydd 
defnydd, sef y tân. E? mai pedwar defnydd 
cyntaf ydys yn gyffredin yn gyfrif, sef awyr a dwfr, 
daear a tíiân, etto gall Yod rhagor. 

1. .Am Angenrheidrwydd y Tân. 

Bydded i ni ystyried y ddaear hon heb dân, ac 'ni a 
welwn yn ebrwydd pa fath le anghysurus a fydcbi hi i 
fyw arnr. Beth a fyddai y gwahaniaeth rhyngom ni a 
dynion deillion, Pe byddeni ni y nos heb oleua thân? 
Pa fodd y triniem ni y ihan fwyaf o ffrwythau y ddaear, 
t fod yn ymborth i ni heb dân ? Pa fodd y mwynhaem 
ni yr anifeiliaid, ac y byddent yn ymborlh i ni? Pa 
fodd na rewem, ac na sythem gan oerfel y gauaf, oni 
b'ai ei fod yn cael ei gymmedroli gan wresogrwydd y 
. tàn ? Pa fodd y toddem ac y trinem ni bob raath o fwyn, 
«r amryw 4äefnyddiau angenrheidiol, pe byddem heb 
dftn? Nis gallem nj wneuthur y pethau byn, na mil- 

* [ 



eédd o bethtu aag$nrheìdio} iawn, heb yt elfien néu'r 
defnydd hwft, íef y tâ«. Y mae'r,tân a'r goleuni yr 
un peth, neu ynteu yn cyd-gerdded. 

2. Casgìiad oddi wrth y pethau hyn.. 

Yn awr bydded i ddyn didduw ystyried, yn mhä 
fath gyflwr y byddai ef à phawb eraill, yn y byd hwn heb 
dân ; sef heb oleuni mewn tywyllwch, heb wres mewd 
oerfel, heb fodd i drin bwyd, ae heb allu i weithio un 
math o fwyn i unrbyw wasanaeth ; ac ni all ef lai na 
chyfaddefgallu, doethiueb, adaioniDuw, yn darpara 
y fath elfen angenrheidiol. * 

ê 

3. Fod Natur y Tânyn beth dnhyspys. 

Er cÿmmaint ýr ymofynwyd am natur y tân, etto y 
mae efe yn beth anbyspys, fel y dywedodd Mr. JDe 
Stair, Nad oes diin yn ŵmlycach na 'r tân, ác etto dim 
yn anhawsach ei ddeall nag ef, Fe fýn rhai, nad yw 
tân ddim ond unrhyw ddefnydd^ wedi cael digon o 
gyffroad, nett wedi eiwneuthur yn ddigon mân : ond 
eraill a haerant gydâ mwy o reswm, fod tân fel awyr, 
neu ddwfr, yn ddefnydd ìlifiog neillduol. Y mae tân 
heb. wres na goleu, fel "dwfr heb wlybrwydd, yn mhob 
peth agos. Myn rhai nad yw'r awyr, ond casghad o 
bob malh o rotiynau mân : ond nid y w êu *yb cm yr 
awyrç fel am y tâu> ond afresymol. 

4. Casgliad oddi wrth y pethau hyn. 

Yn awr gan nad pa beth y w naur y. tân, ni all neh 
debygu ag a Po yn ei gof, fod y fath beth godidog ac 
angenrheidiol, wedi dyfod o ddamw ain ; îe, y fath 
belh na thâl y byd ddim ýn iawn hebddo. A phe b'ai 
o ddamwain, ni allem lai na bod yn wastad mewu 
dychryn, gan na wyddem pa bryd y gallai efe eilwaitb 
o'r un ddamwain fy'nd i'w golli. Nage, y mae yn 
amlwg yn dangos gallu, doethineb, a daioni Duw, yr 
hwn a'i gwnaeth ac a'i trcfnodd, a'n dyjed ninau i'» 
gljodfori a'i wasanaetbü ef.\ v . ■ 



yGoogle 



137 
6. Am yt Helaethrwydd o Dán syny byd. 

Gan nad oes greaçlur yn iawn a all fy w heb dân yn 
y byd, fel y dangoswyd o'r blaen, ystyi iwn a rhyfeddwiì 
yr, helaethrwydd sydd o houo yn 'mlíob lle, ac yn mhob 
petfi, ac hefyd yn ddigon hawdd i'w gael bob amser. 
í mae yn llawn yn mhob coed, yn mhob Uysiau, yn 
mhob pridd, ac yn mhob cerrig, îe, yn mhob anifeil- 
iaid; canys yr esgyrn a'r gwaed a Iosgant, ond eu sychu. 
Y ruae'r awyr hefyd yn llawn ryfeddol o dân, oddi 
x wrth yr haul a'r ser, a phethau eraill. Pwy debygai 
wrth edrych ar grug mawr o bowdwr gwn, heb gly wed 
ain dano erioed o'r blaen, y byddai'r fath dân gwylft 
ynddo i'w emiyn âg un wreichionen, ac mor anhawdd 
ei ddiffodd. 

6. Am Ragluniaeth syn rheoli, ac yn attal 
merthyr holí Dán hwn. 

Gan fod cymmaint o dân yn mhob He, ac yn mhob 
J>eth ar y ddaear, ac yn y dcíaear, ac yn yr awyr, oddi 
wrth haul a ser, aphethau eraill ; îe, digon nid yn 
unig i wasanaethu, ond hefyd i losgi'r byd a'r cwbl 
sydd ynddo, a hyny mewn bỳr amser ; onid yw rhag- 
luniaeth, gallu, doethineb, a daioni Duw i'w ryfeddu, 
a'iogoneddu, trwy ba rai y mae'r holl dân hwn yncael 
èi Iywodraethu, ei attal, a'i gadw megis yn farw yn 
mhob peth, er gwyllted a rîyrniced y w ei anian, ond 
fel yb'o yn rhaid ì'r byd wrtho ì Y rr/ae hyn yn am- 
Iycach etto, os ystyriwn y modd y mae'r tarth sydd yn 
codi o bydewau, a ffynhonau mewn amryw fanau, yn 
fynych o ddamwain yn cael éi ennyu â chanwyll, ac yn 
difa tai a dynion yn druenus ; fel hyti y byddai hi gyd 
â'r byd i gyd, oni b'airhagluniaeth yr Arglwydd. Pa 
gynnifer o fynyddoedd tanllyd sydd yn y byd í Ac a 
pha nerth y mae'r tân yn dyfod ailan o honynt? Y 
mae mynydd Etna weithiau, yn taflu cerrig o 300 
pwys, amryw filltiroedd, ac yn difa pob peth o fewn 
1^5 milltir. Y mae hwn, meddant, o'i godiad cyntaf, 
ya 300 milltir o gwmpas. Pa fath dân dychryullyd 
ìydd yn tori aHan yn yr awyr, yn fynych ? Gellir d weud . 
L 3 

Digitized byLjOOQlC 



Î38 

eia bod m ya byw ya y tàa, aV tâa ynom jhä*u,Uc 
etto, trwy drugaredd, yn cael ein gwaredu. Y mae 
Duw yn gadaeì i'r tân dcrifa rbai weithiau, i chhmgos 
beth allai Tod, oni b'ai ei ragluniaetb ef, er rbybudd i 
eraiU. N id ydy w y n rhyfedd os ystyriwn yr boli betbaa 
hyn, y eaiff y byd ei losgi yn y diwedd, fel y tystia'r 
Ysgrythyr, 2 Pedr 3. 7, 10, 12. Ond y mae yn 
rhyteild yn hytrach, ei fod ef cyd yn cael ei gadw beb 
ei losgi. Onid ywyn rhyfedd fod tân yn llawn mewti 
olew, pŷg, brwmstan, a phylor, a'r cyfry w bethau, ac 
etto yn gorwedd yrrfarw? Pa hatn na byddai.iddo ef, 
o hono ei hunan, dorí alían o honynt f Rhwbio un pren 
wrth un arall, nëu guro eerrig yn eu gilydd, a wnai dân 
ddyfod allan o honynt. Onid yw yn rhyfedd fod cym* 
inaint o dân yn dyfod oddi wrth yr haul, îe, cymmaint 
ag a lysg unrhýw beth, pan y cesgîir ond ychydig ohono 
y'nghyd mewn Llosg-wydr, ac etto y byd heb ei losgî? 
Onid yw yn rhyfedd fod goleuni a thân yr haul, yn 
wastad yn ymdaenu, ac felly yn gwanhau fel yr elont 
oddi wrthi ? Ac hefyd fod y ddaear wedi ei chyfleu ya 
gymmwys yn y man lle caffo hi ei gwresogi, ac nid ei 
llosgi. Y neb ni welo Ddiíw yn y pethau hyn, ni wel 
ef ddim; a'r hwn ni chydnabyddo ei ragluniaetb, ni 
. haeddai gadwedigaetb. 

7. Nad yw holl Ddyfroedd y byd yn ddigon i 
ddiffodd y Tân hwn. 

Dywed rhy w un, pad yw mor rbyfetM fod y byd 
heb.ei losgi, gan fod ynddo ddigon o ddwfr i attal ae 
i ddiffodd ei dân ef. Gwybydded y cyfryw un, nad yw 
holl ddwfr y byd yn ddigon i ddiffodd ej dâu ef ; a« 
heblaw byny, y mae'r tàn mewn amryw bethau yncael 
ei ennyn gan ddwfr. Bwriwch ddwfr ar gaìcb poeth, 
a chwi a gewch weled beth a wna. Bwnwch ddwfr 
oer am ben oilruürioí, a hwy a bŵethant y bottel lle y 
byddont, fel nas galloch ymaflyd ynddi. Ac fel hya 
y gwna Sal Armoniachj ac amryŵ bethau eraiiii 
Gwnewch does o frwmstan, ahaiarn yn flawd dur-li^ 
a diferwch ddwfr oer arno, acya mhea oriaueẁa 



yGoogle 



13» 

<toyma> aco'rdiwedd aennyn. Dwfr yn dyfod trwý 
y feth wythìenau a hyn, ac yn ymgymmysgu, yw 'r 
fiynhonau poethion fel y mae yn debygol. , Yn ddi* 
weddaf, y mae etto amryw bethau ag a íosgant mewn 
<dwfr a than ddwfr. Y mae tàn weithiau yn tori allan 
y'ngwaelod y moroedd, a tbrwy'r moroedd iY awyr, 
îel y mae genym esampl ddiweddar ryfcdd, am ynys 
fechan, danllyd, a gododd i fynu o waelod y môr ýn y 
flwyddyn 1707> gerllaw ynys Sanctorini. 

8. ^íwry,Phosphorûs. 

Math o dân rhyfedd iawn yw bwn, a ddyfeisiwyd 
y n ddiwecjdar, ac yn cael ei dynu a'i wneuthur o leisw a 
f o wedi 8efyll yn hir yn yr awyr. Nid y w ef ond megis 
tàa yr awyr, wedi ei gasgiu y'nghyd, ac megis yn 
perthyn i'r mellt. Y mae e£e megis yn dân sylweddol, 
ac etto yn oer, hyd oni chaffo ei ennyn. Gellir ei gadw 
mewn dwfr. Fe Iysg niewn awŷr, ac heb awyr, a« 
mewn dwfr wrth y gWres lleiaf. Rhwbiwcb ef ar 
bapur, a thwymwch ef, ac fe lysg megis yn fflauu 
Os gwnewch bensil o hono, ac ysgrifeau â hi, bydd 
y Uythyrenau raegis yn dàn yn y ty wyllwcb. Irwch 
beth o hono ar gefn eich llaw, a bydd megis yn fflam, 
acetto heb fodyn llosgi; ond os twymwch ef yn boeth, 
fe Iysg yn enbyd ac yn anniffoddadwy. Y mae ef yn 
profifod y goleuni neu'r tân yu gorph, ac yn sylwedd 
neillduol, ac y gall ef lynu a gludo wrth bethau eraill. 
Y mae gwaith Antimony yn myned yn fwy pwysig, 
wrth ei ddal yu yr haul mewn Hosgwýdr, yn profi yr 
un peth befyd. 

9. Casgliad oddi wrth y pethau hyn. 

Yn awr ystyriẁn yr holl befhau byn ; sef ystyriwn 
natur y tân, a rhinweddau'r tàn, a chreufondeb y tàn, 
agwasanaethy tân, ac angenrheidrwydd y tân, ac etto 
yr helaethrwydd sydd o hono trwy'r hoU fyd, ac hefyd 
y modd y mae yn cael ei gadw o fewn terfynau, ac ni 
ftUwalai na chydoabod, a gogoneddu gallu, doethiiìeb, 
a^daioni Duw. (Pa. 104. 31, 33, 34» ».) Gogon* 

Digitized by VjOOQlC 



140 

iant ýr Afglwydd fydd yn dragywydd : yr Arglwydd t 
lawenycha yn ei weithredoedd. Canaf i'r Arglwydd 
tra fyddwyf fy w : Canafi'm Duw tra fyddwyf.. Bydd 
melus fy rayfyryod am dano : mi a lawenychaf yn yr 
Arglwydd. Darfyddcd pechaduriaid o'r tir, na fydded 
yr annuwiolion mwy. Fyenaid, benditbia di yr Arg- 
lwydd. Molwcb yr Arglwydd. 



PEN. XIX. 

Am Fandra gronynau pob Defnydd, ynghyd 
ág amryw Ddeddfau naturioL 

YMae pob eyrph naturiol wedi eu gwneuthur i 
fynu o rifedi annrbaethadwy o ronynau mân, y 
ihai sydd yn dyfod y'nghyd, trwy fath o ddeddfáu 
naturiol, agsydd wedi eu gosod gan y Creawdwridd* 
ynt ; yr hyn sydd yn dangos ei i agluniaeth ef, gan eu 
bod yn gwbl anhyspys o'r hyn y maent yn ei wneuthur» 

1. Am Fandra Gronynaur Dwfr. 

Rhyfeddol mor fânycymmer y dwfr ei ranu ! Mewn 
diferyn o ddwfr, na byddo ond y pum' canfed i an o 
fodfedd, nid oes dim ltai na $6miliwn o ronynau dwfr. 
Gall 13 mîl o ronynau dwfr sefyll ar flaen y nodwydd 
wnì'o. Modfedd o ddwfr, trwy ei dwymo, a'i godi i 
fynu yn anwedd, neu yn darth, a all gael ei ranu yrt 13 
mîl o filiynau o ronynau. Y mae grouynau tarth yn 
fân iawn, fel yr â Ilawer o honynt i wnethur diferyn o 
hono. Ý mae Mr. Leuwenhoeh yn dywedyd, iddo 
ganfod mewn dwfr pur, had anifeiliaid, a phethau 
eraill, dri math o greaduriaid byw ; abod 1000 miliwn 
o'r rhai lleiaf; yu gwneuthur cymmaint a tbywodyn, ac 
etto yn weledig trwy Ficroscope. Yn awr fe ellir 
dangos a phrofi, yr â biliwn neu ddau o'r rbai byn, i 
wneuthur diferyn o ddwfr, na byddo ond y pum' canfed 
ran o fodfedd. Ac etto gan fod y rhai hyn yn greadur- 
iaid byw, pa beth a ddywedwn am fandra'r gronynau 

Digitized byLjOOQLC 



141 

tfèà yn gwueutinir eu haelodau, a*u pibeUaa, a boH 
ranau eu cyrpb> ac hefyd y gwaed neu'r sudd ag sydd 
ynddynt ì 

2 . Casgliad oddì wrth y pethau hyn. 

Gwdwn, ystyriwn, a rbyfeddwn y modd y raae yr 
«Arglwyddyn gweled bod yn dda, i fanhan pethau yn 
gyntaf, cyn gwneuthur cyrph mwy o honynt. O, y 
modd rhyfeddol y mae'r diferyn dwfr yn cael ei ranu afî 
fànhau, wrth ei godi i fynu i r awyr ! Heb ei fanhau, 
byddai heb godi i'r àwyr ; heb godrr*r awyr, heb wlaw; 
heb wlaw, heb fywyd y byd. Onid yw Duw i'w weied 
yma, i\v ryfeddu, a'i wasanaethu ? 

Pa mor fân yw gronynau yr awyr, gaji eu bod yn 
anweledig trwy'r spienddrych gorau ! Ac ettopa mor 
fân aufeidrol yw gronynau'r tâu,'gan yr â éf trwy 'r 
gwydr^ a phob cyrph eraill, trwy ba rai nid â nag awyr 
na dwfr 1 Ac etto yn mhellach, pa mor fanach na'r 
cwbl yw gronynau'r goleuni ! Fe ellir dangos, fod 
mwy na 40 septiliwn o ronynau goìeuni, yn dyfod bob 
moment, o'r 14 rau o un grain o wêr, mewn canwyìr 
öyn y pwys yn Uosgi: fe lysg hon i gyd mewh 5 awr, 
ac felly'r 14 ran o un grain bob moment. Ac od oes 
swm o 44 ffigren o ronynau goleuni, yn dyfod allan 
bob moment, pa beth a ddaw allan raewn 5 awr? 
Swm y tywod a wna grug cymmaint a'r ddaear, sy'n 
32 ffigren, a'r cyntaf yn 3 : eilhr swm gronynau'r go- 
leuni, sydd yn dyfod allan o'r fath ganwyll bob moment, 
sydd yn 44 ffigren, a*r cyntaf yn 4 ; gan hyny nrd y w 
swin y tywod yma iV goìeuni, ond fel un i 10 biliwn* 

4. Am Fandta úronyncm Copr, Pres, ar 
cyfryw bethau celyd. 

Y mae Mr. Boyl yn dangos, y rhydd ychydig gopr, 
îe, ungrain wedi ei doddi, neu ei ddattod uiewn Spirit 
Sal Armomach, liw gwyrddlas i 28 mîl cymmaint a 
hỳny oddwfr. Yn awr o» ystyriwn, fod un gronyn o 

Digitized by VjOOQ lC 



gopr yn mhob grouyn gweledig o ddwfir, bydd y grain 
copr wedi ei ranu yn 100 miliwn o ronynau. Y mae 
Mr. Leuwenhoekyndywedyd, yr âi 1000 bihwn o'r 
mftn fywiolion lleiaf ar a allai ef eu dirnad tr%vy Ficroè 
cope, mewn modfedd ysgwar. Yn awr os bydd gron- 
ynau un rhyw gorph mor fân, fei na byddont yn weîedig 
trwy Ficroîcope, y mae yn sicr y bydd mwyna 1000 
biliwn o bonynt yn mhob modfedd, o'r Heiaf o hono. 
A hyn a ellir ei ddy wedyd am bob math o gyrph, a 
phob math o ddefujddiau. le, nid yw hyn ddiin< yn 
ormod, canys y mae gan yr holl fân fy wiolion aelodau, 
a gwyttiienau, a phethau eraill yn perthyn at fywyd. 
Ac hefydyn mhob cyrph ymae llawer o dân/yr hwn 
sydd a'i ronynau yn fân anfeidrol. Nid y w llawer o 

gyrph jn waaauactbgnr, n«o fe'o id«iynt gael ©ti gnraMl- 

thur yn ronynau mân. Ni wnai'r dwfr fawr o wasan- 
aeth yn y byd, pe byddai yn wastad yn ia. A pha 
wasanaeth a wnai'r tân pe na b'ai'r coiph v Ile byddai 
yn cael éi ddattod, ac ynteu ei dynu ailan : Pa beth a 
wnai'r powdr gwn, tra fo'r tân yn gorweddyn farw 
ynddö ? Ond pan y cafFo ei dynu allan a*î falu, pa mor 
fân fydd ei ronynau, ac etto pa mor nerthol i gyda 
fyddant? 

5. Pod pob mân ronynau, yn cadw eu Rhin- 
weddau, au Priadoliaethaupennodol. 

Glass Antmony wrth ei osod i sefyll mewn gwîn, a 
wna wrthwyneb neu Vomit, i lawer iawn o ddynion, 
heb neb yn gallu dirnad, ei fod ef ddim yn llai ei bwys. 
Un owns o hono sydd yn ddigon i ddiuas fawr o ddyu- 
ion; yr hyn sydd yn dangos, nid yn unig fandra ei 
ronynau, eithr hefyd eu bod yn cadw eu rhinweddau, 
a'u priodoliaethau pennodol. Aur, arian, mercury, a 
phethau eraill hefyd, o'u dattod mewn math o ddyfr- 
oedd, a'u casglu eilwaith y'nghyd, trwy beri iddynt 
Waelodi, a fyddant byth yn cadw eu naturiaethau 
priodol. Pa beth addywedwn am ronynau'r Magnet 
y rhai sydd yn myned trwy'r gwydr, a pjiob peth aralf 
i gynhyrfu'r haiarn ? Y mae hyn yn dangos, nid yn 
unig mandra eu gronynau, eithr hefyd eu rhinweddau, 

Digitized byLjOOQlC 



i'u priodotiaethau jtertnodol. ' Pa beth a ddywedwi 
am íandra gronynau pob aroglau, pèr a drewllyd ; a 
gwynt a sawr ol auifeiliaid, a phethau eraill ? 

6. Casgliad oddi wrth y pethau hyn. 

Yn awr ystyriwn, fel y mae'r byd i gyd wedi ei 
wneuthur i fynu o fàn ronynáu; ac ystyriwu eilwaitb, 
pa rifedi armrhaethadwy sydTri o honynt mewn awyi» 
daear, a dyfroedd, a hoil dân y byd ; ac hefyd y modd 
y maent i gyd yn dilyn eu deddfau naturiol, ac yn cadw 
eu rhinweddau a'u priodoliaethau pennodol. Y^tyr- 
ìwn hyn i gyd, acnis gallwn lai na rhyfeddu perffeith- 
rwydd Duw, yr hwn a'u gwnaeth, a'r hwn a ŵyr am 

• bob un o honynt, a'r hwn sydd hefyd yn eu trefnu. 
Nid rhyfedd gan byny oedd i lesu Grist ddywedyd, 
(Mat. 10. 30.) Fod holl wallt ein penau wedi eu 
cyfrif. Yn awr bwriwn fod holl ddynion y byd yn 
13385 miliwn, yr hvn y w tyb Mr. Leuwenhoek, a bod 
gwallt pob un yn ddeg cymmaint, sef 200000 miliwn, 
yr hyn sydd lawer yn ofmod, etto ni bydd gwallt dyn- 
iony byd wrth hyn, ond 40000 triliwn, yr hyn nid yw 
ood ychydig at*rifedi gronynau'r goleuni, sy'n dyfod 
bob moment oddi wrth ganwyll yn llosgi ; ì'e, nid yw 
ond 23 ffigren at 44. Yn awr beth yw hyn i gyd at 
rifedi gronyuau'r byd, y mae yr Arglwydd yn gwybod 

.am dartynt, yn gofalu ac yn edrych atynt, yn eu tiefnu 
ac yn eu llywodraethu, bobuno honynt? Ystyriwn 
etto pa fath fyd o fywiolion sydd i'w weled trwy j 
spien-ddrychau, ag sydd yn anweledig hebddynt. Ŷ 
mae'r gwyddonyn ag sydd mewn caws yn greadur byw 
perffaith ; y mae ganddo aelodau i ymgynhyrfu, a blew 
i'w guddio, ac wyau i'wdodwy, arhai bachi'w mhagu. 
Y mae llysy wod i'w gweled mewn gwinegr, y rhai nid 
ydynt yn dodwy ; ond yn bwrw eu rhai bach yn fyw, 
y rhai sydd yn ddigon amlwg trwy'r spien-ddrychau. 
Ac fel hyn y mae miloedd o greaduriaid eraill. Yn 
awr pa fath ragluniaeth ryfeddol yw- hono, sydd yn 
gofalu am yr hoíl greaduriaid hyn ? A dybiwn ni nad 
yw Duw yn gofalu am ddynion, pan y mae yh gofalu 
am yr holl greaduriaid hyn ì Oni allwn ui ddywedyd 



yGoogle 



144 

gydaV Smlmyéd, (Pa. 147. 5.) Mawryw mHatg. 
Ìw$«lçU a uiawr ei nertb : aneirif yw ei ddeatl ? (P*. 
139. 6.) Dyma wybodaethry ryfadd i mi : uohel yw* 
ni fedraf oddi wrthi. Medd jr Apostol, (Heb. 4. 13.) 
Ac nid oes greadur anamlwg yn ei òlwg ef : eithr pob 
peth eydd yn noeth ac yn agored i'w Jygaid ef, am jr 
hwn yr yóym yn joní. Weithian gae byny ystyriwa 
ffa£hiniaeth, rhyfeddwn Tagluniaeth, ctadforwn rag» 
Iwwaeth, gwaeanaetbwn, a fayderwn ar ragjuniaeà 
Duw. . 

7.. Am Ededdfau a Galluoedd Gfadàai 
(Cohesion.) 

.Yn awr ;as ystyriwn yr fcoH fyd yma, fel y -mae 
graddo ei hun, yn £yd o faẁ o ronynau annirnadwy, 
«i, a gawn weied na buasai greadur . byth ynddo, oni 
troâsai bod gronyuau o amry w fath yn* gludio wrth en 
çilydd, trwy feth e ddeddfau natnriol, wedi eu gosod 
-ganDduw iddynt. Ystyriwn faefyd pamar nerifaol, 
wc mor gryf mewn Uawer o bethau yw*r gUtdiad jma^ 
megis «newn faaiars, cenrig,. a'r cyfielyb bethau ; aftha 
nè.tth y maent ynjofyuyn Jynych i'w nheillduo. Xsi- 
•tyriwnetto amrywiaeth gludiad, eithr y» wastadyny 
trodd gorau. Nid ywV tafod mór -galed a'r dannedd, 
na'r daitnedd^mor djner a'r tafod. Hidyw'j ŷd /el jnr 
faaiam, na'r baiam fe4 yr ŷd, fel y mae yn dda nad yẃ. 
Er bod rbai cyrph, o berwydd eu gludiad,.yn llawer 
tewaeh eudefnydd na'ugilydd, etto yr ydys yn tyhied 
nad oes un eorph yn y byd, nad y w ei wagter yn aa- 
feidrol mwy <na'i ddefnydd ; gan ;fod y goleuni J» 
myoed tnwy rai cyrph fel trwy yr awyr ; ac hefÿd 
grony yau'r, Maguet. Nid yw dçfnydd gwydr i'w wag- 
ter, fel y tybir, ©nd fél un tywodyni: gorph y ddaear; 
ac nidyw aurond 8 tewach ei ddefnydd tia gwydr. 
fe allai, medd Mr. Keil, y gallai defnydd yr holl rfyd 
gael -eigynn wys mç wmtroedfedd o Je. Rhy fcdd ! rby- 
fedd ! rhyfedd I Ynawr onid yw galiu, dpejthineh, a 
daioni D.uw yn jmttdangos ^yma ì Ae ooi all yr hjwp A 
haero fod y pethau byn o ddamwain r haej u.fod ei wlflT 



yGoogle 



14* 

pren ÿn galed, al trely plyf yn esmwyth o ddamwau* 

hefyd? ' 

8. Am Ddeddfau a Gatluoedd Neillduad 

(Separation.) 

Pe na byddai yn y byd ond gludiad, byddaiY byd 
yn druenus ; eithr yn awr y mae ynddo ddeddfau a 
galluoedd eraill, yn perthyn at neillduad, trwy ba rai y 
mae pethau eilwaith yn cael eu neillduo, a lryuy 1 er 
daioni a gwasanaeth y byd. A rhyfedd iawn yw hyn, ? 
gan fod y mân rönynau mewn tân ac awyr, daear a 
dyfroedd, mor fynych yn curo ac yn glynu wrth eu 
gilydd, ac mor fynych eilwaith yn cael eu nheillduo, 
eubod heb fethu, heb býlu, heb dreulio, ac hefyd heb 
gollî eu rhinweddau, a hyny dros gynnifer o tìynydd- 
oedd ac oesoedd. Onid yw llaw Duw eilwaith yn 
ymddangos yniaf 

9. Atn ddwy Ddeddf naturiol eraill, sef 
Gwthiad a Thyniad, (Percussion, fy At- 
traction.) 

Dyma ddwy o brif ddeddfau natur ; os ystyriwn fei 
y mae gronynau yr awyr, a'r tân, a'r goleuni, a'r dwfr, a* 
phethau eraill hefyd, mewn cyffroad gwastadol ; feí y 
maent yn curo ac yn gwthio eu gilydd, íiloedd a miloedd 
o weithiau bob moment; ni a'IIwn lai na chydnabod, y 
byddai'r byda chwbl o'i fewn, yn yr annrhefn aV an- 
nibendod mwyaf, oni b'ai fod yr holl ronynau hyn yn 
cael eu ty wys a'u trefnu, gan fath o ddeddfau naturiol, 
rhyfeddol, ac anghyfnewidiol. Y ìnae y rhan fwyaf 
o'rdeddfau hyn, o bosibl, ynanhyspys, eithr y mae'n 
amlwg fod y ddwy hyn yn cael Ile ÿíl eu mysg, sef 
gwthiad a thyniad. Y mae yn sicr wrth brotìad, fod 
rhai cyrph yn gwthio ac yn gwrthod eu gilydd, ac eraill 
yn sugno ac yn tynu eu gilydd. Y mae pwys pob 
peth tuachanoly ddaear, yn dra amlwg, yn d^a rheid. 
iol, ac yn drà rhyfeddol. Y mae'r sugn hwn befyd 
i'w ddirnad yn mysg y cyrpli nefol, er pellod ydynt 
oddi wrth «u gilvdd. Y maebwlet canon, er cvflymed 

M 

Digitized by VjOOQLC 



Í4Û 

ym,ya diìyn y ddeddf hon yn dra chywir, gán dynu yn, 
wastad tua'r ddaear, dros bob modfedd a redo hi. fö 
v, mae'r goleupi, yr hwn sydd yn gyflymach na dirç 
yn y byd, eto yu cadw swc yn dilyn y deddfau hyn yn 
dra rhyfeddol, sef y sugn a'r gwthiad naturiol sydd yn 
mhob defnydrt Rhatf gwahíiuiaejhii, rfewng y tynisd 
neiljduol, sydd mewo..rhyw beíha.tt, tan ryw amgylch- 
ìadau, a r typiad. ueu'r «|gp cyffredin qffd. yn mhpb 
defnydd. 

10. Fody çyffroad, cyntaf,, ac hefyd eì har- 
fm, yp>Mmgo# ac ynprafifpdVuui. 

Ystyriwn yu 1, Y gaJl corph fod yn Jlonydd, neu 

mewn çyffroad, ac etto byth fod yr un corpb. 2 Y 

maeyncanlyn nadyw cyflroad yn hanfodol i gorph. 

3, Pa fwyàf fyddo'r corph, neu pa fwyaf o ddefhydd 

fyddo y nghyd, mwyaf diog a fydd i gyftìoad, neu i 

gymmeryd ei at(aí. 4, Oddi wrth y cwbl y maeyn 

"'Ti ? J& yw'r cyffroad cyntaf oddi wrth g 0rp h, 

enhr bod Hanfod Ysprydol, yrhwnsyddyn rhoddi ac 

yn cynnal cyftroad i bob peth. Corph yn llônydd, ni 

chyffroa byth pni chyffro,r ef. Corph mewn cyffroad, 

iiísaifbythomattelir. Y corph Ueiaf mewn cyflroad, á 

rydd gyfiroad i r corph neuV cyrph mwyaf. Y njae 

Duw yn alluog, gan ei fod ef yn rhpi cyffroad i gyn- 

infer o gyrph mawnon yn y byd. Y mae Duw «n 

ddoeth, gan ei.fod ef yn trpfnu çyffroad cynnifer o 

gyiph mawr a man, i gynnifer p ddibeoion. Ac y 

niaeDuwyn ddaionus, gan fod y cwU yn gwasanaetbu 

er cymmaint o ddaioni i'w greaduriaid. Onid yw 

perftejthrwydd Duw mor amlwg yn ei weilhredoedd 

ag yw cywreinrwydd gŵr, mewn Uyfr dysgedig cel- 

fyddol, na byddo yuddp ddin» opd papui ac ink i'w 

gweled ? 

M. Am hethau JLlifiog (Fluids.) 

.«YrT ^ ^ ^ laWCr0 bethaU ,IÌfi0 «î me g Ì8 dwfr > 

awyr, lân agoleuni; ac y mae gan y rhai hyn eu 
hamryw ddeddfau natunoJ, yn ol pa rai y maent yn 

Digitized by VjOOQ LC 



147 

gweithioyn ẅastádol,yn dra rhyfeddoL Y maépethau 
'fíifiög yh gẁasgu yn mhob ftòrdd yr un modd. Y peth 
a fo yn ysgâfnach na chyrrtmámt ag ef o ddefnydd Hif- 
iog, a 'nefia ynddo ; eithr y peth afyddc* yn drymach, 
à sodda. Rhoddwch ddwfr mewrc llestr gwydr, yna 
Ÿhoddwch arian byw, ac fe âV arian byw yh isáf yn 
ebrwydd ; yna riiodd wch haiaro, ac ynteu a sodda yn y 
xiwfr, ekhr,a nôfia ar wyneb ýr arian byw f ynä rhodd- 
wch ŵlew, ac fe nofia hwn ar wyneb y dwfr. Oni 
•b'ai fod yr a*wyr yn ddefaydd ílifiög, ac y» gwasu, äc 
yn rhedeg yn mhob ffordd fel y dwfr, nis gaflai ddyn, 
tea chneadur araU, fywrrreẃn un tŷ na thwll, ga« ria 
chVri yr awyr ddyfod yti uaion i láwr, a phe galíent fyw, 
fcto nisgaHeat glýẁed nac arogli. Dyma ddeddf ry- 
feddöl sy'n \perthyn iV dwfr, fely mae ýn ëdefnydd 
Itifîdg. Pe rhoddid pibell hfir i fynu yn syth mewn 
Uesrr Ifcydan canedig o ddwfr, pan y îlenwid y bibetl, 
feŷddsiVgwàsg yn gymmaiutar bob modfedd oV llestr, 
a phe byddai yn gÿflawri o ddwfr i fynu i nchder y 
bibeU. Rbyfeddwn, a cModforwn aHu, doethineb, a 
daidni Duw. 

12. Am betham Surion a Chroyw (Acid and 
Alcalies.) 

Y maededdfati naturiol rhyreddol yaperthyn i Aciäs 
ac Alcalies* Y rhai hyn wrth eu cymmysgu y'nghyd, a 
weithiant ac a ferwant yn dra ffyraig dros ychydig, ac 
yna a lynant wrth eu gilydd ; eithr gellir eu gwahanu 
eil waith meẅn modd rhyfeddol. fiaiapn wcdi ei wneud 
yn flawd dur-lif, ac Aquafartís r a ymgytíhyrrant yn 
-riiyfeddol, gyda mawr wrês, ac wecü hyny a ânt yn úti 
dwfr. Spirit Sai ArrmnêMch a Sal Tartär mewiv 
dwfiy trwy eu cymmysgu â Sait p*trc r neu Vitriol, a 
wnaat yT iẅiinodd. Y mae an Aeid y* gryfach naV 
üall-^ •cfoHyyí'un modd,iva Alcalijú grÿfach naV 
lalL Y mae un JÍcid megis yn ymatìyd âg A/oali, ac 
yi mywed naegrs yn un dwfr ;.eithr pan y delò \m Acid 
-orjŵch i mewt», y mae'r cyntaf megis yn eolli ei afael, 
ac yo §yrtWo iV gwaelod^ Rhoddwch arran mewn 
M 2 

Digitized by VjOOQ lC 



148 

Aquafortiêt, ac fe à yn ddwfr; rhoddwch gopr ar ei ol, 
ac fe â yr arian yn waddod i'r gwaelod; rhoddwch 
hatarn i mewn, ac fe â'r copr i'r gwaelod ; rhoddwch 
Lapis Calaminarisi mewn, ac fe â'r haiam yn waddod; 
rhoddwch Sal Tartar i mewn, ac fe â hwn yn un â'r 
dwfr, a'r garreg yn waddod i'r gwaelod. Toddwch 
aur ac arian y'ngbyd, a phan oerant, ànt yn un fettel, 
neu delpyn caled ; ond bẁriwch ef i Aquafortis, ao yn 
ebrwydd fe â yr arian yn un â'r dwfr, a'r aur fel mân 
l»vch neu waddod i'r gwaelod : ac fel hyn y gwna am- 
ryw bethau eraill. Y raae Acid$ ac Alcalies, megisyn 
llawn yn y byd; a gormod o unneu y llall yriy corph 
yw yr achos o lawer o glefydau. Ymae'r Uaeth, a 
hallti wydd y gwaed,y'nghyd âllawer iawn o eri'r corph 
yn Acid. Èilwaith, y mae Acid mewn Sulpher, Copr- 
as, Alem, Saltpetre, a halen cyfîredin; Ymae heíyd 
lawer o Acid mewn llysiau, yn enwedigol mewn 
ffrwy tliydd a diodydc] surion. Y mae yr Aicálies hefyd 
i'w cael yn mhob rhan o fywiolion; yn enwedigolyn 
llygaid y crangcod, plisg wyau, cregin westrys, ac eraill 
wedi eu llosgi ; corn carw ac esgyrn. Fellý hefyd 
coral o bob math, aur, arian, copr, haiarn, plwm, ar- 
ian byw, autimony, chalh, a phethau eraill. Y mae 
gan yr. holl Acids ac Alcalies eu deddfau naturiol, ac 
y maent yn, ìhyfeddol yn eu dilyn, yr hyn sydd yn 
dangos gallu, ddethineb, a daioni Duw y Creawdwr 
mawr. 

3. Casgliad oddi wrthy cwbl. 

Yu awr ystyriwn pa fath fyd sydd o'n blaen ni. Pa 
gynnifer rhyw o bethau sydd ynddo. O ba gynnifer 
rhy w o ronynau mân y mae pob corph wedi ei wneu- 
thur. Pa fath fôr o bethau cym my sg yw yr awyr. 
Pa fath ddeddfau naturiol, rhyfeddol, y mae'r holl fân 
ronynâu yn eu dilyn. Er bod yr awyryn llawn o bob 
math o fân ronynau, etto nid oes yn glynu wrth un 
corph ond ei ronynau priodol. Y mae'r gronynau 
pêr yn glynu wrth yr afal pêr, a'r gronynau drewllyd 
yn .glynu wrth y llysiau drewllyd, a'r gronynau gwen- 
M > m g y n gtynu wrth y peth^w«nwynig: ac felly pob 



yGoogle 



I4d 

peth arall ag a fyddo yn tyfu. Pa fath ddeddfau natur-* 
iol, à rjieolaa rhyfeddol sydd wedi eu gosod i'r holl 
greaduríaid. Pa mor rhyfedd y w gwaith y greadigaeth ! 
Pa ham y tybia rhai fod yr adgyfodiad oddi wrth y 
méirw, megis yn anmhosibl ? A ydyw adgyfodi cyrph 
yn anhawsach na chreu cyrph ? Neu wneuthur cyrph 
yn feunyddiol, o holl ronynaü^r byd ? Oni sugna'r 
Magnet y dur atti, pe b'ai yn y llwch yn mysg mil o, 
bethau? Onid yw ei rhinwedd yn rhedeg trwy bob 
peth, fel nad oes dim a all ei attal ? Onid yw yn troi 
yn dra rhyfeddol at seren y Gogledd, er pelle"d ydynt 
oddi wrth eu gilydd ? Onid oes sugn rhyfeddol yn y 
ddaear, a'r cyrph nefol ; ac yn cyrhaedd i bellder an- 
fesurol? Onid yw yn hawdd i Dduw ddyfod a chyrph 
y'nghyd trwy rai o'r ffyrdd hyn, heblaw miloedd o 
ífyrdd eraill anhyspys i ni ? Tybia rhai mai Stamen 
cyntaf pob rhyw ddyn, fydd ei hunan-gorph ef> neu'r 
unrhy w gorph, a hwn wed'yn yn cael ei wisgo â chnawd 
o'r newydd ; neu ynteu mai'r Stamen ei hun fydd y 
corph yn yr adgyfodiad. Ystyriwn yn iaẁn yr holl 
bethau hyn, y'nghyd â'r hynŵ ddy wedwyd am y ddaear 
a'i thrigolion, ac nis gallwn lai na chydnabod gallu, 
doethineb, a daioni Duw. Nis gallwn lai na chydna- 
bod ei hanfod a'i berffeithrwydd ; ac yna o«i chauwn 
ein llygaid yn erbyn y goleuni, ac ymroi i ddibrisio 
Duw a phob Daioni, nis gallwn lai, o flaen pob peth, 
nag ofni, rhyfeddu, caru, clodfori, a gẃasauaethu Duw. 
Gochelwn fod o nifer y dynion sydd yn addunedu Hawer 
yn eu hadfyd, eithr yn anghofio'r cwbl yn eu hawdd- 
iyd ; yn ol esampl y diafol yn y chwedl : 

The devil waa sick y 
The devü a monh woiíld bt: 
The devil wa» well y 
The devilamonk washe, 

Y diawl yn glaf, 

Y diawl âi'n sant heb ble; 

Y diawl yn iach, 
Diawl sant nis byddai fe. 



M a 

Digitized by VjOOQ lC 



uo 

PEN. XX. . 

Catglimdau hmtheddol oddi wrth yr oiwg* 
hon ar y hyd. 

A R oJ rhoi golwg fel hyn a* y bêl ddwfr ddaearoi 
-**■ a'i tbrigolion, y mae yn gpfyn etto i mi wneuihttr 
ychydig gasgliadau buçheddoroddi wrtb y cwbl, 

1. Fod gweîthredoedd JOuwyn fawr, ac yn 

rhyfeddol a rhagoroL 

Y casgliad çyntaf, a fydd geiriau'r Salmydd, (Pa* 
111. $.) Mawryw gweitfil&doffdd yrArglwydd, Ana 
byiiy fii ddylai neb ddibriefeyr u$ lleiaf o honynt, cany» 
ymae ga)Iu, doetbineb*^ffdaròni Duw ynymddangos 
y\\ ttgwiieutburiad y cffadur distadlaf* Tebygai rbai # 
a dywedant hefyd, mai ofer yw myfyrio ar y cyfryw 
betbau; ondnid oferyw, eitbr buddiol, hyfryd a rbeid- 
ÌoU Medd y Saímydd, (P*. 77. 12.) Myfyriaf hefjd 
ar dy holí waith \ ac amdy weitbredoedd y chwedleuaf» 

2. Fodgweithredoedd Duw íw chwìlio allan, 
a bod y cyfryw Ymofynion yn ganmoladwy . 

Ein dyled yw chwilio allan weithredoedd D«w, 
■fcanys ni oaododd Duw y cyfiyw betfiau mawrion o'ä 
blaen ni, ac er ein daioni, i ni i'w dibrisio, otrd i f w 
hadnabod, ac i ryfeddu ei allu, ci ddoethineb, a'i dda*> 
ìoni ef ynddynt. Y mae ceisip adnabod gweithredoedd 
Duw gyda hoffder, yn ganmoladwyiawn; caays medd 
y Salmydd, Mawr yw gweitbredoedd yr Arglw^dd, 
wedi eu çeisio gan bawb a'u hoffant. Ac medd Elihu, 
(Job 36. 24, $5.) Cofia fawrhau ei waith ef, aryr hẁn 
yr edrych dyniòn. Pob dyn a'i gwel, a dyn a'i cea- 
fydd o bell. 

3. Fod gweithredoedd Jhtw yn amlwg i bawb* 

ac am hyny fod Angrhediniaeth yn 
afresymoL 

Y mae gweithredoedd Duw yn amlwg i bawb, gan 
byny, pamor afresymol yw yr angrhedadyn a'r didduw ? 



$51 

Pa mör ffol ywV dytt a dybìo fod y cwbl o ddamwain * 
digwyddiad ì Pa mor ddall yw y dyu na wel y peth a 
wel pawb o belJ ì O, fel y mae pJeserao pechadurus 
yn dallu dynion l Y mae y<dỳn didduw y« wrtbryfetwc 
yn erbyn ei reswm, yn gystal ag yn erbyn ei Dduw» 
Y dyn a dybio nad ocs yr un Duw, ni wn i pa ham y 
tebygai ef fod yr ira dyn. 

4, Y éhflai gweithredoedd Dmc ein cymmell 
rá i ofni a gogoneddu Duw. 

Gan fod gweithredoedd Duw yn fawr, a'i allu, a'i 
ddoethineb, a'i ddaioni of yn ymddangos ynddynt yn 
dra rhyfeddol, ni a ddylem gymmeryd ein cýmmell 
ganddynt, i'w ryfeddu, i'w oftfi, i'w garu, i'wglodfoí^ 
ac i'w wasanaethu, a'i ogoneddu el Meddy Salmy dd, 
(Ps. 2& 1.) Moéswch i'r Arglwyàfl 1 , chwi feibion y 
cedyrn ; moeswch i'r Arglwydd ogẃiant a nerth. 

t. Y dylai Gweithredoedd Duw eincymmell 
ni i Ddiolchgarwch. 

• Fel y dylai gallu a doethìneb anfeidrol Duw, sydd 
yn ymddangos yn ei holl waith, ein cymmell ni i ofn 
ae ufudd-dod; felly dylai ei ddaioni anfeidrol ef hefyd, 
ein cyramell ni i fawl a diolcbgarwch. Pa ddaioni 
rhyfeddol a dclangosodd Duw i*w greaduriaid, trwy 
roddi iddynt fod, a bywyd, a phob peth arall ? Eu 
ffurfio yn y modd prydferthaf, eu cyfleu yn y lle cynw 
fcwysaf, a'u çynnysgaeddu yn y modd anwylaf. Y 
mae mawl a diolchgarwch, yn ddyled rhesymol ar bob 
creadur i'w Greawdwr; aç am hyny y mae'r Salmydd 
yn galw ar yT holl greaduriaid i foli Duw, (Ps. 148.) 
Molwch yr Arglwydd. Molwch ef ei holl angylion: 
molwch ef ei holl luoedd. Haul a Ueuad, a holl ser 
goleuni. Y drêigiau, a'r holl ddyfnderau, tân, a chen- 
Uysg; eira, atharth, gwynt ystormas, yn gwneuthur 
ei air ef. YÍ mynyddoedd a'r bryniau oll ; y coed 
ffrwythlon a'r çedrwydd. Ỳ bwystfiíod, a phob anifail ; 
yr ymlysgiaidiac adar asgeliog. Brenhinoedd y ddaear, 

i'r holl boblc^dd^ tywysogion, a holl farnwyr y byd. 

Digitized by LjOOQ lC 



1*2 

Gwyr iẃaingc, a gwyryfon hefyd, henafgwyr, a llaogc- 
iau, molant enwyr Arglwydd, o herwydd ei enw ef yn 
unig sydd ddyrchafadwy ; ei ardderchawgrwydd ef 
sydd uwchlaw daear a nefoedd. 

6. Y dylem ni roi gwir Wasanaeth ac Addol- 
iad i Dduw, yn enẁedig ar ei Ddydd. 

Ein dyled ni yw ystyried daioni Duw tuag attoro, 
yna ymroi i'w ogoneddu ef drachefn, a hyny bob amser, 
yn enwedigol, ar ei ddydd. Y ìnae yr Àrglwydd wedi 
gosod un dydd o saith heibio, at ei wasauaeth ei hun, 
ac nid y w hyny ond bychan iawn, a thra rhesymol, ac 
hefyd er ein daioni ni yn benaf, gan hyny ymrown yn 
wastad i ogoneddu Duw ár y dydd hwn, trwy fyfyrio 
ar waith creadigaeth, prynedigaeth, rhagluniaeth, a 
Gogoniant tragywyddol; ac nid yn unig mÿfyrio ary 
pethau hyn, eithr hefyd addoli Duw, gan gyd-ymroi i 
weithio allan ein iechydwriaetb. Ai gormod yw un 
dydd o saith, i gìodfori Duw mor fawr, a Duw mor 
dda ; ac hefyd i enill hawddfyd gwych, a hyny dros 
fyth, i ni ein hunain ? Y mae Duw yn ddaionus i bawb, 
gan hyny bydded i bawb ddyfod y'nghyd i wasanaethu 
Duw ar ei ddydd. Trueni yw bod cynnifer o Ieoedd i 
wasanaethu Duw yn y wlad, a chyn lleied o rai yn dyfod 
i wasanaethu Duw ynddynt Nid oes fawr yn dyfod 
y'nghyd wrth yr hyn a ddylai ddyfod ; ac o'r rhai sydd 
yn dyfod, y raae yn enbyd fod y rhan fwyaf yn dyfod, 
nid i was^naethu Duw, ond i'w gwasanaethu eu hunain. 
Yr oedd 460 o Synagogau y« Jerusalem, yn amser 
ein Iachawdwr, medd Dr. Light-foot, ac etto, wrth bob 
,tebygoliaeth, heb fawr o wir addolwyr. Bydded i bob 
un o honom ni ddywedyd a gwneuthur fel y Salmydd, 
(Ps. 5. 7.) A minnau a ddeuaf i'th dŷ di, yn amlder 
dy drugaredd ; ac a addolaf tua'th deml sanctaidd/ yQ 
dy ofn du 



dbyGoogle 



153 

pen: xxl 

Am dri Chyfundraeth (System) y Byd. 

WEDI son cytnmaint am y ddaear a'i thrigolioo, 
mi soniaf ycbydig etto am y nefoedd, a'r ffurfa- 
fen a'u lluoedd, gan fod perffeithrwydd Duw yn ym- 
ddangos ynddynt fel o'r blaen ; ac yn y lle cyntaf am 
y tair System ; sef System Ptolomy, a System Coperni- 
cus, a'r System newydd; 

1. AmSystem Ptolomy. 

Yn y System hon, y mae'r ddaear yn cael ei chyfrif 
y n ganol y byd ; yna elfen yr awyr ; ac yna elfen y tân ; 
yna cylçh ý lleuad ; ac yna cylch mercher, gwener, yr 
haul, a mawrth, íou, a sadwrn, yna'r ser sefydlog; 
yna'r cylchoedd grisialaidd ; yna'r cyffrowr cyntaf ; ac 
yna yn olaf, nefoedd y gogoniant. Yn y System hon 
y mae yr holl gyrph nefol yn troi o ddeutu'r ddaear, 
o'r Dwyrain i'r Gorllewin, meẁn 24 awr. Ac til- 
waith y maent yn troi o ddeutu iddi, o'r Gorllewin i'r 
Dwyrain, mewn gwahanol amserau priod. Y mae'r 
ser sefydlog yn troi'r tro hwn, mewn 26 mil o flynyddau; 
eithr y cjffrowr cyntaf, sydd yn troi o'r Dwyrain i'r 
Gorllewm, mewn 2 awr, a'r ser a'r cwbl gydag ef. 

2. Am System CopernicUs, 

Yn y System hon, ag oedd gan rai gynt, opddarfod 
i Copernicuso ddeutu'r flwyddy n 1474,eihadnewyddu, 
j mae'r haul yn cael ei chyfrif yn y canol, a'r ddaear 
a'r planedau eraill, yn troi oddi amgylch iddi mewn 
gwahanol araserau : y n gyntaf y mae mercher, yná 
gwener, yna'r ddaear a'i lleuad, yna mawrth, yna iou 
a'i phedair lieuad, ac yna sadwrn a'i phump néu ragor 
o leuadau. Àr ol hyn y mae'r ffurfafen a'i ser sefydlog, 
y rhai a fwrir eu bod o'r un bellder oddi wrth eu canol- 
bvvynt, sefyr baul, ac yn wastad yn ddiysgog. Y 
mae tro'r ddaear ar ei phegynau ei hun, bob 24 awr, 
yn perì i ni debygu fod holl sery ffurfafen yn troi. Y 



yGoogle 



1Ä4 

mae System Tyeho Braneyn cytuno & hon, oddîeithr ant 
dro'r ddaear. Y mae'r System ìion yn eael ei dewis 
gan y dysgediçion yn awr, o flaen y >HaM, gan ei bod 
yn fwy nätunol, yn fẃýperffaith, src ÿn fwy tébygoL 
'Ac am ýt ÿagrythỳẁm a'r rhesÿm&u sydd yn ei hefbyn, 
y maent yn caeíeu batteb yn rhagof el gaü Mf. Derfiám, 
ac ernill. Nid gẃaitfe yr yâjgrythyf yw tysg* i ni 
betbau naturiol, ond pethau ctefyddol. Ae a» byny 
y iatae yr Ysgrythyt ya ^ynych ya so» am bethau 
naturiol, yn ol eu hy mddangosiad, ac yn ol tyh% ebyf- 
riiiad dynion, ae nid yn gymmwys yn ol eu nhatur- 
iaethau. ìiiá yẁV Ysgryíẃyr yn fynÿch, i'w deall 
mewn ystyr lythyrenol, eithr mewn ystyr gyffelyb- 
iaethol. íë» rîíaid ei deall féllÿ yẁ y Heoedd a fconnir 
ýn erbyn tro'f ddaear, a sefydíiaä yfr hanl ; «c onite ŵi 
a haerwri fod gan yr rrarnl fywyd, cýffwíad, ŵèrchiádaii, 
fŷ, lle i orphwys, a'rcyfryw bethäu. Ac dlwaith, äm 
waîth yr hätíl yn sefyli y« 'atnsër Josàaírf, ŵs cymraeTw*i 
j geiriau mewnystyr'Iythyrëtiöl, ẁi alíáetwti iddí sefŷll 

Ín unig yö Gibeoti, a'r Uéáuad yn nýffryn Ajafoẁ. 
ë, t>od yr haul a'r ffeuad yn ctywëä, a Josuab $k 
gweddío arnytit. Ac éíto am y tffésymatò gydd yn cael 
eu rhc4 yn erbyn tro'r ddaear, y ŵae Gálilaèo, ág tra 
rheswm yn eu hatteb hwynt oll ; sef trwy ystyried tre 
rnewn cubin llöng ar y môr, lle y cäiff ëf welcd y trydd 
cwymp carreg, hedfaniad aderyn, a phob peth aráll,ya 
digwydd yr un modd ag mewn ystafell ar y tir, er y 
bydd y Hong yn rhedeg yn drabunan. Ytnae'r ddaear 
ä't awyr sy'n ei hamgylcbu, yn cyd droiyn wastadoL 

3 . Am ÿ System Newyâä. 

Nid yẃ'r Systtm hon, ond yr un peth â'r flall, c< 
T^n yr haul, a'r ddäeat, »' r plaûedau. Ond lle mäe'r 
Àháì yn bwrw fod y ser o'r un bôlider oddi wfth y canol, 
sef yr httiri, mA böd rfiai yn fwy a r-hai yn 1laj ; y tíiae 
y Sì/stem newydd yn bwrw fod pob «no'r sersefydlog 
yn hauî, a bod byck?edd o blaned»u yn troi oddi am- 
gylch iddyììt, afcbefyd y gatlẁnt fod mdr teîl oddi wrtfc 
-engHydd, ag ydynt oddi wrthym ni; o herwydd r>a 
liam hefyd, y gafl Hgtwer o honjwt fod yn ymddango* 



yGoogle 



y» ftryneu yn llai. Y mae'r System hoB yn caei ei 
dèrbyn gan lawero-'r* djwgedigion. a-r doethion yn mhob 
gwlad yn awr^ o flaew y. ddwy arall; anv ei bod ya< 
fwya£ardderctiawg, ae yn fẅyaf tetlwng o Greawdwr 
anfeidrol, ac am ei bod yn wiraf wrth bob tebygoliaeth* 

4. CasgMad oddi wrifty p&thmiììyn. 

Yii awr pa beth a ddỳwedẃ» am- y byd ? ; Ohid yw 
ynefòedd yn datgan gogeniant} Düw, aYflùrfefen ytt 
myoegi gwaitb ei ddŵylaw eff Aoes cyunifèr o fýd* 
oedd ag sydd o ser? ; A ydy w yr holl- fÿdoedd byn yn 
caei eu trigfanu f Onid ydyntollj wrtb bob tebygol* 
iaeth, wedìeu llenwiâ chreadüriaid J cymmwys iddynt^ 
gŵn- na wnaeth Duw. ddim yn ofër? Onidyw'rfettt 
Dduw i ? w ryfeddu, a'i wasanaethu ì 



PEN. XXIL 

Am Faintiolaeth y NefoeddL 

YR holl Genhedloedd gynt, ac etto, yn mhob Hç, 
ynmhobgwlad, aphob amser, oeddynt acydynt 
yq cydnabod Duw, wrth edrych ar y nefoedd, a'r flfur- 
fafen, a'i lluoedd; canys mor amlwg ac mor hypod y 
mae gallu, doethineb, a daioni Duw yn ymddangos 
ynddynt. Ac yn awr er mwyu dywedỳd ychydig aro y 
pethau hyn yn fwy trefnus/ gogyfer a. dyfod " a chwi í 
gydnabod, ac i ryfeddu Duw ai berffeithrwydd, mi a 
gaf ddal sylw ar y saith pethhyn ; sef, ], Maintiolaeth 
y nefoedd. £, Rhifedi mawr y cyrph nefol. 3, Eu • 
cyfiead, a'u pellder oddi wrth eu gilydd, 4, Eu cyfiV 
róad, a'u rhediad. 5, Eu dull, a'u Uun. 6, Eu pwys 
a!u sugn. 7, Éu goleuni, a'u gwre,s. Yn awr am y 
. rhai'n mewn trefn. 

1. Cymhariaetli yr Hen gyfrif à 9 r Neivydd. 

Cyn dyfeisio spien-ddrychau mawrion, yr öedd dyn- 
ion yn tybio fod y ser yn y fFurfafen, fel hoelion raewn 

Digitized by VjOOQ lC 



166 

olwyn, yr un bellder oddi wrth y canolbwynt, sef. y 
ddaear : eithr yn awr yr ydys yn gweled eu bod, nid 
yo unig yn amlach, yn fwy, yn mhellach, eithr hefyd 
yn cyrraedd i bellder anfesurol ac anniruadwy. Rhy- 
feddol y w gweitbredoedd yr Arglwydd ! 

2. Am Faintiolir Cyrph Nefoh 

Y cyrph nefol éydd yn cael eu mhesur wrth eu çym- 
haru â'r ddaear, maint pa un sydd yn awr yn hyspys. 
Ei thrwchyw 8 mil o filltiroedd agos ; a'i hamgylchiad 
sydddros£4 mil. ^c etto er cymmaint corph yw, y 
mae yn llai na'r cyrph nefol sydd yn ymddangos i ni # 
oddieithr ychydig o honynt, sef dwy neu dair o'r plan» 
edau. Nid yw trwch Mawrth ond llai na 5 mil o 
filltiroedd ; gan hyny y mae 6 gwaith yn llai na'r 
ddaear. Trwchylleuad yw2l70 o filltiroedd, ac am 
hyny y mae 40 waith yn llai na'r ddaear. Trwch y 
Merchur yw 4240 o filltiroedd, ac felly y mae agos i 
7 waith yn Ilai na'r daaear. Er bod y bydoedd hyn yn 
Hai na'r ddaear, etto, y maent yn gyrph mawrion yn- 
ddynt eu hunain. Ond am y planedau erailì, nid yw'r 
ddaear oàd bechan iawn wrthynt, oddieithr Gwener yr 
hon sydd yn ogymmaint. Y mae trwch Iou yn 10 
trwch y ddaear, ac am hyny y mae yn fil o weithiau yn 
fwy na'r ddaear. Y mae yn fwy na dau can' mil o fiH- 
tiroed o gwmpas : byddai ddyn 30 mlynedd yn rhoi 
tro o'i hamgylch, a thrafaelio 20 milltir bob dydd. Y 
mae trwch Sadwrn yn 7 trwch y ddaear, ac felly maeyn 
6 cant o weithiau yn fwy na'r ddaear. Y mae gan Iou 
4 Ueuad, a Sadwrn 5 yti troi oddi oddi amgylch yn 
wastadol ; ac nid oes ameu nad yw rbai o'r rhai'n, o'r 
hyn lleiaf, ynfwy na'r ddaearhon. Ond ettò bethyw 
yrhai'n i gyd ẅrth yr haul, yr hon sydd yn fyd dirfawr 
p dân, ac yn fFynon o wres a goleuni, i'r holl fydoedd 
hyn sydd o'i hamgylch. Trwch yr haul gan yr hen 
bobl, oedd 5 trwch y ddaear; ac felly hithau yn 138 
cymmaint a'r ddaear. Wedi hyny hi aethyn 31 trwch 
y ddaear; ac felly eichorph yn 31000 cymmaint a'r 
ddaear. Ar ol hyn, hi aeth yn 96 tiwch y ddaear, a'i 
choiph yn 9 can' mil o weithiau yn fwy na'r ddaear. 

Digitized byLjOOQlC 



157 

Yr oedd y gwahaniaeth hyn rhwng yr hen bobl, a'r rhai 
diweddar, a'r gwŷr presenol, o herwydd bod gwell 
offerynau, a gwell ffordd gan y gwŷr diweddar i brofi'r 
peth. Y rnae rhai yn tybied ei bod hi yn llawer 
inwy na hyn etto, 'íe, yn 4 miliwn o weithiau yn fwy 
na'r ddaear. Er cymmaint yw'r haul, a'r bydoedd hyn 
sydd yn perthyn iddi, etto beth ydynt i gyd at holl ser 
y ffurfafen? Y mae'r ser i gyd yn fwy ha bydoedd yr 
haul, a rhai o honynt fel y inae yn debygol, yn fwy na'r 
haul ei hun. Tybir fod pob uu o honynt yn haul, a 
bod nifer o fydoedd yn troi oddi amgylch iddynt. 'Ac 
o bosìbl, nid ein haul a'n bydoedd ni y w y rhai mwyaf. 
_Yn awr pa beth a ddywedwn am yr holl gyrph hyn, 
a'u mhaintioli ? Onid ydynt yn amlwg yn dangos meith- 
der y nefoedd, a mawredd yr hwn a'i gwnaeth ac a'i 
creawdd ì 

3. Am Feithder anfesurol y Nefoedd. 

Gan fod y cyrph nefol o'r fath faintioli, ac o'r fath 
nifer, ac hefyd o'r fath bellder oddi wrth eu gilydd ; 
o ba fath feithder y mae yn rhaid i'r Ile hyny fod, yn 
mjia uny maent i gyd oll ? Pe byddai yr haul, a'r holl 
blanedau, a'r cometau, yn un corph, ni byddai, wi>th 
ei gymharu â'r meithder ag sydd rhyngom ni a ser y 
ffurfafen, ond llai na phen pin bach i filltir ysgwar v 
Ystyriwn, 1 , Fod gan lawer o'r cyrph hyn gylchoedd a 
throion, os nad oes ganddynt i gyd oll. 2, Eu boíl 
o'r fath bellder oddi wrth eu güydd r fel nad ydynt yn 
croesi, yn rhwystro, nacyn ty^wyllu eu gilydd, oddieithr 
yr ail blanedau, neu'r lleuadau weithiau. 3, Eu bod, 
yn enwedig y rhan fwyaf o honynt, mor bell oddi 
wrthym ni f fel nad ydynt ond prin yn weíedig, er eu 
bod yn gyrph rhyfeddol fawr a disglaer. Yn awr gan 
hyuy y mae yn rhaid eu bod mewn ehangder mawr, cyn 
y galiont fod fel hyn. Y lleuad y w'r nesaf attom ni, 
ac eto y mae ei throgylch hi yn cynnwys 480 mil o 
tìlltiroedd o led, yr hyn y mae yn amgylchu bob mis. 
Y mae tro'r ddaear o ddeutu yr haul, yn cynnwys 162 
miliwii o filltiroedd o led. * Er cymmaint yw yr 
amgýlchoedd hyn, etto nid ydynt yn dyfod yn agos at 

N 

Digitized by VjOOQ lC 



' 158 

yr un oV planedau erafll, ie, cyn ag06ed ag i daflu 
cysgod ar un o honynt, ac etto y mae cysgod y ddaear 
yn cynaedd law.eryn nihellacb na'r lleuad. *Pa feith- 
der gan hyny yn awr, sydd raid ei fod gan y planedau 
uchaf ì Y mae trogylch niawrth yn 246 niiliwn o fill- 
tiroedd o led. fou sydd a'i throgylch yn 848 miliwii 
o led. Sadwrn sydd a'i tbrogylch yn 1554 miliwn o 
filltiroedd oled. Y mae Gwener a Merchur yD seíyll 
yn nes na ni at yr haul, ac am hyny y mae eu cylch- 
oedd yn llai. Lled trogylch Gwener yw ]24,miliwn. - 
A lled trogylch Merchur y w 66 miliwn. Yn awr pa 
beth a ddywedwn ni am yr holl ehangder a'r meithder 
hyn ? Ac eto pa beth a ddywedwn hi am yr holl ser 
uchaf a'u mheithder, os ydynt i gyd fel hyn, wedi eu 
cyfleu yn mhell oddi wrth eu gilydd ì Qs ydyw pob 
un o'r ser gweledig yn haul, ac amry w fydoedd fel hyn 
mewn mawi ehangder, yn troi oddi amgylch iddynt, a 
allwn ni lai na chyhoeddi'r nefoedd yn anfesurol ì' Bwr- 
iwn gyda rhài gwyr dysgedig, fod sirius yn un o'r per 
agosaf, gan ei bod yn ymddangos yn fwyaf. Y mae 
hi er hyny yn ymddaugos, yn 27 mil o weithiau yn llai 
na'r haul, ac am hyny gynnifer o weithiau yn mhellach 
na'r haul. Pa beth etto a ddy wedwn am bellder y çêr 
bychain iawu, a'r miloedd o ser anweledig, ond trwy'r 
spien-ddrychau, a mwy fwy yn wastad trwy y rhai bynyy 
ÿn ol eu daioni ? 

4. Ffordd arall iystyriedmeithjdery JSefoedd. 

Ni a allwn fwrw amcan am feithder y nefoedd, etto, 
wrth ystyried yr amser y byddai'r pethau cyflymaf, yn 
myned i fynu. Y mae bwlet canon yn chwimwth iawn^ 
ac etto byddai 25 mlynedd yn cyrraedd yr haul. Byddaî 
aderyn yn ehedeg can' milldir y dydd, dros ddwy fil o 
flynyddau yn myned yno. A dyn yn trafaelu 20 milltir 
y dydd dros 10 mil o flynyddau yn myn'd yno% Y 
mae Iou eto yn 4 pellach na'r haul, ac am hyny nid âi 
ddyn attö ef, dan 40 mil o flynyddauf Ond nid yw'r 
lleuad ond 240 o filoedd o filltiròedd oddi wrthym ni, 
ac am hyny gallai ddyn fyned atti hi mewn 30 mlynedd. 
Ond eto beth yw hyn i gyd, wrth bellder y ser sefydlog, 

Digitized by VjOÖQlC 



159 

gan fod rh&î gwyr dysgedig yn bwrw fod y ihai nesaf 
yn 27 mil o weithiau -yn'mhellach naV haul? Byddai 
bwletcanon yn agos i 7 can' mil o flyuyddau yn myn'd 
at y rhai nesaf oV rhai'n: acaderyn 15 iniliwn o flyn- 
yddau : a dyn 60 miliwn o flynyddau. Ond os nad 
yw y ser sefydlog ond 7 cau' miliwtt'o filltiroedd oddi 
wrthym ni, ynol tyb Dr. Hook,a Mr. Flamsteed, yna 
ni byddai bwlet ond 5 mil o ttynyddau, yn myned at- 
yfit. Yuawrystyriwn, i ba fath feithder rhyfeddot ac 
anfesurol y mae'i goleuni yn rhedeg ac yn ymdaenu 
yo y ffurfafen, gan ei fod yu dyfod hyd attom ni oddi 
wrth y ser, ac yn rhedeg cymmaint a hyny eilwaith yn 
mhób ffordd arall. 

5. Cúsgliad oddì wrthfeithder y Nefoedd. 

Yn awr wrth ystyried yr holl bethau hyo, a all un 
lái na chydifabod a chyfaddef, Fod y nefoedd yn dat- 
gan gogoniant Duw, a'r ffurfafen yn mynegi gwaith ei 
ddwylaw ef ì Yr ydym yn arfer rhy feddu maint y ddaear 
hon,lle'r ydym ni, íel y gallwu ac y dylem yn wir ; ond 
o'i chymharu âV nefoedd, ac â rhai oV cyrph nefol, 
gwelwn fel y mae yn myned yn ddim. Gan hyny, nac 
ýmfalchiwn, am ein bod yn meddiannu rhyw gyfran o 
honi, eithr ymddiddyfuwn oddi wrthi, a pethau ipod, a 
rhoddwn ein sérch ar bethau uchod. Ystyriwn weith- 
redoedd Duw yn y nefoedd, a rhyfeddyrn ei berffeitli- 
rwydd, a gwäsanaethwn ei Fawrhydi. Da y gallai lesu 
Grist ddywedyd,(loan 14. 2.) Ynnhŷ íy Nhad y mae 
lawer o drigfanau. 



PEN. XXIII. 

Am Rifedi y Cyrph nefoi. 

WEDI ystyried maintiolaeth y nefoedd, aV cyrph 
nefol yn y beunod oV blaen, mi gaf yina eto ys- 
tyried eu rhifedi, gantf od hyny fel pethau eraill yn gosod 
allan allu, doethineb, a daioni Duw. 

n * ; 

Digitized by LiOOÇ lC 



100 ' 

1» Golwg gyffredin ar rifedi'r Cyrph nefoL 

Gan fod y ser yn gyrph mor fawr ag y dangoswyd 
eu bod, buasai'n fawr ag yn rhyfeddol fod ond rhai o'r 
cjfryw, ond yn awr gan eu bod nior fawr, ac hefyd yn 
aneirif, pa beth a ddywedwn ? Yr oeddynt yn ym- 
ddangos yn Hawer iawn gynt, ond yn awr, er pan 
ddyfeisiwyd y Spien-ddrychau mawrion, y mae llawer 
i'w gweled am bob un o'r blaen. Yn y tŵr a elwir 
Orion yu unig, y'mae dau cymmaint, medd rhaí, *o 
ser i'w gweled â'r Spien-ddych ag oedd o'r blaen yn 
yn amlwgyu yr hollffurfafen. Yr ydys yn canfod yn 
'awr, nad yw'r Ilain wen a elwir y Llwybr-Llaethog ond 
fleripân.yn dra tlrwion, ac megis yn cyffwrdd a'u 
gilydd. Y mae llawer iawn o ser o ddeutu pegwn y 
dehau, y rhai sy'n anweledig i ni. Yr oedd yr hen- 
afiaid yn cyfrif y ser yn 1026, a Hevelius eilwaith ar 
eu hol yn 1888; ond yn awr trwy'r Spien-ddrychau, y 
maent yn ymddangos yn aneirif. Y mae Ilawer iawn 
nad ydynt ond prin yn weledig trwy'r Spien-ddrychau 
diweddaraf, ac etto fel yr ydys yn gwneuthur Spien- 
ddrychau gwell, yr ydys yn canfod mwy fwy ; ac am 
hyny pwy a wyr a ydys yn canfod y degwm, ie'r ganfed, 
iVr filfed ran o honynt ? Onid mawriawn ganhynyyw 
yr hwn a'u gwnaeth, ac a'u geilw hwyut oll wrth eu 
henwau ? 

2. Fody Ser sefydlog yn Haulau a Bydoedd 
o Blanedau yn troi oddiamgylch iddynt. 

Er bod nifer y ser gweledig yn ddigon i ddangos 
mawredd y Greawdwr, etto y mae'r byn adybir gan 
lawer o ddo^hion a dysgedigion yn yr oes hon,acsydd 
hefydyn dra thebygol, yn gosod allan ei berffeithrwydd 
yn Ilawer gwell, ac yn fwy godidog a rhagorol ; sef fod 
pob un o'r ser sefydlog yn hanl, a bod uystèm, neu 
íydoedd o blanedau yn troi oddiamgylch iddynt,îe, pob 
un o honynt. Y mae cryn reswm fod y ser sefydlog 
yn haulau : 1, Ganr eu bod yn gyrph disglaer cymaint 
â'r haul, eithr yn ymddaiigos yn Tach o herwydd eu 
pellder. % Gan eu bod ynllewyrchu trwy eu goleutii 



yGoogle 



x 161 

et* mtnain, ac oid trwy oleuui bentlíyg öddi wrth yr 
baui, fel y lleuad a'r planedau eraill. Yn awr os y w'r 
ser aefydlog yn gynnifer o hauláu, yn sicr y raaent er 
defnyddiau a gwasanaeth mawr yn y byd> ie, Haweí 
mwy na 'r hyn ydys yn gyffredin yn gyfrif iddynt. 
Tebygol yw eu bod yn gwneuthur gwasanáeth cynnifer 
o haulau. Ystyriwn, 1, Fod eu gwaith yn gwneuthur 
gwasanaeth cynnifer o baulau, yn llawer tebycach 
na'u bod yn unig i ni edrych arnynt y nos. Buasai un 
baul neu leuad, neu ddwy yn nes atom, yn rhoi i ni fwy o 
oleuni'r no», na'r holl ser* Nid y w yn debygol, gan 
byny, fod yr Arglwydd wedi gwneuthur cynnifer o 
gyrph mawrion, i fod er llai o wasanaeth nag y gallasai 
un fod. 2, Y mae'r cysondeb rhyfeddol ag'sydd yn 
holl weithredoedd Duw, yn rhoi i ni achos i dybio fod 
pob un o'r ser sefydlogyn haul; cany» ÿn sicr y mae 
yr haul yn seren i'r ser, fel y maent hwy iddi hí. Pe 
byddem ni yn sefyll ar un o'r ser sefydlog, byddai yr 
haul yn ymddangos i ni yn sereu sefydtog, fel un o'r 
ser eraill, beb son am yr un o'r planedau, neu'r bydr 
oedd hyn agsyddyh euhamgylctìu. Yn awr gan ein 
bod ni yn sefyll mor agos at uu o'r ser, sef yr haul, fel 
y gallwn ganfod 6 o fydoedd, neu brif-blanedau yn troi 
oddi amgylch iddi, pa ham nas galtwn dybio yn rhe- 
syuiol, fod nifer yn troi oddi amgylch i bob un o 
honynt hwythau, sef y ser eraiìl ? 3, Y mae'r hanes 
hwu eto yn ÇymmelJ ein derbyniad ni, am ci bod yn 
fwy addas a theilwng o Greawdwr anfeidrol na'r hen 
dyb am gynhwysdra a bychandra'r byd. Ac yma 
hefyd nid ydys yn cyfrif yn ol yr heẁ arfer, fod pob 
peth yn y byd, îe, yn yr holl greadigaeth, wedi eu creu 
er mwyn dyn. Ÿma yr ydym yn cael golwg ardderclfc- 
awg ar weithredoedd Duw, ar y byd mawr, ac ar y 
çreadigaeth. A hyn sydd yn dangos gallu, doethineb, 
a daioni Duwy Creawdwr. 

3. Am Ser Newyrid. 

Heblaw yr haul a'r planedau, â'r rhifedi rhyféddol o 
•er seíydlog y sydd, y mae eraill a elwir ser newydd, y 
rbai sydd weithiau yn ymddangos, ac weithiau yn 

N 3 

Digitized by VjOOQLC 



102 

myn'd ar foH, a hyny mewn amryw fanau o'r ffuffafen. 
Y mae'r peth yn dra rhyfeddol, ac yn cael ei ryfeddti 
gan y doethion, eithr y mae yn dangos gweithredoedd 
Duw yn arichwiliadwy. Yr ydys wedi dal sylw ar 
amryw bethau hynod mewn perthynas iddynt: 1, £u 
bod megis yn newid eu lle, ac yn ymddangos weîthiau yn. 
nes, ac weitbiau yn mbellach oddi wrth y sererail). 
£, Eu bod yn mwyhau ac yn lleihau, o ran eu goleuni 
a'u mhaintiolaetb. S, Eu bod megis yn cadw troion 
amserol, fel y mae un, yr hoa sydd yn rhoi tro mewn 
404 diwruod. Nid ydys eto ond dechreu dyfod i 
ychydig o wybodaeth am y ser hyn. 

4. Casgliad oddi wrth y pethau hyn. 

Yn-awr ystyriwn pa fath ẁaith rhyfeddol yw y 
greadigaeth. Fa mor fawr yw'r byd. Pa gynnifer o 
gyrph mawrion sydd ynddo. Pa gynnifer sydd o ser 
sefydlog ; a pha gynnifer all fod o fydoedd yn troi 
oddiamgyich pob un o honynt. Pa gynnifer rhyw o 
greaduriaid a aü fod yn mhob byd. Ac ynapa raglun- 
iaeth a raid i hono fod, % sy'n gofalu am y cwbl ; ac yna 
eilwaith, pa fath ffol, cyndyn, anystyriol a raid i*r dyn 
hwnw fod, na chydnabydda berffeithrwydd Duw wedi'r 
cw bl : ac hefyd na ofno, na chlodforo, ac na wasanaetho 
ei allu, ei ddoethineb, a'i ddaioni. 



PEN. XXIV. 

Am Gyflead y Cyrph nefal. 

WEDI son am rifedi y cyrph nefol, mi soniaf 
ychydig eto am eu cyflead, a'u pellder oddiwrth 
eu gilydd. 

1 . Am iawn, yn gystal a mawr hellder y 
Cyrph Nejbl oddiwrth eugilydd. 

Er cynnifer sydd o gyrph nefol, er cymmaint yw 
pob un o honynt, ac er helaethed y w eu troad, etto y 
maent i gyd oll wedi e« trefnu a'u cyfleu felly, fel nad 



yGoogle 



163 

oes'un ÿn taro wrth y llall, nac yndyfod gymmaint ag 
yn rby agos i'w gilydd ; ac etto nid ydynt yn rhy beü 
ychwaith, fel na b'o iddynt fod mewn golwg, nac yn 
ddefnyddiol i'w gilydd. Y mae hyn yn amlwg yn yr 
haul a'i phlanedau, ac nid oes achos i ameu nad y w'r 
un drefa yn bod yn mysg y ser uchaf. Ac yn awr 
onid yw trefn a chyflead o'r fath hyn, yn dangos gattu, 
doetbineb, adaioni Duw 'r trefnwr? 

2. Amiawn Gyflead yr Haul aH Phlanedau 
yn enwedigol. 

Y mae'r haul a'i phlanedau wedi eu cyfleu yn dra 
addas i'w gilydd, heb fod yn rhy bèll, nac ÿn rhy agos. 
Os cyfrifwn fod y ddaear oddiwrth yr haul yn 10, bydd 
Mèrchuryn 4, a Gweneryn 7, a Mawrth yn 15, a 
Iou yn 51, a Sadwrn yn 95. Yr ydys yn cyfrif fod 10 
mil trwch y ddaear rhyngom ni a'r haul, 4 rh wng 
Merchur, 7 rhwng Gwener, 15 rhwng Mawrth, 51 
rhwng lou, a 95 mil rhwng Sadwrn a'r haul. Nid 
oes ond 30 trwch y ddaear rhyngom ni a'r Ueuad. Y 
mae trwch lou yn 10 trwch y ddaear, ac er hyny, mae 
ei lleuad cyntaf agos yn 3 thrwch ef oddiwrtho \ yr ail 
agos 5; y trydydd yn 7, a'r pedwerydd yn 12 trwch 
ef a rhagor. Ac etto nid ydynt yn ymddangos i ní 
trwy'r spien-ddrych, ond niegis gronyn bach iawn 
oddiwrtho. Ac fel hyn y mae gyda 5 Ileuad Sadwrn ; 
afc am hyny pa betb yw meithder yr holl ffurfafen ? 

3. Casgliad oddiwrth y pethau hyn. 

Yn awr pa betb a ddy wed wn am yr holl bethau hyn ? 
A allẁn ni lai na rhyfeddu gallu, doëthineb, a daioni 
Duw, yr hwn a gyfleodd mor addas a threfnus gyn- 
nifer o gyrph mor fawr? Nid oesachos i ammau nad 
yw pob un o'r Cyrph nefol wedi cael y lle mwyaf addas 
a chymhesur, fel y mae'r ddaear hon. Pa beth a ddy- 
wedwn etto, am y modd rhyfeddol y mae'r cyrph nefol 
yn cael eu cadw yn eu cylchoedd ? O mor rhyfeddol y 
maeeu cyflymdra wedi eu cyfaddasu i'w pwys a'u 
»ugn ! Pe b'ai eu pwys lawer yn fwy, byddai iddynt 



164 

•ýrthio i mewto, a pbe byddai eu cÿflymdra lawer yn 
fwy, a'u pwys yn llai, byddai iddynt wibio ymaitíi* 
Rhyfeddol yw gwaith yr Arglwydd ! Medd Job 9- 4. 
Y mae efe yn ddoeth o galon, ac yn aJUiog o öerth : 
pwy a ymgaledoddyn ei erbynef, ac a lwyddodd? 
Doetb. 1 3. I . Ofer ynddian yw'r dynton oll aydd heb 
adnabod Duw, heb fedru aticabodyr hwn sydd, wrtk 
y pethau da a weKr: ac ni adnabuant y gweittaydd wrtb 
ystyried y gwaith. 

PEN. XXV 

Am Gyffróad y Cyrph nefol. 

YN ol son atn feithder a maintioli y nefoedd fc a y r 
cyrph nefbl, ac hefyd eu rhifedi a'u cyflead, mi 
soniaf ychydig etto am eu cyffroad a'u rhediad. 

1. Fod Cyffroad'y Cyrph nefolyn dangos ac 
ynprofi fod Duw. 

Y mae llaw Duw yn amlwg i'w weled yma; oa 
ystyriwn ond dau heth ; sef focl cyffroad gan y cyrpj» 
nefol, ac hefyd ei fod mor gywir a cbysson. 1, Y 
mae bod cynnifer o gyrph mawrion, yn troi odHiam- 

Î;ylch yn wastadol, yn dängos eu bod wedi cael y 
àth gyífroad odiwrth ry w Un galluog ar y cyntaf, canya 
nis gailasent hwy byth byth ro'i cyffroad iddynt eu 
hunain. 2, Y mae cy wir drefn a chyssondeb eu troad, 
yn dangos fod rhyw un doetb wedi rho'i cyffroad iddynt 
ar y cyntaf, fel y dangosaf yn rhagor yn yr adnod nesaf. 

2. Amgywir droadyr holl Gyrphnefol. 

Fel y mae cyffroad y cyrph nefol yn unig, îe'r fath 
gyrph mawrion difywyd, y maent hwy yn dangos eî 
fod ef yn waith Duw; feíly yn enwedigol y mae trefn 
a chywirdeb eu troad, yn dangos yr un rhyw i bob dyn 
ystyriol, rhesymoí. Rhyfeddol yw eu bod yn troi 
oddiamgylch, a hyny yn y modd gorau i'r holl greadur- 
iaid, ie, yn wastadol, heb ryu'd oll allan o'u lk, ac 

1 ' DigitizedbyLjOOQlC 



165 

hefyd heb groesi nae attal eu gilydd ; ie, rhyf edd fod 
pob un yn troi mwy nac un ffordd ; eithryn wastad yn 
gyfatteboì i achosion y byd mawr a'i drigoliou ! Onid 
yw'r fath waith yn dangoa gallu, doethineb a daioni 
Duw, yr hwn a'i creodd ; yn gystal ag y mae clock 
cywraint yn dangos celfyddyd a medr yr hwn a'i 
gwnaeth f 

3. Am dro diwrnodol y cyrph nefol. 

Y raae'n dra thebygol fod y ddaear, â'i\ cyrph nefol 
eraill, yn troi oddiamgylch yii wastadol ar eu pegynau 
' eu hunaih, éithr nid i gyd oll yn yr un amser : a'r tro 
hwn sydd yn gwneuthur diwrnod yn mhob un o'r 
bydoedd yma. Y mae ? r tro yma yn amlwg mewn am- 
ry w o'r cyrph nefol, sef y bydoedd eraill, a thebygol 
iawn yw ei fod yn ein byd ninnau. Y mae'r haul yn 
rhoi tro ar ei phegynau ei hun. mewn 25 diwrnod a 
pheth rbagor. Y mae'r tro hwn yn amlwg oddiwrth 
fannau hynod o amryw fath sy'n ymddangos o hyd 

Înddi wrth droi, eithr yn wastad yr un rhai yn mhen 
yny o amser. Diamniau fod y tro hyn mor anghen- 
rheidiol, ac mor ddefnyddiol i ryw ran neu ragor o'r 
greadigaeth, ag yw tro'r ddaear i ninau. Er bod yr 
haul gyd o amser yn dyfod a'i thro i ben, o herwydd ei 
mhaint, etto y mae yn troi,yn dra buan, îe, yn llawer 
cynt nabwlet canon. Y maeyr haul o ddeutu 9, fil- 
iwn a haner o filltiroedd o amgylchiad, ac yn rhoi tro 
mewn 25 diwrnod a6 awr,.ac am hyny, y mae yh troi 
4262 o filltiroedd bob awr, yr hyn sydd yn fwy na 
phedwar cynt na'r ddaear. Ac nid yr haul yn unig 
sydd yn rhoddi y tro hyn, eithr yr holl blanedau wrth 
bob tebygoliaeth. Y mae Sadwrn yn wir mor bell 
oddiwrthym, fel nad ydym yn gallu dirnad a ydyw'n 
troi fel hyn neu beidio ; ond nid oes fàwr achos i am- 
mau'r peth, gan fod ÿ tro hwn mor angenrheidiol yn 
Sadwrn ag un arall. Y mae'r tro hwn yn amlwg yn 
Iou bob 9 avvr a 56 munud. Dyma dro diwrnodol 
lou, ac mae'n rhaid ei fod yn troi yn dra buan, gan ei 
bod yn llawer mwy na'r ddaear, ac etto yn troi oridiam* 



yGoogle 



166 

gylch ar ei phegynau ei hun mewn llai o amser. Y 
niae'n troi yn tlaẁer cÿflymach na bwJet canon. Y 
mae íou yn 1 trwch y ddaear, ac ani byny o ddeutu 
250 mil o filltiroeddo gwmpas, a chan ei bodyn rhoi 
tro raewn llai na lOaWr, y tnae'u troi oddeutu 25 mil 
o filltiroefld bob awr, ac feily, agos i haner mil o fill- 
tiroedd bob munud. Ond nid yw'n daear n\ yn troi 
ond mil o filltiroedd bob awr. Y mae lou, gan hyny, 
yn troi ago< 30 cyflyniach na ni, ac yr ydym ni yn troi 
yn llawer cyflyraach na bwlet canon, yr hon ni red 
uwch 300 o filltiroedd niewn awr, neu 5 milltir mewn 
munud. Y mae Mawrth yn rhoi tro raewn 24 awr a 
40 munud. Nid ydym yn deall etto mewn pa faint 
o amser y mae Gwenér a Mercher yn troi. Ac etto 
am y ddaear, y mae'n amlwg ei bod yn rhoi tró bob 
24 awr, neu yntau yr holl gyrph neföl yn yr tin amser; 
a pha un sy'n debyccaf, mi a adawaf ar ystyriaeth pob 
dyn. Y mae Mr. Whiston yn meddwl, mai blwydd- 
yn, oedd diwrnodau'f greadigaeth, ac mai ar y cwymp, 
y cafodd y ddaear ei thro diwrnodol. Os yw'r ddaear 
yn sefyll yn Ilonydd, a'r haul a'r planedau a ? r ser yn 
yn N troi oddiamgylch bob dydd, yna mae'r h^pl yn 
rhedeg mwy nag 20 miliwn o filltiroedd bob awr, neu 
300 mil bob munud, a ser y ffurfafen lawer miliwn bob 
munud. Ie, pe ba'i un yn trafaelio miloedd o filltiroedd 
bob dydd, ni thrafaeliai mewn mil o tìynyddau, yr |iyn y 
mae'r ser yn drafaelio mewn munud, yn enwedigol rai 
o honynt. Y maent yn rhedeg Uawer cymmairjt a mil 
o droion oddeutu 'r ddaear mewn munud. Yn awr y 
mae'r rbediad hwn yn fwy nag y gall dyn ei ddycbym- 
ygu na'i ddirnad ; gan hyny, mae yn debyg, fod y 
ddaear yn rhol 'tro ar ei pheg^mau ei hun bob dydd, i 
arbed y troion armirnadwy hyn, a bod yr bẅil a'r ser 
yn sefyll yn Honydd. Ond pa un bynag sydd, y mae 
gallu, doethineb, a daioni Duw yn ymddangos yn 
amlwg. 

4. Casgiiad oddiwrth y pethau hyn. 

Yn awr, ystyriwn pa mor rhyfeddol y mae'r cyrph 
nefol yn troi ; pa fath nerth sy'n gofyn fod i droicyrph 

■V'- 



dbyGoogle, \> v ;' , 1 



167/ 

o'r fath faint mòr ebrwydd ; ac hefyd i droi cynnifer o 
honynt ; ac hefyd, ystyriwn pa mor fuddiol aç angen- 
rheidiol yw'r tro hwn ynddynt. Pe na byddai'r tro 
hwn, n't byddai dydd a nos yn dilyn eu gilydd. 
Byddai'r naiil wyueb i bob un o'r bydoeddyma, sef y 
planedau, yn wastad yn ddydd dros hiramser, ac feily 
yn cael ei losgi gan yr haui ; a byddai'r wyneb arall yn 
fferdod ac yn dywyllwch aethus gwastadol dros yr 
nnrhy w amser : eithr yn awr y mae'r naill a'r llall, 
wedi cael eu rtagtìaenu gan y tro diwrnodol. Y mae 
dydd a nos, goîeunia thywyllwch, gwres ac oerfe), 
amser i weithio ac i orphwys yn canjyn eu gilydd yn 
wastadol. Yn awr onid yw gallu, doothineb a daioni 
Duw yn ymddango6 yma? ac oniddylai ei holl gread- 
uriaid rhesymol ef erryfeddu, ei giodfori, ei addoli, 
a'i wasanaethu? 

5. Jim dro blynyddoly Cyrph nefol, neu'r 
Planedau. 

Heblaw tro diwrnodol y cyrph nefol ar eu pegynau 
hunain, y mae ganddynt hefyd dro blynyddol oddiam- 
gylch yr haul, yr hyn sy'n gwneuthur haf a gauaf yn- 
ddynt, fel y mae tro arallyn gwneuthur dydd a nos. Y 
mae Mercher yn rhoi tro mewn chwarter blwyddyn. 
Gwener mewn 7 mis a haner. Y ddaear a'i lleuad 
. mewn blwyddyn, Mawrth mewn llai na 2 flynedd. 
lou mewn 12. . A Sadwrn níewn 30 agos. Yn awr 
ystyriwn pa mor angenrheidiol yw haf a gau&f, ac ant 
hyny pa mor ddoeth yw'r tro hwn ? Nid am ein hod 
ni yn nes at yr haul yn unig, sydd yn gwneuthur ei 
wres yn fwy ; canys y mae'r ddaear yn llawer nes at yr 
haul y gauaf na'r haf, fel y mae'n troi yn gynt gan fod ei 
chwmpas yn llai; îe, y mae haner blwyddyn yr haf, 
yn fwy na baner blwyddyn y gauaf, o gymmaint ag 8 
rieu 9 diwrnod ; eithr hefyd y mae çwres yr haul yn 
mwyhau, fel y b'om ni yn sefyll yn gymmwys yn ei 
cbyfer, neu ^yferbyn a hi. O rhyfeddwn, clodfoi wn, 
a gogoneddwn allu, doethineb, a daionì Duw. 



yGoogle 



168 

6. Am dro blynyddol yr ail Blanedau neu'r 

Lleuadau. 

Wedi son ychydig am droion y prif blanedau, ini 
soniaf ychydig etto am droion yr aü-blanedau, neu'r 
lleuadau. Y mae un gan y ddaear, a 4 gan Iou, a 
5 neu ragor gan Sadwrn. Y mae'r lleuadau hyn yn 
troi oddeutu eu prif-blanedau yn wastadol. Y maent 
yn rhoi trimath o dro, o'r lleiaf ein lleuad ni, Un ar 
eu pegynau eu hunain ; un oddeutu eu prif-blanedau ; 
ac un gyda'u prif blanedau oddeutu'r haul. Ond wrth 
eu tro blynyddol, yr wyf yn deall eu tro oddeutu eu 
prif blanedau, yr^ hyn hefyd sy'n gwneuthur eu dydd- 
iau. Y mae ein lieuad ni yn rhoi tro mewnmis. Y 
mae'r gyntaf o leuadau Iou yn rhoi tro meẁh llai na 
dau ddiwrnod. Y llall mewn tri a hanner. Y drydedd 
mewn mwy nag wythnos. A'r bedwaredd mewn 
ychydig llai na 1 7 diwrnod. Yn gyffely b i hyn y mae 
gyda lleuadau Sadwrn. ' 

7. Am gyflymdrar cyrph nefol, neur Ploun- 

edau yn eu tro oadeutur HauL 

Y mae pob un o honynt yn eu tro oddeutu'r haul yn 
dra chyflym, er eu bod cy'd yn dyfod a'r tro i ben, o 
herwyddei feithder. Y mae Gwener yn troi 2 cant o 
weithiau yn gynt na bwlet. Y mae'r ddaear òddeutu'r 
haul yn troi 933 militir mewn mund, a 56000 mewn 
awr. Y mae bwlet yn*rhedeg yn dr^ buan, ac etto 
byddai agos 4 diwrnod yn rho'i tro oddeutu'r ddaear. 
Y mae Iou, er ei bod 12 mlynedd yn rho'i tro oddeutu'r 
haui, etto yn rhedeg agos gant o weithiau yu gynt na 
bwlet. Yn awr gan fod Iou yn fil o weìthiau yn fwy 
na'r ddaear, pa fath nerth sy'n rhaìd fod i'w dafìu ef 
cyn gynted ì Mae'n ihaid 1 fod y nerth sy'n troi Iou 
fel hyn, yn filoedd o weithiau yn fwy na'rjierth a ailaì 
daflu 'r ddaear hon cyn gynted a bwlet canon. Yn 
gyffelyb i hyn y mae 'r planedau neu V bydoedd «raill. 
Gellir bwrw cyflymdra yr.holi gyrph nefo!, wrth ystyr- 
ied eu hamser" a'u cwmpas. -Ystyriwn, ihyfeddwn a 
gwasanaethwn yr Argiwydd. 

Digitized by VjOOQLC 



109 
8. Am gysondeb troiôn y cyrph nefoL 

Y mae gwaith y ddaear a'r cyrph nefol yn troi i gyd 
oll, yn enwedigol eu gwaith yn troi mor gyson ac mor 
drefnus, yn dangos eu bod yn waith Duẃ. Ac hefyd 
y mae'n rhaid bod yr un llaw yn eu cadw, ac yn eu 
cynnal dros gynnifer o oesoedd, yn yr un cyffroad, 
cyssondeb, a threfn. Pa waith erioed o eiddo dŷn 
er cywreinied, a safai ac a barhâi heb fyned oll allan 
o'i le? 

9. Am y Cometau> neur Ser Cyrffonog. 

Y mae etto fath o ser a elwir cometau, neu ser 
cynffonog, y rhai sy'n troi oddeutu'r haul fel y planedau, 
ond eu bod yn troi mewn uiath o gylclioedd hirfeinion, 
ac am hyny, weithiau yn agos iawn at yr haul, fel y 
maent yn cael eu berwi ganddi, yr hyn sy'n gwneu- • 
thur y gynfton i'n golwg ni; a phrydiau eraill yn 
mhell iawn oddi wrthi, ac allan o'n golwg ni yn gwbl. 
Tybia rhai fod y ser hyn er rhyw faeth i'r haul. Tybia 
eraill eu bod yn Ueoedd o gospedigaeth, gan eu bod 
un tro yn cael eu Hosgi gan wres, a thro arall yn cael 
eu rhewi gan oerfel. Yr ydỳs wedi cael allan dro tair 
o'r cometau, sef un yn y tìwyddyn 1682, yr hon sy'n 
rhpi tro mewn 75 o flynyddau. Eilwaith un yn y 
flwyddyn 1661, yr hon sy'n rho'i tro mewn 129 o 
flynyddau. Ac eilwaitb un yn y flwyddyn 1080, yr 
hou sy'n rhoi tro mewn 575 o flynyddau. Yn mhen 
yr amseroedd hyn yr ydyin yn ty,bied yr ymddangosant 
eto, os pery V byd. íthagluniaeth yr Arglwydd yw, 
nad yw 'r bydoedd hyn yn taro wrth rai o'r llaill ryw 
bryd, wrth nëshau neu bellhau oddiwrth yr haul, gan 
eu bod megis yn myn'd heibio i amryw o honynt, ac 
yn rhoi tro o fewn i'w terfynau. Y seren gynffonog 
fawr.yny flwyddyn 1680, oedd 166 o weithiau yn nes 
at yr haul na'n daear ni, ac am hyny yr oedd ei gwres 
yn 28 mil o weithiau yn fwy na gwres haf. Pe buasai 
bel o haiarn cymmaint a'r ddaear, yn cael ei thwymo 
felly, ni buasai hi ddim yn oeri dan 50000 mil o 
flynyddau x . Gellir ubygu gan hyny am y cyfryw 

O 

Digitized by LjOOQ lC 



170 

leoedd oe jdynt oll i'w trigfaroi, a'u cyfcneddu, eu 
bod wedi eu gosod a'u hamcanu gan yr Arglwydd, i 
fod yn lleoedd o gosp, yn hytrach na dÎHi arall. Y 
comet hon yn ei disgyniad at yr haul, medd Mr. 
Whiëton, a ddaeth beibio V ddaear yn agos, yn amser 
y diluw, .ac a fu yn achos o hono: a hon eto ryẃ 
amser yn«ei hssgyniad oddiwrtb yr haul a fydd yn achos 
o'i Uosgi. Y mae unMr. Swinden wedi gosod lJyfr 
alîan yn ddiweddar, y'nghylch Ue a natur uffern, yn 
mha un y mae yn dangos y gall hi fod yn yr haul, gan 
fod yr haul, yn sicr, yn fyd dirfawr o tJân, a'r lle isaf o 
fewn ein Systemni. Yr ydym yn tybied fod yr haul a'i 
phlanedau trwy eu sugn, yn tynu ac yn neshau pethau 
at eu gilydd yn wastadol, ac os felly, bydd iddynt yny 
diwedd gael eu llosgi ganddi, bob un o honynt, os caiff 
y byd barhau cyd gan yr Arglwydd. Y mae byii yn 
dangos fod y byd wedi cael dechreuad, ac ihefyd igael 
diweddiad. 

10. Casgliad oddiwrth y pethuuhyn. 

Weithian pabeth a feddyîiwn, a pha beth a ddywedwn 
am yr holl bethau hyn ? Onid rhyfeddol yw gweith. 
redoedd yr Arglwydd ? Onid mawr yw ei allu, ei 
ddoethineb, a'i ddaioni ? Onid y w y cyfryw un i'w 
ofni, i'w garu, a'iwasanaethu? Oni allwnni ddywedyd 
gyda'r Salmydd, (Ps. 145. — 13.) Daionus yw yr 
Arglwydd i bawb : a ? i drugaredd sydd ar ei holl weith- 
icdoedd. Dy holl weithredoedd a'th glodforant, 
Arglwydd ; a'th saint a'th fendithiant. Dywedant am 
ogoniantdy frenhiniaeth; a thraethant dy gadernid. I 
beri i feibion dynion adnabodei gadernidef, a gogon- 
iant ardderchawgrwydd ei freirhiniaeth. Dy frenhin- 
iaeth di sydd frenhiniaeth dragy wyddol : a'th ly wyodr- 
aeth a bery yn oes oesoedd? A chyd £'r Eglwys, 
(Galèj^ S. $2, ÔS.) Trugareddau yr Arglwydd yw na 
ddarfu ani danom ni. O herwydd ni phalla ei dostur* 
iaethau ef. Bob boreu y deuant o newydd : mawr yw 
dy ffyddlondcb? 



dbyGoogle 



171 

PEN. XXTL 

Am Ddull a Lhm y cyrph nefoL 

AR ol son am gyffroad y cyrph nefol, mi ddeuaf i 
son ychydig etto am eu dull, a'u llun, gan fod 
gallu, doethineb, a daioni Duw yn ymddangos yma 
fel raewn pethau eraill. 

1. Am gyssondeb yr holl gyrph nefol o ran 

eu Llun. 

Y mae'r holl gyrph nefol, yn gysson o ran eu líun, 
sef yn, grynion hyd y gallwn ni wybod. Y mae'r 
ddäear yn gron ; a'r haul yn gron, yrt ymddangos i ni, 
ac fetly yr un modd yr lioll ser a'r planedau. Yu awr 
y mae'r 11 un a'r dull hyn yn fwyaf addas, ac yn oreu ar 
lawer cyfrif, a hyny o ran eu troion, ac hefyd o ran 
eu holl achosion eraill, yr hyn syddyn dangos gallu, 
doethineb, a daioni Duw yn y petfh. 

2. Am Fyrsyddoedd aû Anwastadrwydd y 

Ddaear a'r Lleuad. 

Y mae'r ddaean a'r lleuad yn llawn mynyddoedd a 
dyffrynoedd, ac felly, wrth bob tebygoliaeth, y mae'r 
bydoedd eraill, ond nid yw ein Spien-ddrychau ni yn 
gallu cyrraedd golwg graff arnynt : eto er hyn i gyd, er 
bod peth anwastadrwydd yneu hwynebau, gellir yn 
hawdd eu cyfrif yn grynion, gan nad yw anwastad- 
rwydd y mynyddoedd a'r dÿffrynoedd, i fainty cyrph 
nefol, ond fel llwch ar wyneb bwL Y mae 'r ddaear 
yn mron 8 Mil o tìlldiroedd o drwch, eithr nid yw 
uéhder ei mhynyddöedd uchaf ond 3 neu 4 o íìlldir- 
oedd. Y mae mynydd Eryri yn Sir Gaemarfon, yr 
uchaf yn Nghymru, yn agos i filltir a uchder. Y 
mae mynyddoedd yrAlps f yn Italy yn agos i £ a haner: 
ond y mae mynyddoedd Feru a Chili yn America, sef 
yr Andes, yn S neu 4 milltir o uwchder; ac fel hyn 
hefyd o bosibl y mae amryw eraill yn y byd. Ond eto 
beth y w hyn at drwch y ddaear ? Felly eilwaith am y 
Lleuad, ei thrwch yw 2170 o filltiroedd; ond nid 

i 02 
• 



172 

yw'r mynyddoedd ucbaf sydd ynddi uwch 3 tnilltàr o 
uchder. Gellir mesur uchder ìnynyddoedd y Ueuad 
trwy 'r Spien-ddrychau, wrth hyd eu cysgodau. Yn 
awr beth yw 3 milltir at 21 cant, ond fel careg ar ben 
mynydd ì . 

3. Casgliad oddiwrth y pethau hyn. 

Ystyriwn yn awr y modd y mae rhagluniaeth Duw 
yu ymddangos yn yr holl bethau hyn. Dull crwn sy'n 
oreu i*r cyrph nefol ar lawer cyfrif : dull crwn sydd 
fwyaf cynhwysfawr ; ac hefyd i gorph yn troi, y mae'n 
oreu o ran cydbwysiad: dull crwn sydd oreu o ran 
dydd a nos, a gwres ac oerfel : dull crwn sydd oreu o 
ran goleuni a thywyllwch : dull crwn sydd oreu o ran 
gwynt, a gwlaw, a chymylau, ac amryw achosion y 
byd. Yn awr gwelwn gan mai dull crwn sydd oreu, 
mai dyma ddull a lluu yr holl gyrph nefol. Eilwaith, 
er bod yn grynion, ni buasai 'r cyrph nefol yn goleuo 
eu gilydd yn iawn^ oni buasai bod eu gwynebuu 
ychydig yn arw ac yn anwastad. Nid yw peth llyfn 
fel gwydr, yn taflu pelydr ond naill fíbrdd. Yn awr 
gan fod y cyrph nefol yn y modd goreu o ran pob 
peth, omd yw hyny yn dangos gallu, doethineb, a 
daioni Duẃ eu creawdwr, a'n dyled ninau i'w ryfeddn 
a'i wasanaethu? 



PEN. XXVII. 

Am Ëwys a Sugn y cyrph nefol. (Gravity.) 

"WtTEDI son am droion y cyrph nefol, ac hefyd eu 
^ ™ cyffroad, y'nghyd a'u dull a'u llun, myfi a soniaf 
ychydig etto am eu pwys a'u sugn, gan nad yw gallu, 
doethineb, a daioni Duw ddim yn fwy anamlwg yma 
nag mewn pethau eraill. 

1 . Am angenrheidrwydd Pwys a Sugn y byd. 

Fel y darfu i bwys a sugn wrth bob tebygoliaeth, 
ddyfod aV ddaear a'r cyrph nefol ar y cyntaf y'nghyd, 
a'u sefydlu yn y llun y maent, felly hefyd y mae pwys 
a sugn yn eu cadw ac yn eu cynnal byth yn eu He. 

v 

Digitized by LjOOQ lC 



Ì7S 

2. Pwyt a Suffn yn çadw V holl fydoedd 

rhag ymddryllio. 

Fel y mae pob corph yn troi ar ei begynau ei hun 
^yn taflu oddi wrtho ei hun yn wastadol, gyda nerth 
mawr, cyfattebol i gyflymdra ei droad ; megis olwyn 
yn taflu dwfr neu lwch oddi wrthi wrth droi ; felly y 
mae pwys asirgn pob un o'r cyrph nefol, yn tynu yn 
wastad atto ei hun, ac yn cadw y cwbl y'nghyd. Y 
mae*r nerth hwn, sef y sugn, yn wastad yn fwy na 'r 
llall yn yr holi gyrph nefoi. Y mae hyn yn rhagddar- 
bod, ac yn rhagluniaeth ryfeddoi, gogyfer a chynnal 
yr holl gyrph nefol i fynu a'u cadw y'nghyd, fod eu 
8ugn-nerth yn fwy na'i gwth-nerth. Nid yw Gwth- 
nerth neu dafliad y ddaear, er ei bod yn troi mil o 
filltiroedd bob awr, i'w sugn-nerth, ond fel un i ddau 
cant agos. Eilwaith, nid yw gwth-nerth neu dafliad 
yr Haul, er ei bod yn troi 4 mil o filltiroedd bob awr, 
i'w sugn-nerth ond fel un i 47 mil. Ond beth yw 
hyn i gyd at wth-nerth neu dafliad lou, yr hon sy'n 
troi 25 mil o filltiroedd yr awr, ac etto yn cael ei 
chadw y'nghyd, gan fod ei sugn-nerth yn fwy, sef 
fel un i 9. Yr ydys yn uieddwi fod y cyrph nefol, pa 
bellaf oddiwrth yr haul, yn deneuach eu defnydd 

3. Pwys a Sugnyn eadw yr holl Blanedauyn 

eu cylchoedd. 

Y mae pwys a sugn pob defnydd, yn gwneuthuf 
gwasanaeth rhyfeddol yn y byd, trw^y gadw yr holl 
blanedati yn eu cylchoedd. Y mae hyn yn rhyfeddol 
iawn, sef fod cyffroad a nertli pob planed, yn gyfat- 
tebol i'w phwys a'i sugn, neu ei chwymp at yr haul,' 
neu ei pbrif-blaned. Pe buasai'r naill yn llawer mwy 
na'r ilall, buasai'r planedau yn myned ymaith, neu yn 
syrthio i raewiu Eitlir yn awr gan fod eu cyffroad 
a'u cwymp yn gyfattebol, y maent yn cael eu cadw yn 
dra rhyfeddol yu eu hamryw leoedd. Ac os yw'r 
cometau a'u cyffroad, a'u pwys yn a'nghyfattebol^ ac 
am hyny yn gwneuthur cylchoecM hir-feinion, etto yn 
ddiammeu, y mae hyny er defnyddiau a dibenion ang- 
O 3 

Digitized by VjOOQ lC 



174 

enrheidio), pa un bynag €u bod yn Ueoedd o gospedig- 
aeth, neu ynteu er maeth á chynnaliaeth i'r haul fel y 
tybia rhai. 

4. JCasgliad oddiwrth y pethau hyn. 

Yn awr onid yw'r fath Greawdwr galluog, doeth, a 
daionus, i'w ryfeddu, i'w garu, a'i wasanaethu? Oni 
allwn ni ddy wedyd gyda Elihu. (JobS7- 23, 24.) Am 
yr Hollalluog ni allwn ni mo'i gael ef: ardderchawg 
yw o nerth, a barn a helaethrwydd cyfiawnder; ni 
chystuddia efe. Am hyny yrofna dynion ef: nid 
edrych efe ar neb doeth eu calon. 



PEN. XXVIII. 



w 



Am Oleuni a Gwresyr HauL 

r EDI son am faint, a rhif, achyflead, a chyflfroad, 
allun, aphwys y cyrph nefol, mi ddeuaf etto 
weithian, i son ychydig am eu goleuni a'u gwres. 

1. Am Oleuni a Gwres yr Haul a'r Ser. 

Fel y mae goleuni a gwres yn ddau beth angenrheid- 
iol iawn yn y byd, felly y mae y Creawdwr doeth wedi 
gwneuáûir rhagddarbod rhyfeddol am danynt yn mhob 
lle. i "liae pob un o'r cyrph nefol yn ein golwg ni, yn 
Ilewyrchu, naill ai â'u goleuni eu hunain, neu oleuni 
benthyciol. Y mae'r ser sefydlog, fel y tybir,yn gyn- 
nifer b haulau; ac felly, yn gynnifer o fl'ynhonau o 
oieuni a gwres ; ac y maent yn taflu ac yn tywallt peth 
o'u goleu hyd attom ni, i bellder anfesurol. Nid 
ydyw y planedau ond cyrph ty wyll o honynt eu hunain, 
eiüir y maent yu dra rhyfeddol yn derbyn goJeuni yr 
haul, i'w defnydd a'u gwasanaeth eu hunain yn gyntaf, 
ac wed'yn, yn ei dywaìlt ymmaith attom ni acerailh 
Pa fath flynnon ryfeddol o wres a goleuni yw'r haul I 
Pa mor fawr y w ! Pa mor ddoeth y w ei chyflead ! A 
pha mor fuddiol yw ei heffeithiau, a'i chynneddfau i'w 



yGoogle 



175 

1ioll blanedau t Y mae ei goleuni yn dân, neu ynteu yn. 
dwyn Uawer o dân gyd âg pf, gan y llysg cymmaint a 
hono ac a ddisgyno ar 3 modfedd o losg-wydr amry w 
betbau yn ebrwydd ; eithr cymmaint o hono, ag a ddis- 
gyno ar 3 troedfedd, t lysg yn gryfach nadimtân 
daearol. Mi a welais losg-wydr enwog Syr Isaac 
Newton, yr hwn oedd cyrumaint ag olwyn Troell 
nyddu, ac a losgai un rbjw beth mewn ychydig funudau. 
Yn awr od oes cymmamt a hyn o dân mewn ychydig 
o'r awyry pa faint sydd yn yr holl ffurfafen ? Ac eil- 
waith, pa faint o dân sydd yn yr haul, yr hon sydd yn 
tywalìt cymmaint o dân alhm yn- wastadol, dros gyn- 
nifer ooesoedd. 

2. Am Oyfleadyr Haul. 

Gan mai yr haul y w ffynnon gwres a goleuni'r ddaear 
hon, a'r holl fydoedd eraill sydd yn troi oddi amgylch 
iddi; gwelwn pa mor addas y mae wedi ei chyíleu >n 
ý Canol. Nid yw na rhy bell, na rhy agos attom ni. 
Buasai yn anghysurus arnom, pe buasem yn nes neu 
yn mbellach oddi % wrthi. A diammeu genyf am y byd- 
oedd eraill, ag sydd yn nes'neu ymhellach oddi wrthi 
na ni, eu bod wedi eu cymhwyso a'u cyfaddasu yn 
rhagorol i'r Ueoedd hyny, sef y pellder neu'r agosder 
l^ny. Y mae pwys, gwres, a goleuni yn wastad yn 
mwyrîau neu yn Ueüiau, yn gyfáttebol i bellder neu 
agosder pethau. 

3. Am angenrheidrwydd Goleuni, a'r moddy 

maër Awyr yn ei dderbyn ac yn ei 

drosglwyddo. 

Y mae goleuni mor angenrbeidiol yn y byd hwn, ac 
hefyd ẁrth bob tebygoliaeth, yn y bydoedd eraill, fel 
nas gall dyn, nac un creadur arall fywyn iawn hebddo. 
Y mae yr awyr yn ei dderbyn y dydd, ac yn ei ollwng 
atom; a'r nos hefyd, y mae yn taflu pelydr yr haul 
ato», yn enwedigol, hwyra borau. Ac awyr fel hyn 
«ydd o ddeutu'r lleuad; canys pan focwbl dywyllwch ar 
yr haul, fel y bu yn y wlad hon, yn ddiwedc^ar, amryw 
weithiàu, bydd cylch rhuddgoch i'w weled o ddeutu'r 



yGoogle 



176 

lleuad, yr hyn a wneir gan ei hawyr, «fel y tybia j 
dysgedigion. 

4. Amwasanaeth y Lleuad i ni; ac hefydy 
Bydoeddiw gilydd. 

Wedi son am angenrheidrwydil goleuni yr hanl, a 
gwasanaetb yr awyr, mi soniaf ychydig eto am y pethau 
y mae yr Arglwydd wedi eu parotoi, gogyfer a cfayf- 
lawni diffyg ac absenoldeb yr haul, sef y líeuad a'r ser, 
y rhai fel y dywed Moses, sydd yn tyy wodraethu'r nos. 
Pa effeithiau byuag a all fod gan y rhai'n ar betbau 
daearol, y mae yn ddiammeu eu bod er ílawer o was~ 
anaeth iddynt, yn enwedigol y lleuad. Y mae'r lleuad 
yn gwneuthur llawer o gymwynasau, a gwasanaeth i 
ni, trwy 'ei goleuni, a'i diffygiadau, a'i thro niisol. 
Ac fel y mae'r lleuad yn gwneuthur gwasanaeth i'r 
ddaear hon, felly yr un modd y mae'r ddaear hoa yn 
gwneuthur gwasanaeth ìddi hitbau, gan fod fel lleuad 
iddi. Naill ai goleuni ei hâwyr, neu ynteu oleuniY 
ddaear yn taro arni, yw goleuni Uwyd tywyll yr faetì 
leuad yn nghol y newydd, os nad pob uno'r ddau. 
Ac fel hyn hefyd, mewn mesur, y mae'rlioH fydoedd 
yn gwasanaethu eu gilydd. Pa mor wych y mae • 
lou a Gwener weithiau, yn cÿflawni eisiau ac absen**' 
oldeb y lleuad ? lë, y mae nid yn unig y Meuad, a r 
prîf-blanedau, a'r ser yn gwneuthur gwasanaeih i ni, 
eithr hefyd yr ail-blanedau, megis lleuadau lou, trwy 
ba rai y gallwn gaei Longittide, sëf gwybod pa mor 
belled y byddw^i tua'r Dwyratn neu'r Gorüewin, nrlh 
drafaelio neu forio o gwmpas y byd. Yn awr onid yw 
gallu, doethineb, a daioni Duw yn ymddaugos ynta ; 
sef yn ei waith yn cymhwyso, ac yn cyfaddasu yr bolí 
fydoedd i fod er gwasanaeth eu gilydd? Onid yw'r fath • 
Greawdwr i*w ryfeddu, i'w ofni, i'w garu, ac i'w 
wasanaethu ? 

5. Am Leuadau ÿ Prifblanedau yn 
gÿffredinol. 

Wedi ystyried y parotoad a'r rhagddarbod ag sydd, 
gogyfer a^goleuo a gwresogi'r ddaear, bydded i ni eto 

Digitized by VjOOQ LC 



177 

gymmeryd golwg ar y bydoedd eraill, ac ystyried a oesy 
cyfryw ragddarbodaeth mewn perthynas iddynt hwy- 
thau. Yma eto y mae gofal a doethineb y Creawdwr 
yn ymddaugos fel o'r blaen. Y mae lleuadau amry w 
gan y planedau uchaf, gan eu bod yn sefyil mor bell oddi 
wrthyr haut, fiynnon gwres a goleuni ei holl fydoedd. 
Y mae yn bosibl fod Ueuadau gan y planedau eraill, er 
nad ydym yn gallu eu canfod. Y mae gan Iou 4 Heuad, 
a chan Sadwrn 5 neu ragor, fel y clywsoch o'r blaen. 
Yn awr y mae hyn. yn wasanaethgar iawn i'r bydöedd 
yma, a hyny nid yn unig o herŵydd eu pellder oddi 
wrth yr haul, eithr hefyd cy'd yw eu tro blynyddol, ac 
hefyd o herwydd yr hir nos, a'r tywyllwch, ag sydd 
tu ag at eu hochrau a'u pegynau, a hwythau hefyd yn 
fydoedd mor fawr ! O rhyfeddwn, clodforwn, a go- 
goneddwn allu, doethineb, adaioniDuw. 

6. Am Lenadau, Dyddiaua ThymìjLorau Iou. 

* Y mae lou yn 343 miliwn o filltiroedd yn mhellach 
oddi wrth yr haul na ni, ac am hyhy y mae gwres a 
goleuni'r haul yn 27 waith yn Hai yno na chyda ni : |ic 
hefyd y mae'r.haul o ran eimhaint, yn ymddangos yno 

^ 5 waithyn llai na chyda ni. Y mae gwyneb lou hçfyd 
yu gan' waith yn fwy na gwyneb y ddaear hon. Yn 
awr <Äi b'ai rhagluniaeth a rhagddarbod rhyfeddol, 
byddai llawer o wledydd mewn ty wyllwch gwastadol ; 
cithr yn awr y mae'r peth yn rhagorôl wedi ei ragflaenu, 
a hyny mewn dwy fFordd yn enwedigol ; sef yn gyntaf, 
Trŵy ei mynych droad ar ei phegynau eihun; ac 
hefyd yn ail, Trwy rifedi ei tleuadau. Y mae Iou yn 
wastad yn rho'i tro mewn lOawr; ac felly os yw'r 
goleuni a'rgwres yn fychan,eto y maent yn dychwelyd 

-yn fynych açyn ebrwydd, gan nad yw'r dydd a'r no3 
ond 5 awr bob un. Ác hefyd y mae gWylltineb a 
chyflymdra eithroad ond odid, ynychwanegullawer at 
ei gwresogrwydd. Ÿ mae ei thymmorau hi yn fwy, 
sef ei Háf a'i Gauaf yn 6 blynedd bob un. Eitbj yr 
ydys yn tybied nad oes fawr o Haf na Gauaf ynddi, 
gan «ad yw yn osgoi fawr tuaV , Dehau na'r Gogledd, 
ond bod ei íhro diwmodol, agos yr un flbrdd â'i thro 

Digitized byLjOOQlC 



178 

blynyddok Eilwaitby y mae gan lou 4 o leuadau i V 
goleuo er nad oes g&nym< ni, sy 'n nes at yr haul, ond 
un. Y'nghylcb y lleuadau hyn, ni áystyriwn 4 peth. 
1> Eu mhaint, yn gymmaint, o bosib), a'r ddaear hon. 
2, Eu goleunì yn fawr iawti, gan eu bod yn weledig i ni. 
S, Eu pellder oddi wrth íoit äc oddi wrth eu giiydd, 
yr hyn sydd mewn modd gelfyddol iawn. Pan fyddo 
un o honynt yn goleuo un man, bydd y llall yn goteuo 
man arall; ac fel y bydd unyn myn^d, bydd y llall yn 
dyfod, fel nad oes un rhan olou, ùn amser heb oleuni 
aphreseuoldeb un neu ragor o honynt. 4, Eu gwaith 
yn osgoi, fel y b'o iddynt oleuo pegynau ac ocbrau 
lou, bydd rhat o honynt befyd, yn aros yn hwy nac 
eraill, ac fel byn y mae lou yn caeì ei goleuo mewn 
raodd rhyfeddol iawn. Molwcbyr Arglwydd. 

7. Am Leiiadau, Dyddiau a Thymmorau 
Sadwrn» 

Wedi gweled y rhagddarbod rhyfeddöl ag sydd yn 
Iou, yn lle ei bod yn mhell oddi wrth yr haul, gadewch 
i ni eto gyrntneryd golwg ar Sadwrn, yr hon »ydd yn 
fwy na 300 miliwn o fiHtiroedd yn mhellach oddiwrth 
yr haul na Iou ; ac agos yn 700 miliwn yn mhellach 
na ni. Ac yma yn y lle cyntaf, y mae 5 neu rasor o 
leuadau. Diammeu fbd ylleuadau hyn yn fydoedd 
* mawrion, o bosibl yn fwy na 'r ddaear hon, gan eu 
böd yn weledig i ni> a hwythau yn sefyll mor bell oddi 
wrthym. Am droad y Hiai hyn oddi amgylch Sadwrn, 
y mae yn gyffelyb i droad lleuadau lou; fel y mae 
Sadwrn yn mhob lle yn cael ei goleuo yn y modd 
goreu. Peth arall ag sydd yn perthyn i Sadwrn yn 
unig, ac nad yw i'w weled mewn un lle arall, ac hefyd 
sydd yn dra rhyfeddol, y w ei modrwy, neu'r cylch sydd 
oddi amgylcii iddi. Y mae'r fodrwy yma yn fawr 
iawn, gan nad yw diameter Sadwrn iddi hi, ond 4 i 9. 
Ac hefyd y mae ei lied a'i phellder yn gyfatebóì, sef 21 
mil o fìlltiroedd, neu ychwaneg. Ei thrwch o bosibl, 
aydd yn ûi hefyd. Ymae hon.yn ddiammeu at gryf- 
hau goleuni Sadwrn, gan ev bod mor bell oddi wrth yr 
haul. Y mae yn debygol ei bod yn beth disglaer lle- 

Digitized by VjOOQ lC 



170 

wyrcbaidd iawn, ac feUy memra modd rhagorol yn 
casglu goleuni yr baul y'nghycb ,ac yn <ei dy waHt ar 
Sadwrn. Y mae hon i'w gweled jnewn amrywiol 
ffyrdd, fel y b?o Sadwrn yn troio ddeutu yr haul. Y 
jpae weithiau i'w gweled yn groes ar Sadwrn, «c 
weithiau oddi arngylcb iddi yu edrych fel modr-wy. 
Pob X5 rplynedd y maeV ;un -fath olwg i V gael arrri. 
Spieu.ddrych o JO troerìfedd a rydd olwg ar hon a 
lleuadau Iou. Y rnaç Sadwrn yn troi ar ,el pbegytrau 
ei hua wrth bob tebygoliaeth, ac felly yn gwneufhur 
dydd a nos; ond y mae Imor bell oddi wrthym ni, fel 
nas gallwn ni wy.bod ei thro, ua hyd ei dydd ü'i nos. 
Eithram dymhorau Sadwroa, ganei'bodyn rboitro o 
ddeutuyrhaul mewn 30 mlynedd, y mae ganddi 15 
mlynedd o Haf, a 15inlynedd o Auaf wrth ein cyfrif 
ni, ernad yw hyny oud blwyddy» ynddi bi. Ynawr 
ystyri.wn a rbyfeddwn, pa fath ragddarbod ag sydd yma, 
gogyfera,goleuo, ^wresogi, a cbynhesu Sadwr-n, gan 
ei bod yn sefyll mor bell oddi wrth yr baul. Diameu 
genyf fi, fod yr Jioll fydoedd yn llawn trigolion cym- 
mwys i'w nhatur a'n tymmer, fel ein foyd ninau, gan 
fod yr .un rhagluniaeth, a'r un rbagddarbod yuddynt yn 
ymddangos, ag sydd gyda ninau; a cban nad oes un 
lle, nac un peth wedi ei greu gan Dduw yn ofer. 
Ond pa fath drigolion, aphafath greadurôaid, a pha 
fath ffrwythau sydd ynddynt, nis gellir gwybod yn sicr, 
eitbr y neb a fyno dybiau a thebygoliaethau, a all eu 
cael mewn modd difyr iawn, yn llyfr Mr Christian 
Huygens, a elwir Cosmotheoros. Rhyfeddwn a cblod- 
„ forwn yr Argiwydd. 

8. Rhái pethau rhyfeddolyn rhagorynghylch 
Goleuni.* 

Y ma.e goleuni yn un o'r petbau rhyfeddaf mewn 
naturiaeth: Jlawer sydd i*w ddywedyd am dano, ŵ 
llawer syjdd heb ei ddeall ynddo. Ac.er fy mod wedi 
spn Uawer o'r blaen am dano, ettö mi gaf ddal sylw ar 
raj pethau rhyfedd »yn rhagor mewn pertbynas iddo. 
X, Y we'r goleuni yn dyfed odëiwrth ^r haul atom ni 
/elydywsoch, ac 3^1 rhedeg mewn HineHau union, a 



yGoogle 



180 

hyny yn dra buan. Cymaint o effaith ag sydd gan y cyrpb 
nefol ar bethau dearol, sydd wrth fy nhyb i, trwy eu sugn 
a'u goleuni. 2, Y mae'n beth da nad yw gronynau y 
goleuni yn gludio wrth eu gilydd, ac yn gwneuthur 
talpiau wrth ddisgyn oddiwrth yr haul, fçl y maent yn 
gludio wrth amryw bethau, ryw brydiau eraill; megis, 
wrth y gwer cyn ei losgi; canys pe b'ai ond cymmaint 
a phen pin bach o hono yn gludio y'nghyd, byddai o 
berwydd ei gyflymdra, yn llawer mwy ei nerth na bwlet 
canon o 12 pwys. Y mae bwlet o un pwys, ag a redo 10 
milltir mewn munud, yn gymmaint ei nerth a bwlet o . 
2 bwys, ac na redo oud 5 milltir mewn munud, &c. 

3, Y mae'r goleuni yn dân, fel y clywsoch, neu yn dwyn 
Hawer o dângyd ag ef, gan y llŷsg ychydig o belychr 
yr haul yn ebrwydd mewn Mosg-wydr. Ac os oes 
llawer o dân mewn ychydig o oleuni, pa faint sydd yn 
yrhollfyd? Digon i'w losgi efynebrwydd, oni b'ai 
rhagluniaeth yr Arglwydd. Nid yw goleuni 'r Ueuad, 
o herwydd ei deneudra a'i wendid, yn gwneuthur dim 
gwres ag aallwn ni ei ddiruad yny llosg-wydr goreu. 

4, Y mae mwy o oleuni yn dyfod yn wastadol oddi 
wrth yr haul nag a allwn niddirnad. Y mae'n aralwg 
fod goleuni 'r haul yn Uanw 'r holl le oddiamgylch iddi 
hyd atom ni, 'ie, hyd at Sadwrn, ac y'mhellach i 
bellder anfesurol. Yn awr y mae hyn yn fwy o 
faithder nag a allwn ni feddwl yn hawdd. Y mae 10 
mil trwch y ddaear rhyngom ni a'r hauí, a hyny oddi 
amgylch. Y mae Sadwrn 9 gwaith y'mhellach oddiwrth 
yr haül na ni. Y mae hyn yn gymmaint o le ac a 
gynhwysai 12000 biliwn o'r fath gyrph ag yw'r ddaear 
hon. Eilwaith, y mae'r goleuni mewn 5 chwarter 
awr, yn myn'd oddiwrth yr haul at Sadwrn, ac felly 
y mae'r holl faithder yma yn cael ei lanw o'r newydd 
â goleuni bob 5 chwarter awrer y dechreuad. Yn awr 
ystyriwn os gallwn, pafath gyfoeth rhyfeddol o oleuni 
sy'n wastadol yn dylifo oddiwrth yr haul, ac etto heb 
ddarfod. Er cymmaint o oleuni sy'n myn'd i lanw'r 
byd, etto y mae'n bosibl, gan faued ei ronynau, nad 
yw'r cwbl yn dyfod i gymmaint ac un tywodyn. 
Ẃeithian, er rhyfedded a hyfryded yw'r goleuni^ y 

Digitized byLjOOQLC 



181 

mae'n rbaid éi adael ; ondnis gallaf lainadywedyd, mai 
mawr yw tywyllwch y dyn hwnw, na welo àllu, 
dòethineb, a daioni Duw yn yr holl oleuni hwn^ 

9. Casgliad oddi wrth y pethau hyn. 

Yn awr wedi gweled y drefh ryfeddol sydd gan y 
Creawdwr. wedi ei gosod i fynu, gogyfer a goleuo a 
gwresogi r byd, y ddau béth maẅr angenrheidiol, 
heb ba rai nis gallasai un creadur by w fod yn iawu ; 
wedi gweled hyn yn aWr, rhyfeddwn, elodfbrwn, a 
gogoneddwn allu, doethineb, a daioni Duw, ÿ creawd wr 
anfeidrol. Na fyddwn fel y bobl hyny yn Esay 5.11, 
12. Y rhai a ddilynant y gwift a'r cwrw a phob ofer- 
edd ddydd a nos, ond na fwrient unwai^h am weithred- 
oedd a gwasanaeth yr Arglwydd. Y mae dỳnion yn 
yn yr oes hon, yn priodi pleserau pechadurus, ac yn 
dymuned na byddai un Duw i'w cospi, ac yna yn 
dyfod i obeithio nad yw, ac wed'yn yn dyfod i haeru 
nad oes yr un.. Ond hebiaw datguddiadau Duw yn 
ei Air, y mae gweithredoeddd Duw yn dangos ei fod. 
Ni adawodd ef ei hun yn, ddi dyst i un genedl. ' Y 
mae Duw i'w weled, sef ei allu, ei ddoethineb, a' 
ddaioni ef, a hyny yn amlwg yn y pethau a ddy wedwyd 
yu yilyfr hwn. Medd Chryaippus, Od oes neb a wna 
y pethau nas gall dyn eu gwneud, yna yn sicr y mae 
hwnw yn alluocach, ac yn ddoethach na dyn. Eithr 
dyn rìis gall wneuthur y ffurfafen a'i Unoedd, gan hyny 
y maefr hwn a'u gwnaeth yn fwy ei allu, ei gyngor, ei 
gelfyddyd, a'i ddoethineb na dyn. 



PEN. XXIX. 

Golwgfhr ar y Cyrph nefol. 

YR wyf wedi son llawer am y cyrph uefol a'u 
perthynasau o'r blaen, er hyny mi gaf yma eto> 
yii awr roddi golwg fèr arnyat y'nghyd. 

P* 



182 

1. Am Droiony Prif-blanedau o ddeutu yr 

Haul, ar Ail-btanedau o ddeutù eu 

Prif-blanedau. 

Y mae'r prif-blanedau yn troi o ddeutu'r haul fel hyn ; 





O A M 


D A M 


Mercher mewn . . 


87 23 16 


Mawrth mewn . . 686 23 27 


Gwener — • • • • 


224 16 49 


Iou — . . . . 433$ 12 20 


Y Ddaear — .... 


365 6 9 


Sadwrn — ....10759 6 36 



Y4, mewn 15 22 41 

Y 5, — 79 22 4 



Y mae lleuadau lou yn troi o ddeutu iddi fel hyn, 

Yl,mewn 1 18 28 I Y 3, mewn ...;.. 7 3 43 

Yr2, ~ 3 13 14 I Y 4, — 16 16 32 

Y mae lleuadau Sadwrn yn troi oddeutu iddi fel hyn ; 

Yl, mewn 1 21 19 

Yr2, — 2 17 41 

Y 3, — 4 13 47 

Y uiae'r lleuad yn troi o ddeutu'r ddaear, o un fan 
i'r cyfry w fan di achefn, niewn 27 dydd, 7 awr, a 43 
niunud. Eilhr o newid i newid, neu oddi w;rth yr 
haul, at yr haul drachefu, mewn 29 dydd, 12 awr a 
44munud. 

2. Am bellder y Prif-blanedau oddi wrth 
yr Haul, dr Ail-blanedau çddi wrth eu 
Prif-blaneâau, mewn milltiroedd Seisnig ; 
panfyddontyn eupellder canolig. 

Y mae y prif-blanedau yn sefyll oddi with ganol yr 
haul fel hyn ; 



Merchur 32000000 

Gwener 59000000 

Yddaear 81000000 



Mawrth 123000000 

Iou 424000000 

Sadwrn 777000000 



Y mae lleuadau Iou yn sefyll oddi wrth ei chanol hi 
fel hyn ; 

Kl, 1300001Y3, 680000 

Yr2, 368000 | Y 4, ., 1000000 

Y mae lleuadau Jäadwrn yn sefyll oddi wrth ei 

«•hanol hi fel hyn ; 

Y4, 600000 

Y 5, 1800000 



F 1, 146000 

Vr2, 187000 

13, 263000 



Digitifed by 



Google 



183 

Y niae'r Heuad yn sefyll oddi wr'th ganol y ddaear 
pan fydd yn ei phellder canolig, yn 240000 o filltiroedd. 

3. Am gyflymdra canoligy Prif-blanedau bob 
awr, yn eu troion o ddeutu yr Haul, ar Ail- 
blanedau o ddeutu euPrif-blanedau. 



Y mae'r prif-blanedau yn rhedeg fel byn; 

MILLTIR. 

Merchur 100000 Mawrtb 

Gwener 70000 Iou 

Yddaear ..,......% .56000 Sadwrn 



MILLTIR. 
45000 
24000 

. 18000 



Y mae Heuadau lou yn rhedeg fel hyn ; 

Yjl, 32700 I F3, 20000 

Yr2, ........ 25700|F4, 15000 

Y mae lleuadau Sadwrn yn rhedegfel hyn ; 

Yl, 19400 F4, 9400 

Yr2, 18500 F5, 5600 

Y 3, 14300 

Y mae ein Ueuad ni yn rhedeg 2200 o fílltiroedd 

Y mae'r goleuni yn rhedeg 650 miliwn o tìlltiroedd 
mewn awr ; a thros 10 miliwn mewn munud ; ac agos 
i 200 mil o filltiroedd mewn moment. 

4. Am Drweh yr Haulai Phlanedau. 

Eu trwch mewn milltiroedd Seisnig, sydd fel hyn, 
neu o ddeutu ; 

Yr Haul 763000 Y ddaear 

Sadwrn. 61000 Y Heuad , 

Iou 81000 Gwener • • 

Mawrth 4440 Merchnr 



7970 

2170 

..-••• 7900 
4240 

Nid yw trwch yr ail-blanedau eraill, eto ÿn ddigon 
hyspys, ond tebygol iawn yw eu bodyn gynjmaint, neu 
yn fwy na'n lleuad ni. 

5. Amrafael 'bwys pethau ar wyneb yr Haul 
ar Planedau. 

Yr hyn a bwyso un pwys ar wyneb un, a all bwyso 
niwy neu lai ar wyneb un aralî ; megis, 

Ar y ddaear ..*..... 1 Pwys Ar y lleuad . . 3 chwarter Pwyi 

Ar yr haul 24 — Ar Sadwrn . . 5 chwarter — 

Ar ípu >..... 2 — * 

P 3 



yGoogle. 



184 

6. Am Dro diwrnodol y Cyrph nefiol ar eu 
Pegynäu eu hunain. 

* Yr ydys yn gwybod yn sicr am rai o'r cyrph nefob 
«u bod yn troiar eu ptgynau eu hunain fel hyu; 

D A M D X M 



Yrhaulmewn ...... 25 6 

Iou — , 9 50 

Mawith -* ....... . I 40 



Y ddaear raewn •••• 23 56 
Gwener — ...... 25 

Y lleuad» — 27 7 41 



7. Am gyfiymdra canol-gylch y Cyrph nefat 

hyn bob awr yn eu tro diwrnodoL 

Y mae canol-gylch pofr nn yntroi llawer onlltiroedd 
bob awr, fel hyn ; 

Yr Haid ....... 4000 | Y ddaeaf 1030 

Ion 25000 I Gwener .............. 1600 

Mawrth 500 | Y Ileuad 10 

8. Am y mesur o Oleuni a Gwres syddar 

tcyneb yr Haul ai Phlanedaü. 

. Y mae'r goleuni a'r gwres yn benaf, ac yn gyntafar 
wyneb yr haul, ac yoa af wyneb pob chi o'r lleül yn 
ol eu hagosder, fel hyn ; 

Ueuad 1 



Ar wyneb yr haul .... 45000 
Ar wyneb Merchur •••• 6 

Ar wyneb Gwener .... 2 

Ar wyneb y ddaear neü'r 



Ar wyneb Mawrẅ, Uai na haner 
Ar wyneb Iou, ••••27 rhan. 
Ar wyneb Sadwrn, .... 90 rhaa 



9, Yr amser y òyddtti y Prif-blunedau yn 
syrthio ír lîaul^ «'r Ail-blanedau %w Prif- 
blanedau, pe baent yn cael syrthio wrth eu 
pwysy gan eu Cylchdroad. 

Byddaii'r prif-bknedau syrthio i'r haul mewn byr 
'amser, fel hyn ; 



Mercburmewn ...... 15 13 

iJwener — ........ 89 17 

Y ddaear neu'r lloer . . 64 10 



D A D A 



Mawrth mewn ...... 121 

l#n — • 707 

Sadwrn — ......1190 



Byddai ileuadau lou syrthio iddi hi fel hyn; 

F 1, rnewn 7 I Y 3, mewn ..... 

F*3, — .......... Q,tf|Y4, — 



185 

Lleuadau Sadwrn fel hyn; 

d ▲ d ▲ 



Y 4, mewn ...... 9 20 

Y 5, — 14 1 



Y 1, mewn 8 

Yr 2, — 12 

Y 8, — T9 

Y lleuad a syrthiai i'r ddaear, mewn 4 diwrnod ac 20 
aw. Carreg a syrthiai i ganol y ddaear, pe b'ai dwll 
iddi, mewn 21 munud a 9 ailiad. 

10. Casgliadau òddiwrth y pethau hyn. 

Onid yw y pethau hyn yn rhyfeddol, ac yn dangos 
gallu, doethineb, a daioni Duweu creawdwr a'u cyu- 
haliwr? Ac yn galw arnom ninnau i'w ogoneddu a'i 
wasanaethu eft 



PEN. XXX. 

Casgliadau bucheddol oddiwrth yr olwg hon 
{ ar y Byd, yn enwedigol y Ffurfafen. 

'EDI cymmeryd golwgfel hyn ar y byd a'i drig- 
olion, a'r ffurfafen a'i lluoedd, a gweled y modd 
rhyfeddol, ardderchog,y mae pob peth wedi eu gwneu- 
thur, ac wedi eu cymhwyso a'u cyfaddasu i'w güydd, 
ui agawn weithian gymhwyso'r peth attom ein huuain, 
a gwneuthur*ychydig o gasgüadau bucheddol oddiwrth 
y cwbl. 

1. Fod Duw íw weled yn ei waith. 

Oddi wrth yr olwg yma ar y byd, ni a gasglwn, 
Fod Duw i'w weled yn ei holl weithredoedd. Nid yw 
y pethau hyn o angenrheidrwydd, ac am hyny, rhaid 
oedd iddynt gael dechreuad, arhyw Uni ro'i dechreuad 
iddynt, ag oedd o hono ei hun, heb ddcchretmd, ac am 
byny o angenrheidrwydd. Y mae ainser a lle, heb 
ddechreu ac heb ddiwedd, a Duw aníeidrol yn mhob 
perffeithrẁydd yn Uenwi pob un o'r ddau. 

Y mae Duw iV wel'd yn eglur, 
Fn y ddaear a phob creadur, 
Yn y moroedd, yn yr wybren, 
Yn y nefoedd a phob seren. 
p 2 



w 



ijÿfof 



yGoogle 



2. Fod Perjfeithrwyàd Dmw *w weled yn ei 
waith* 

¥el y ruae gweithredoedd Duw yn dangos ei Hanfoc^, 
felly y mae eu godidawgrwydd yn daogos ei berffejth- 
rwydd fi ogoniant.; yn enwedigol ei allù, ei ddoethineb, 
a'i ddaioni. Fel y mae gwäiŵ gŵr yn dangos ei gjel- 
fyddvd r felly y raae gweithredoedd Düw yn dangos ei 

berffeitihíwyẄ, 

Y mae medr pawb i'w weled, 
Yu dra amlwg yn en gweitbre^j 
A nerth, a dpethder, a daioni, 
Duw'n y byd sy'n amlwg uu\ 

3. Perthynas Duw i tii, au DyJedm&nau 

Gan fod Duw yn Groawdw r rhyfeddol i ni, ac an> 
hyny jn Gynhaliwr,p Afglwydd, ,acyn Llywodraeth- 
wr galluog, doeth, a daionus; éin dykd ninnau yw ei 
adnabod, ei ryfed4du, ej ofni, véi anrhydeddu* ei glpdr 
fori, ei addoli, ei gs*ru, a'i wasanaethu yn ffydoUou. 

Duw a'n gẁoáeth^ aDuw yw'n perchen, 

Duwyw'n#aijglw|rda;, Duw yw>«#aeur 

Ac am hyny, Duw'n Tad nefol. 

Ddylem foddio yn wa&tadoL 

4- Ffŵwéb Qxm 4dmmeJLh. 

Yn awr ni a welwn, pa mor ffol ^yw'r dynion tynj^ 
sydd yn addoli'r creaduryn llẃ Creawdwr. Rhai yn 
addoli'r Tân, rhai y dwfr, rhai yn addoli ýr anifeiliaid r 
rhai yn addoli coed a UysMu r rhai yn addoli'r haul, neu 
ufferu fel y tybia rhai, rhai yn addoli 'r ser a'r planedau,. 
a rhai yn addoli dynion, ac eraiHyn addoli'r diafol. 
Ffol y w ceisio belp a chyngor r 
•Gan ddçiw »wy.ch, a llun y doetor f 
A ffplipeb inawr heb am&eu, 
Ÿw ofni'r ffon yn fwy na'i Phereben. 

5. Yr olicg ìwn ar y JByd 9 i ddysgu i m 4di- 
frrisio ileimau bach a'r Ddaear* 

Yn awr ni a welwn nad y w'r ddaçar hon i gyd olt 
ond rhan fechan mewo eywUûaetb â'r ?byd mawr aY 
greadigaeth. Ac feefyd nis gwyddoffl m pa cyn gynted 



yGoO^ 



f gorfydd arnom nâ ymadael â'r tldaear hon a chwbíU 
Pe byddai deatì úyooì gau y moFgrug, byddai iddynt r 
ŵöd odid, iîa»« eu twmpath yn wledydd, ac yn deyjo- 
asoedd. A pha beth yw ein gwaitb »i y*.rbyfeJa ya 
erbyn ein gilydd, ond «ìegis cyûnẃr « forgrug yn 
ymladd a>'u gilÿdd ar ihyd ystlysau'r twmpath ? Yn* 
awr a fydd i ni ddigio ein fiuw, a dibrisio ein iechyd- 
wriaeth dragywyddol, er mwyn y twmpath morgrug, er 
inwyny ddaear dros ychydig amser, ie,er mwyn teyrn- 
#a$, ie^ er rawyn tyddyn, ìe r er mwyo \dim ) . Q ! inedd 
jesu Gjrist, JMath. lÇ. £6. Pa leshad i ddyn, os enaill 
efe yr holl fyd a cholli ei enaid ei hun î Neju pa beth 
a, rydd dyn yn gyfiuewid am ei enaid ? 

Nidyw'r ddaear naewn cyrohariaeth, 
Ond twmpath gwàdd fr greadigaeth, . 
Ber ei hamser bach ei phleier, 
O dibrisìwn. beth mor ofer* 

6. Rhoddwn ein serch ar bethaunefol. 

Ystyriwn pa fath bethau nefol sydd jmewn golwg i 
ni, ac od oes y Êath«bethau y tu faes i'r llen, pa beth sydd 
ỳ tu feWn? Yr ydym yn fawr am bethau newydd, a 
phethau dieithr y -a pha fath foddlom wydd gan hyny a 
byfrydwch y bydd yr enaid duwiol yn gojygu peíhaur 
byd arall, . y rhai iel y tys^ia'r ysgrythur, Esay 64. 4.~ 
I Cor. 2. 9- Ni welodd ilygad, iû clilywodd clust, ac 
pi ddaeth i galon dyn i feddwl am danynt aeu eu cyff- 
ely-bu. Dilyuwn sancteiddrwydd, ac ni a ddeuwn i 
hapusrwydd, canys medd yr Apostol, Heb. 12. 14» 
Heb sancteiddrwydd ni chaiíf neb weled yr Arglwydd* 
JSr bo.d bwytta bwyd at gypnal bywyd, eUo «id ydyw 
dyn, yn wastad, wrth fwyta y» gtlygu hyny, ond fe fydd 
yn bwyta o ran ei flŷs, a'r hyfrydwch sydd ganddo yn 
y gwaith. îelly'r duwiol, nid y w'n by w y« sanotaidd 
yn unig er mwyji «nnill y nefoedd, ond er mwyn yr 
hyfrydwch hefyd sydd ganddo mewn sancteiddrwydd a 
boddloui Duw. tìan hyny, weithian, eymraerwn ofal 
am osod ein serch ar bethau uchod, ac i fod o feddwl 
ysprydol, ac ffid o feddwl cnarwdpl, daearol ; ac felly r 
i rede^ yr yrfa a osododd Crist o'w bJaen, feí y carTom 
\i r v líe ŵ «bar^todd tî i'w weisioa ffýdcHon, ac y 

Digitized by LjOOQ lC 




180 

caffom ein derby n ganddo atto ei hun j fel, lle y b'à 
ef y gallwu ninnau fod heryd. Ger bron yr un y mae 
digonolrwydd llawenydd, ac ar ddeheulaw pa un y mao 
digrifwcb yn dragywydd, Salm 1§. 1 1. 

Rbown ein serch ar bethau uchod 
A Chríst yn cynnyg i ni'n barod ; 
P'am na serchwn bethau nefol, 
Gan eu bod hwy yn drag'wyddol. 

7. YCload. 

Yn awr ni a welwn pa fath waith rhyfeddol ydywY 

Íreadigaeth, â'r rnodd y mae gallu, doethineb, a daioni 
)uw yn yniddangos yn mhob rhan o honi ; gan hyny, 
weithian, bydded i ni geìsio meddwl yn wastadol am 
Dduw, ei ofni, ei garu, a'i wasanaethu yn ffyddlon hyd 
y diwedd. 



V CYNNWYSIAD. 



PEN. I. Am JDduw. 

Am Hanfod Duw 5 | Rhagluniaeth Dnw 7 . 

Sicrwydd Dnw 6 | Gwasanaeth Duw ....... . 10 



PEN. II. Am Yspryd. 



Natur Yspryd 13 

Tystiolaeth am Ysprydion.. 14 
Profiadau yn rhagor, &c... 16 
Breuddwydion y n dangos fod 

Ysprydion 17 

Ymddangosiad K Ysprydion, 



&c. o'r ysgrythúr lft 

Graddau Ysprydion ac Ang- 

yîion .... «•....... i&. 

Swyddau Angylion da 19 

Ychwaneg ynghylch Angyl- 

iou da a drwg. ......... ib. 



PEN. III? Am Enaid Dyn. 

Natur yr Enaid 20 i Undeb yr Enaid â'r Corph . . 29 

Enwau yr Enaid . • * •«•••• 21 | Anwydan, serchiadau a thu- 

ArdderchawgrwyddyrEnaid 22 | edcliadau yr Enaid 27 

Anfarwoldeb yr Enaid .... 23 j Amrafael dueddiadau dyaion ib. 

PEN. IV. Am Gorph dyn. 



Natur y corph 

V danuedd ib. 

V gwefusau 30 

y ttynonau poer ......... îb. 

V tafod . • il/. 



y corn Uwngc, a'r corn 

chwyth 31 

Gwaith y genau yn sugno . . ib. 

Fcyiia tò. 

Llysy Cylla ÎÄ 



» • * 



Í89 



YColuddion a'r Cefhdedyn y 32 
Am y maeth yn nryned'trwy 

y gwy thienau i'r galon, &c. 33 

Am y Galon •• 34 

Cauadan'r galon • ib. 

Nerth y galon yn ty wallt y 

gwaed tròs yr hofr gorpn 35 
Anadliad pibeílán a ffynonau 

■ yr ysgyfafec .. 36 ' 

Cant o ledr-ewynaa yn rheid- 

iol i anadlu ............ ib. 

Heb awyr y cwbl yn ofer . . . ib. 
Diben anadliad .. ........ 37 

Am iachasder yr awyr . . • . tè. 
Fod yr awyr yn gadael rhy w 

beth yn y gwaed ••...;•• 38 
Am wytiüeoau'r gwaéd .... Ŵ. 
CykKdr<**d y gwaed...... 3» 

Anrffordd y áwfr • • ib. 

Am>.y Bastl ...* 42 

Piant yn dyfod o lwynau en 

Rbi'eni ib. 

Am y Gewynau ü. 

Gewynau wrth, ac allatt o'n 

llywodraeth 43 

Gewynau'r canolfur r*. 

UestrPr Lympha ........ 44 

Fjynonàu'r corph ió ; 

Jftíenàu'r corpU • • • • ib? 

Pileri dew yr ymenydd .... 46 

Pilenau'r Corph . ib. 

Am y Lledr-ewynau ...... Ur 

Nerth y. Lledr-ewynau . ... 46 

AmyrEsgÿrn 47 

EsgyrnyPen. ŵ. 

Asgwrnycefn 48 

Yr esgyrn eraiH a'r cymalan ib. 
Dechreuad yr esgyrn .... 49 



Mor niweidíor yw olew a 

dwfr i'r «sgyrn 49 

Am y Golwg....i ib. 

CynneddfauT Llygaid .... 50 
Am un oedd a Hythyrenau yn 

ei lygaid ib. 

Am y cfustiau a'r clybod .... 52. 
TVoion a phibellau V Glust . ib. 
Gwabaniaethofierynau'rcly- 

bod mewn hen ac ienangc ib, 
Betfi sydd i'w ddealì wrth 

Swn 5& 

Holl offerynau'r clybod yn * 

anfuddiol heb awyr .... 54 

Effaith Cerddoriaeth .... ib. 

Am y teimiad •*• • • ib. 

Cymartaeth y glust a'r llygad 55 
Am yr archwaeth ..•....- ib. 

Am yr arogtíaé. • 56 

Oymhesar alla y synwyrau . 58 
Ajii y galon, yr anadliad a'r 

gẁaed, &c 59 

Am agwedd y corph 00* 

Dnll a llun y corph ib. 

Maintíon'r corph tò.. 

Am wneuthuriad a chyflead 

amryw ranau o'r corph . . 61 
Gallh'rcorph i ragflaenu ac i 

iachau clefydaii tûV 

Cyd-dehnlad amryŵ ranau'r 

corph' 62 

Am amrywiaeth Wynebau^ 

Lleferydd, ac ysgrifenlaw 

dynion • ib. 

Am Hedyn a dectireuad pob 

Creadur 63 

Am ffrwythlondeb dynion 64 
Am Rifyddiaeth . • «.. . . . . . 65 



P£N. V. A m y byd dmeurol, yn^emoediyol, Awyr, golewỳ, 
a Pkwys. . 

Am y mòr o Awyr sy'n am- [ Ant y Gotemu 67 

gylchu'r ddaear 66 | Am Bwys 68 

PEN. VI. Awi :y Bei ddwjr ddasarol yn gytfredinot. 



Am ltuvy ddaear afr moroedd 4H* 
Màinty ddaear a'r moreedd' 70 
Cyffroad a thro 'r ddaear a'r 
moroedd . . ...... • íb. 



Cyfleadydcraeara'rmoroedd 70 
Am ddòsparthiad y ddaear 

a'rdyfroedd Hl 

Am lwyth y byd .......... ib. 



PEN. VII. Am y Ddaear yn miltdtwl. 



Am áw nen biidd y ddaear 72 
Anorxw hanao'r ddaear . /ì . 73 
^-ffroeuA4v tantlyd y 



ddaear 73 

Mynyddoedd a dyfroedd y 
■ ddaear. . . • 74 



yGoogle 



190 



PEN. VIII. Am Fywiolion yn gyffredmol. 



Am bura , synwyr bywiolioii 75 

Anadlìad by wioliou .' 78 

Cyffroad bywiolion 29 

Cyflead by wiolion ib. 

Rhif, neu gydbwysiad byw- 
iolion •••... 80 



Ymbortíi by wiolion • 81 

Gwisgiad bywiolîon 84 

Trigfanau by wiolion ...... 85 

Am hunan amddiffyniad by w- 

iolion *o. 

Am genhedliad bywiolion . . 86 

PEN. IX. Am amryw Iwythau bywiolian yn neillduol, ac 
yn gyntafam yr anifeiliaid pedwar troediog. 



Am en hagwedd ogwyddol 89 
Am benau yr anifeiliaid • • . . 90 
Am yddfau yr anifeiüaid .... ib. 
Aragylla yr anifeiliaid . . . . ib. 
Am galon anifeiliaid 91 

PEN.X. 

Cyffroad ac ehediad- adar . . 93 
Ain y pen, y cylla, a rhanau 
eraill o adar 94 

PEN. XI. Am 

Am bryfed yn gyffredinol 98 
Dull gwnenthuriad pryfed 99 

Am lygaid pryfed ib. 

deimlwyr 



Am y gwahaniaeth rhwn# 
dyn ae anifail raewn rhai 

gewynau . •• 9\ 

Ofn dy n ar yr holl greadnriaid 92 
Ynghylch byẁyd anifail. . . • ib. 

Am Adar. 

Symudiad ac ymadawiad adar 95 
Adar yn gori, neu yn eistedd 
ar euhwyan 96 

Bryfed a phlyf. 
Rhanau a chyffroad pryfed 100 
Doethiueb p'ryfed i-ddiogelu 

eu hunain erbyn y gauaf ib. 
Gofal pryfed yngbylch eu 

rhai bach 101 



Antennce, neu 

pryfed a phlyf ib 

PEN. XII. Atn Ymlmgiaid. 

Cyffroad neü symudiad ym- 1 Eu gwénwyn ........ 

lusgiaid . . . . • 104 I 

PEN. XIII. Am breswylwyr y dyfroedd. 

Amryw greaduriaid y dyfr- 
oedd 105 

Anadliad a nofiedydd y , 

PEN. XIV. Am Goed a Llysiau. 

Defnyddian a gwasanaeth Rhinweddau coed a llysiau 108 

coed a Ilysiau 107 Tyfiant coed a Ilysiau . . . . 109 

Gwneuthuriad coed a llysiau ib. Ara felldith y ddaear • . . . 110 

PEN. XV. Am y pedwar tdefhydd, sefAwyr, Dwfr, 
JDaear, a Thân. 



104 



pysgod . . 105 

Gwaith y pysgOd yn nofio 106 
Hiliad pysgod ib. 



Nattur yr awyr 111 

Pwys a gwasg yr awyr. fc . . 112 
Pwys yr awyr ar ddyn. ... ib. 
Profiad am wasg yr awyr . . 113 

PEN. XVI. 

Fod coed, Ilysiau, rawyn a 
cherrig ? a Chreaduriaid 
byw, mewn cryn fesur yn 
dyfod o ddwfr 120 



Pwys yr awyr ar dŷ 114 

Deínyddioldeb yr awyr . . . ib. 
,Y mddangosiadau y n yr awyr 116 

Am y Dufr. 

Am yr afon Nilus ib. 

Cyfiead a halitrwydd y mor 125 
Defnyddiau a gwasanaethy 
moroedd ............. ib. 



y Qs> ; ^K • 



191 



Angenrheidrwydd dwfr ... 119 
Nad y w rhai coed a liysiau 

nemawr ond dwfr .... ib. 
Fod y dẃfr yn dyrchatn Pr 

awyr ib. 

Dwrr yn darth yn yr áwyr 121 
Am ddwfr gwlaw 122 



Am y dwfr yn treulio ac yn 

sychu 122 

Am halen yr awyr . •••• 123 
Y tywod yn derfyni'r mor 126 
Llanw a thrai'r mor .... ib. 
Ani fldyfroedd ac afonydd 
rhyfedd 127 

PEN. XVII. Am y Ddaear a\ Pridd. 



Fod y ddaear er cynhaliaeth 
dyn ac anifail 128 

Fod yr nn pridd yn dwyn 
Uawer o bethau 129 

Nad yw 'r ddaear yu di- 
ffrwytho 130 

Fod y ddaear yn dwyn pob 

PEN. XVIII 

Yr angenrheidrwydd o dân 135 
Natur y tân yn auhyspys . . ib. 
Am yr helaethrwydd o dân 

syddyny byd 136 

Am Ragluniaeth yn rheoli 



peth angenrheidiòl .... 131 
Fod pwys pob peth tua 

chanoly ddaear ib. 

Am osgo y ddaear 132 

Am fod y tir yn uwch na'r 

dwfr ,\ . 

Am ranau'r ddaear (Zonis) 

Am y Tân. 

ac yn attal nerth yr holl 

dân hwn 

Nad yw dyfroedd y byd yn 
ddigon i ddiffodd y tân - 



133 

ib. 



137 



138 



Am y Fhosphorus ., 139 

PEN. XIX. Am fandra gronynau pob defnydd, ynghyd 
âg amryw ddeddfau naturiol. 

Mandra gronynau'r dwfr . . 140 
Am ronynau'r awyr, y tân, 

a'r goleuni 141 

Am fandra gronynau pres, 

copr, &c ib* 



Fod pob mân ronynau yn 
cadw eu rhinwedídau, a'u 
priodoliaethau 142 

Deddfau a galluoedd glud- 
iad (cóhesim) 144 

PEN 



Deddfan a galluoedd neill- 

duad faeparatwn) 145 

Deddfau gwthiad a thyniad 

(percussiori'Sr atractwn) . . ib, 
Fod y cyffroad cyntaf, a'i 

barhad yn profi fod Duw 146 
Am bethau llifiog (fluids) . . ib. 
Pethau surion a chroyw 

(acid8 and alcalies) .... 147 



XX. Casgliadau bucheddol oddiwrth yr olwg hon 
ar y byd. 



Fod gweithredoeddDuwyn 
fawr a rhyfeddol 150 

Fod gweithredoedd Duw 
i'w chwilio allan ib. 

Fod gweithre'doedd Duw 
yn amlwg i bawb, a bod 
anghrediniaeth yn afres- 



ymol 150 

Dylai gweitbredeodd Duw 
ein cymell i'w ofni a'i og- 
oneddu ac i ddiolchiddo 151 
Dylem ni roddi gwir wasan- 
aeth i Dduw, yn enwedig 
ar ei ddydd 152 

PEN. XXI. Amdri Chyfundraith (System) y Byd. 

System Ptolomy 153 I System Ne 

System Copernicus ..... ib.\ 

PEN. XXH. Am faintiolaeth 
Cymhariaeth yr hen gyfrif j Meithder 

a'r newydd . 154 | oedd . . 

Maintiolaeth y Cyrph nefol 156 j 



í*' 



yGoogle 



102 



PEN. XXIII. Ám riftdi y Cyrph nefol 
Pod y Ser sefydlog yn haul- I yn troi o'u namgyich . ... 190 

au, a Bydoedd o blanedaa | Am Ser newydd ........ 161 

PEN. XXIV. Am gyfleady Cyrph nefoL 
Am bellder y Cyrph nefol I Am gyfleaé yr Haal a'r 
oddiwrth eu gilydd .... 162 | Planedau 161 

PEN. XXV. Am gyffroad y Cyrph nefol 



Fod y Cyrpn nefol yn profi 

fod Duw ....... 164 

Cywir droad j Cyrph nefol tá. 
Tro diwmodol y Cyrph nefol 166 

PEN. XXVI. Am ddull a Ihrn y Cyrph nefol. 
Mynyddoedd ac aowastadrwydd y Ddaear a'rLleuad 171 

PEN. XXVII Am bwys a <eugn (grayity) y Cyrph nefoL 



Tro blynyddol y PÌanedao 16f 
Cyiymdra y PJanedau .... 168 
Cy sondeb troion y Planedau 169 
Am y Ser Cynffbnog ...... ib. 



Angenrbeidrwydd pwys a 

sugnybyd 172 

Pwys a sugn yn cadw yr holl 



fydoedd rhag ymddrylüo 171 
Pwys a su'gn yn cadw'r holl 
blanedau yn eu cylchoedd ib. 



PEN. XXVIII. Jìm oìmni a gwres yr Haul. 



Am gyflead yr Haul ...... 175 

Angenrheidrwydd goleuni ib. 
^wasanaeth y Lleuad i ni 176 
Am y Lleuadau, &c. ...... ib. 

Lleuadau, dyddian, a thym- 



1T7 



horau Iou . . 
Lleuadao, dyddiau, a thym- 

horau Sadwrn .••••.'.. 
Ynguylch y Goleuui ...... 179 



178 



PEN. XXIX. Golwgfer ar y Cyrph nefol. 



Am droion y Prif blanedau 
oddeutu'r Haui, a'r aîl 
blanedau yoddeutu V nrif 
blanedau 182 

*ellder y Prif blanedau oddí 
wrth yr Haul, a'r ail blan- 
edan oddi wrth y prif 
blanedau VZ». 

Cyflymdra y planedau, &c. 181 

Trwch yr haul a'i phlanedau ib. 



lianl a r planedan ...... ÜL 

Tro diwrnol y Cyrph nefol 184 
Cyflymdra y cyrph nefoj yn 

eu tro diwrnodol iò. 

Y mèsur o oleuni a gwrea 
ar wyneb yr haul a'i 
phlanedau .... ........ ib. 

Yr amser y'byfldai y prif 
blanedan yn syrthío J'r 
haul, a'r ail blanedau i'w 
prif blanedaa ......... ib; 



Pwys pethau ar wyneb yr 

PEN, XXX. CasgUadan ìmcheddol oddiwrth yr olwg 

hon ary Ffurfafen. 
Pod Dnw i'w weled yn ei " 

waith 185 

Ein perthynas a'n dyled 

ni i Dduw 186 

Pfolineb gau ddnwraeth . . . ib. 



Y dylem ddibrisie'r byd ... tò. 

Y dylem roddi eiu serch ar 
bethau nèfol * . . . 187 

YÇload..* 188 



DIWEDD. 



Uanrwst: argraffwyd gan John Johes. 



yGoogle 



ALLWEDD MYFYRDAWD; 

*su, 
ARWEINYDD TR MEDDWL SEGUR: 

LLE T CYNHWYSIR 

DWY-AR-BYMTHEG O BENNODAÜ 

' MBWN FFORDD O FYFYRDAWD í 

YN MOBYOA 

HYMNAÜ MEWN FFORDD O FYFYRDAWD, 

YN CANLYN POB UN O HONYNT. 



i. ÂUwedd Myfyrdawd wrth rodidw ar Lan y M&r.^L Ẁrthrodtaẅ nr Lan yf 
Afon.— 3. Wrth rodiaw ar hyd y Mynydd.—A. Wrth rodiaw yn yr Ardd—9. 
Wrth edrych arni yn gwlawiaw.—4L Wrth sylẅi ar y gwW*/*.— 7; Wrth edrych 
mr yr HauL—%. Wrth edrych ar y Llevad.—9. Wrth ddal yr Aradr.— 10. Wrth 
fedi y Cynhauaf. -II. Wrthfyned Vr Maes i loffa.-\%. Wrth ddechreu Taith 
bell.— 13. Wrth rodiaw yn mhlith y Beddau.—U. Wrth fyned i'r Gwely ý 
JVw.— 15. Wrth godiÿ Èoreu.—lô. Wrth ddysgú yf Bgwyddòr Gymraeg.-=* 
1T. Wrth glywed y Cloc yn taraw* 



GAN AZARIAtì SHADRACH, 

CWBIMIDO» ŸB SFSNGYL YM ABSBTfTW YTH. 



" Tra yr oeddwn yn myfyriaw, enynodd tân^ amia lefarais a^ni 
taíbd. M Salm xxxix, 3. 

" Myfyriaf hefyd ar dy holl waith, ac am dy weithredoedd y chwëdl* 
euaf." Salm lxxvii, \Ûi 

Paid, ddarllehwr, fbd feí gdfdr, 
1 ddal brycbau heb ddim rhigor, 
Gad i'r brycbau fyned heibio, 
Däl yr byn o *ir aydd ỳnddd; 



CAERFYRDDIN: 

ARGRArFWYD A CHYHORDDWYD GAN M. JONES, HF*L*YPíOef 

Entered at Stationer'* HalL 

PRẄ CHWECH CHBIHIAWG.— 19S0: 



yGoogle 



O Arglwydd Dduw Iehofa 

Prysura'r hyfryd awr, 
Pan ddelo muriau Babel 

Yn Hwyr o'r bron i'r Hawr ; 
A phob rbyw draddodiadau, 

A dych'mygiadau cas, 
A gaffo eu dystry wiaw 

Gan ryra efengyl gras. 

O Arglwydd Dduw'r gogoniant 

Pàr Iwyddiant trwy bob bro, 
Chwilfriwia fawrion furiau, 

A chaerau Iericho ; 
A dryllia'r holl gadwynau, 

A choncra'r gelyn cas, 
Fel delo pecbaduriaid 

I ganmawl golud gras. 

Hwydda'r hen efengyl, 

Trwy barthau'r byd o'r bron, 
A'r holl genedloedd ddelo 

I wir gofleidiaw hon : 
A'r Iuddew ddelo o ddifri 

I gredu yn y gẃa'd, 
A Ilawenâu yn rhyfedd 

Am iechydwriaeth rad. 



yGoogle 



ALLWEDD MYFYRDAWD. 



Allwedd Myfyrdawd wrth rodiaw ar Làn y Môr. 

PâN byddot ti, enaid, yn rhodiaw ar lan y môr natuiiawl* 
cofia yn wastadaw) am y pethau canlynawl. 

1. Am y moroedd mawrion didrai a diwaelod o gariad a 
thrugaredd sydd yn y Dnw mawr at bechadariaid colledig, 
11 wm, a thlawd, pa rai sydd yma yn y byd presenawl yn 
ymdrabaeddu yn nghanol môr o wae. 

2. Cofia am y moroedd mawrion, anfeidrawl, ac annher- 
fynawl o haeddiant sydd yn Nghrist i olchi pechaduriaid 
aflan ac halogedig, a'u gwneuthur nior wyned a'r eira neu 
y gwlan, er dued oedd eu lliw o'r blaen gan ddiafol a 
phechod. 

3. Hfeddwl am y môr diwaelod, didrai, a diddiwedd, o 
wynfyd tragywyddawl ac annhraethadwy aydd ar fedr y 
saint tu draw i'r bedd, ar dawel ardaloedd anfarwoldeb, tu 
draw i bob gofid, yn y nefawl a'r baradwysaidd wlad sydd 
uwch y sêr, yr hon sydd yn wastadawl üfeiriaw o laeth a mêl. 

4. Pan byddot ti yn rhodiaw ar lan y môr, meddwl am 
y môr garw, tonawg, a themhestlawg, o groesau, blinderau. 
a phrofedigaethau chwerwon, ag y mae plant y cyfammod 
newydd yn gorfod nofiaw trwyddo yn y byd yma, cyn idd- 
\nt diriaw draw yn mhorthladdoedd tawel Caersalem New- 
ydd, yn y wlad lîe naddawystormydd mawrion, na chroes- 
au chwerwon, na chroes awelon, na phrofedigaethau, na 
themtasiynau, i'w blino byth mwy. Y mae rhai yn dywed- 
yd am y môr naturiawl, ei fod yn codi yn dònau, tòn ar ol 
tòn, a phob tòn yn fwy nà'u gilydd hyd y nawfed dòn ; 
felly y mae llawer Crislion yn cwrdd â naw o dònau geir- 
won ar ei daeth wrth hwyliaw tua'r dawel baradwysaidd 
ardaloedd, sydd yn y wlad a'i benw Tragwyddoldeb. 1. 



yGoogle 



* ALLWEDD MYFYRDAWD WRTH RODIAW AR LAN Y MOR. 

Tòn o ofnau ac anmeuoo. 2. Tòn o annghrediniaetb. 3. 
Tòn o wawd a dirmyg. 4. Tòn o ofalon bydawl. 5. Tòn o 
groes ragluniaethau a cholledion bydawl. 6. Tòn o erledig- 
aethau. 7- Tòn o siomedigaethau niewn pertbynasau, a chy- 
teiilion naturiawl a chrefyddawl. 8. Tòn o gystuddiau 
cbwerwon. 9. Tôn angeu, dyna y dòn ddiweddaf. 

Bydd melus tiriaw draw, 

'Nol bod o dòn i dòn ; 
A mi ro'f ffarwel maes o law, 

l'r ddaear hon. 

O fendigedig Arglwydd, os caf fi brofi ond rhai defnynau 
o> moroedd tragy wyddawl o gariad a thrugaredd sydd ynot 
ti, a chael fy ngolchi yn berffaith lân oddiwrtb fy mawrion 
bechodau, yn y mawrion foroedd o haeddiant lesu, a chad 
adnabod fod genyf hawl i'r môro wynfyd diwaelod sydd 
uwcb y sêr; yna mi fyddaf yn foddlon yn yr holl groesau 
a'r tònau geirwon sy'n llifaw yn aml dros fy mhen yn y byd 
presenawl ; O íesu bawddgar, ti yw'r Brawd sydd wedi ci 
eni erbyn caledi, bydd gyda mi yn y 'stormydd a'r geirwon 
dònau sydd yn fy nghytarfod yn y byd yma ; a phan bydd- 
wyf yn wynebu dycbrynllyd dònau afon marwolaeth ; 
fendigedig Arglwydd, saf yn daclus pryd hyny yn rhydiau'r 
lorddonen, i dori grym y dwfr o'm blaen, ac i ddal fy 
mhen uwch y dòn, onid ê, fe gaifffy enaid gwerthfawr ei 
gario dros greigydd dystry w i'r môr marw, a'r llyn o dâo a 
brwmstan, yr bon yw yr ail farwolaetb. 

1 Mae'th gariad, Arglwydd, yn parâu, 
Fel moroedd mawrion yn ddidrai, 
At bechaduriaid gwael y llawr, 
Sydd yma yn y cystudd mawr. 

2 Mae môr o baeddiant Crist a'i ras, 
Yn golcbi ffwrdd fy mbechod cas ; 
Fy ngolchi caf yn berffaith wyn, 
Trwy rinwedd môr Calfaria fryn. 

3 Mae môr o wynfyd pur didrai, 
l'r seintiau uchod yn paráu ; 
Gwynfyd na b'awn i yno'n awr, 
Yn nofiaw yn y moroedd mawr. 



yGoogle 



ALLWEDD MYFYRDAWD WRTH RODIAW AR LAN YR AFON. 



4 Mewn môr o groesau 'nawr 'rwy'n byw, 
A tbònau geiiwon o bob rbyw ; 
'Rwyf yma n mynych ofni'n brudd, 
Rbag gwneud Uong-ddrylliad o fy ffydd. 



Allwedd Myfyrdawd wrth rodiaw ar làn yr Afon. 

PAN byddot ti, enaid, yn rbodiaw ar byd slan yr afon, 
meddwl am yr afon sydd à'i ffrydiau yn llawenâu dinas Duw, 
neu yr afon syd<l yn dyfod allan o dan orsedd-fainc Duw a'r 
Oen, sef yr iachawdwriaetb sydd yn llifaw i bechaduriaid 
tlodion trwy y croeshoeliedig Gyfryngwr. 

1. Meddwl fod ffynnon neu darddiaot i bobaf.n, felly y 
taiddiant ueu y ffynnon obauny mae ein iachawdwriaeth ni- 
nauyn tarddu, yw tragywyddawi a hunan ymgynbyrnawl 
gariad y Duw mawr at becbaduriaid, cyn creu na dyn nac 
angel. 

2. Meddwl fod yr afon yn rbad i bawb fel eu giîydd ; 
felly y mae yr iachawdwriaeth yn rbad i bawb a grcdo yn 
y croeshoeliedig Emmanuel, 

3. Medd wl fod mewn afonydd mawrion gyflawnder o ddy- 
froedd ; felly mae oflawnder o bob benditliion ag sydd yn 
an°enrheidiawl i bechadur yn gynhwysedig yn yr iachawd- 
wriaethyma. 1. Cyflawnder o faddeuant. 2. Cyflawnder 
o oleuni. 3. Cyflawnder o ras santeiddiawl. 4 Cyflawn- 
der o ras cynnorthwyawl yn y byd yma. ô\ Cyflawnder o 
ogoniant yn y nefoedd. 

4. Mae yr afonydd yn ddefnyddiawl i oìchi ac i lanáu ; 
felly y mae rhinweddau yr iachawdwriaeth yma i olclii ac i 
lanâu y penaf o beeluduriaid, a'u gwneuthur cyn wyned 
a'r eira yn Salmon. 

5. Y mae dyfroedd yr afon yn ddefnyddiawl i ddisychedu 
y sychedig; felly maeyr iachawdwriaeth yma yn ddefnydd- 
iawl i ddisychedu ac i adfywiaw pererinion Sion, sydd yn 
mron a cbolli eu hanadl wrtb ddringaw y tylau serth ar y 
thiwiau geirwon, yn eu gwaith yn teitluaw tua gwlad eu 
genedigaeth* 



A 3 



yGoogle 



ALLWEDD MYFYRDAWD WRTH RODIAW AR LAN YR AFON. 



6. Y mae afon yn ddefnyddiawl iawn mewn dinasoedd i 
ddiffudd tan a fyddo wedi cymeryd gafael inewn adrilad ; 
felly y maeyr iachawdwriaeth ymayn ddefnyddiawl i ddi- 
ffodd tri math o dân. 1. Y mae yn diffodd tân o lygredd. 2. 
Y mae yn diffodd tân cydwybod. 3. Y mae yn diffodd tân 
digofaint. 

7. Y mae yr afonydd yn rhedeg trwy lawer o leoedd an- 
ial diffeithwch, a cbreigydd ; felly y mae yr iachawdwriaeth 
ac efengyl gras Dnw ; y mae yn gwneuthur ei ffordd trwy 
ganol anialwch paganiaeth ac eilun-addoliaeth, ac yn tori 
dros ben creiçydd o annghrediniaetb, ac yn myned â phlant 
yr arfaeth fore adref yn lluoedd aneirif a dirifcdi ) n ei ffryd- 
iau : diolch byth am hyny. 

8. Y mae yn anmhosibl i rwystraw yrafonydd i redeg; 
felly y mae yn anmhosibl i rwystraw yr iachawdwriaeth ac 
eiengyl gras i redeg o fôr hyd fôr. 

9. OY môr y mae yr afonydd yn dyfod, ac felîy i'r môr y 
maent yn dychwelyd ; felly y mae yr iachawdwriaeth, y raae 
y n llifaw o'r môr o dragy wyddawl gariad, ac yn rhedeg trwy 
anialwch dyrus y byd yma, ac yn myned â miloedd o bech- 
aduriaid yn ei ffrydiau tuag adref i'r môr o dragywyddawl 
wynfyd. 

OY Ifhofa trugarawg, tro heibiaw ben yr afon sydd yn 
dyfrâu dinas Duw : O Iachawdwr pechaduriaid, dyro i mi 
gael adnabod fy nod I, bechadur gwael, yn afon yr íach- 
awdwriaeth yn nofíaw tuag adref, ac nid yti unig ynddi byd 
y fferau, ond hyd y lwynau ; a phrysured yr aniser pan elo 
bi yn ddyfroedd nofiadwy ar fy enaid, ac yna mi ddy wedaf, 
Ffarwel ddaear a*i theganau, ffarwel ofid a blinderau, ffar- 
wel groes, mi gaf y goron, ffarwel gleddyf, rai gaf y palm- 
wydd ; O iachawdwfiaelh rasawl a drefnodd y tragy wydd- 
avil pri yn Un, rhed yn gyflym fel afon lifeiriawl i blith yr 
lndiaid a'r Negroaid duon, ac i ynysoedd pellaf y byd, fel y 
byddo miloedd o'r rhai hyn trwy ddwyfawl effeithiau ; yn 
cael eu golchi a'u gwneuthur cyn wyned a'r eira yn Salmon : 
a'rrhai sydd yn preswyliaw yn Ynysoedd Môr y Dëau, a 
gaffo eu dwyn, trwy rasawl effeithiau yr iachawduriaeth 
yma, i bresuyliaw y tragywyddawl fôro wynfyd dros bytb. 



yGoogle 



ALLWEDD MYFYRDAWD WRTH RODUW AR Y MYNYDD. 



1 Hên afon iechydwriaeth rad 

A redo'n g-yflym trwy bob gwlad ; 

A phechaduriaid iruain trist 

A gaffo'u golchi yn Dgwaed Crist. 

2 Mae afotl iechydwriaeth gras 

Yn golchi ffwrdd fy mhechod cas ; 
Mae'n disychedu V enaid prudd, 
Ac yn rhoi nertb yn ol y dydd. 

3 Aed afon iechydwriaeth Duw, 

I blith y Negroaid dua'u lliw ; 
A miloedd gaffo'u gwneud >n wyn, 
Trwy rinwedd gwaed Calfaria fryn. 



Allwedd Myfyrdaiod wrth rodiaw ar hyd y Mynydd. 

J? AN byddot ti, enaid, yn rhodiaw ar hyd y mynydd, cofia 
mor ogoneddus oedd hi ar yr hen Noa ai deulu, pan or- 
phwysodd yr arch ar fynydd yr Ararat, yn ol bod yn y 
dylif tymhestlawg a'r tonau mawrion ; mi ai gwelaf ef yn 
awr yn gorphwys yn dawel ar fynydd yr Ararat, a'i holl 
wawdwyr wedi boddi ; felly y bydd ary gwirgredadyn, yn 
ol iddo ddyfod i'r arch ysbrydawl, a nofiaw trwy ddylif o 
ofidiau a chroesau yn y byd yma, fe gaiff orphwys yn daweL 
niaes o law ar fynydd Sion, pan byddo yr holl wawdwyr 
annu*iawl wedi boddi, neu wedi cael eu dystrywiaw yn y 
dylif tanllyd sydd ar ddyfod. 

2. Pan byddot ti, enaid, yn rhodiaw ar hyd y mynydd, 
meddwl pa mor ofnadwy a dychrynllyd oedd hi ar Moses ar 
fynydd Sinai, wrth dderbyn y gytraith foesawl, pan oedd y 
mynydd yn llosgi gan dân, a'i fẁg yn derchatu fel mŵg 
ffwrn. Fe gafodd y gyfraith ei rhoddi ar ben Sinai. 1. I 
ddangaws perffeithrwydd, purdeb, a santeiddrwydd y Duw 
mawr. 2. i'r dyben i ddangaws i ddyn ei gyflwr truenus, 
fel troseddwr o'r gyfraith yma. 3. IV dyben i ddwyn dyn 
i weled yr angenrheidrwydd o Gyfryngwr, neu ynte ei fod 
o angenrheidrwydd i gael ei ddamniaw dros byth. 4. Fe 
gafodd y gyfraith ei rhoddi ar ben Sinai, i'r dyben i ddang- 

Digitized by LjOOQ lC 



8 



ALLWEDD MYFYRÜAWD WRTH RODIAW AR Y MYNYDD. 



awi i'r duwi«>li<>n gorea, eu bnchau, M y byddo iddyntym- 
wadu mwy â hwy eu hunain, ac ymestyn mwy yn mlaen at 
berft'citbrwydd, ac i biraethu mwy am y nefoedd, lle caot 
hwy fod yu gwbl berffaith. 5. Fe gafodd y gyfraitJi ei 
rhoddi ar beu Sinai, i'r dyben i fod yn rheol o santeidd- 
rwydd hywy.l i'r crisiion yma yn y byd. O Arglwydd, ar- 
wain finau at ddrych gloyw y g-\fraMh, i weled fy holl dru- 
eni, ac na feddaf ddira i gadw fy enaid, ond cyflawnder y 
Gŵr fu dan yr hoelion. 

3. Pan byddot ti, enaid, yn rhodiaw ar hyd y mynydd, 
coGa Moses ar ben Pisca, yn cael golwg ar ogoniant gwlad 
Canaan, a thrwy ffydd, yn cael golwg ary Ganaan nefawl, 
sydd yn llifeiiiaw yn wastadawl o laeth a mêl.~ O Ar- 
glwydd, cwyd finau o ran fy serchiadau, fy meddyliau, afy 
myfyrdodau, uwchlaw y byd a'r creaduriaid, i gael golwg 
arardaloedd tawel gwlad aufarwoldeb. 

4 Pan byddot li, enaid, yn rhodiaw ar hyd y mynydd, 
meddwl am y cyfarfod gogoneddus a gafodd Pedr, lago, ac 
loan, gyda Christ ar ben y mynydd Tabor ; y mae yn debyg 
fod Pedr wrth ei fodd yno, pan y dywedodd ef, Maidairai 
fod yma. — O Iesu hawddgar, gad i minau gael gweled dy 
ogoniant, a chael dy fwynâu, yna fe fydd yn dda arnaf finau 
yn mhob man a phob amgylchiad yn y byd ; os yn y bregetb, 
fe fydd yn dda yno ; os yn gweddiaw, fe fydd yn dda yno; os 
yn y Gyfeillacli, fe f>dd yn dda yno; osyn y cymundeb, 
fe fydd yn d<la yno ; os mewn tlodi, fe fydd yn dda yno ; os 
yn gystuddiawl, fe fydd yn dda yno. — O íesu hawddgar, 
gwna fynot â fi yn y byd yma, ond i ti roddi d y hun i mi, ac 
yna fe fydd yn dda arnaf yn y byd yma, fe fydd yn dda yn 
angeu, fe fydd yn dda yn y farn, ac i dragywyddoldeb. 

5. Pan byddot ti, enaid, yn rhodiaw ar hyd y mynydd, 
cofia am yr Iesu ar ben mynydd Caifaria, yn dyoddef ar y 
groes, ac yn marw dan yr hoelion, i'r dy ben i foddloni dwyf- 
awl gyfiawnder, i anrhydeddu y g>fraith, ac i dalu dyledei 
eglwys. M i welaf bedwar o ryfeddodau hynod ar ben Cal- 
faria. 1. Mi welaf ífynnon pob bendiih wedi cael ei 
gwneuthuryn felldith yno. 2. Mi welaf anwyl Fab Duw, 
yn dyoddef o dan ei lid a'i ddigofaint, a'i elynion yn cael 
mwynâu ei heddwch a i ffafr. 3. Mi welaf y Meddyg yn 



yGoogle 



ALLWEDD MYFYRDAWD WRTH RODIAW AR Y MYN'YDD, 



9 



marw ac yn rlioddi gwaed ei galon i gadw y cleifion ocdd 
dao ei law yn fyw. 4. Mi a welaf yr lesu trwy ei angeu, 
yn bod yn angeu i angeu miloedd. 

îachawdwr gogoneddus, a gymeraist tî dy goroni â 
drain, fel y cawn ni goron o ogoniant ? a gymeraist ti dy 
rwymaw fel y cawn ni fy nhragyw>ddawl rb>ddâu ? a aeth- 
ost ti yn fud yn II vs yr arch-offeiriad, fel y cawn i lefaru yn 
groyw ? a gymeraist ti boeliaw dy ddwylaw ar led fel y 
byridai i freichiau trugaredd fy nghofleidiaw 1, bechadur 
euog ì yn Hawen yn dy waed a ogwyddaist dy ben tua'r 
llawr, fel y cawn I ddercbafu fy mhen tua y nef ? O lesu 
hawddçar, a fuost ti farw yn lân ar fynydd Calfaria, fel y 
cawn I fyw byth ar fyn>dd Sion? 

1 Mae dylif o ofìd'au, a gortbrymderau prudd, 

Yn arug>lchynu'r Cristion, yn gyson nos a dydd ; 
Crist ydyw'r arch all gadw, a thywys f eoaid gwan, 
A'in dwyn I gyda Noa, i orpbwys yn y man. 

2 Fel Moses o ben Pisca, dymynwn wel'd y wîad, 
Sydd wedi cael ei threfnu, a'i phrynu am y gwa'd ; 
Ac yna deued angeu, a'i gleddyf yn ei law, 

1 hol fy enaid adref, i'r pur drigfanau draw. 

3 Gwynfyd na cawn gyfarfod, â Iesu mliriod glân, 
Fel Pedr ar ben Tabor, yn llawn o'r nefawl dân ; 
Mi dd'wedwn gyda Phedr, Mai da a phleser yw, 

Cael bod yn nghwm'ni 'm Ceidwad, yn wastad tra f wyf 
byw. 

4 O f enaid tro dy olwg tua mynydd Calfari, 
Gwel yno'r Gair tra»'wyddawl yn eiriol drosot ti, 

Gan ddweud, Dad maddeu iddynt, er mwyn fy ngwaed 

a'm cur, 
A'r goron ddrain a T r briwiau, a thyllau'r boelion dur. 

ö Rbyfeddawl gweled Ffynnon bendithion ar y groes, 
Yn dyodde'r holl felldithion a chretilon angeu loes: 
A phechaduriaid euog yn cael eu ewoend yn rhydd, 
Am byn rwy'n rhwym i foli Crist lesu nos a dydd. 



yGoogle 



10 



ALLWEDD MYFYRDAWD WRTH RODIAW YN YR ARDD. 



£ Ar gopa pen Calfaria, mi wela'r Meddyg rhad, 
Yu tywaltt gwaed ei galon, i mi gael gwir iachâd, 
Os rhoddodd ef ei fywyd i brynu mywyd I, 
fenaid, cofia beunydd, am fynydd Calfari. 



Allwedd Myfyrdawd wrth rodiaw yn yr Ardd. 

PAN byddot ti, eoaid, yn rhodiaw yn yr ardd, meddwl 
am ogoniant ac ardderchawgrwydd y natur ddynawi, yn ei 
chyflwr creadigawl, yn ngafdd Eden, yr amser oedd eîn rhi- 
eni cyntaf ar lun ac ar ddelw Duw, mewn gwybodaeth, cyf- 
iawnder, a gwir santeiddrwydd. 

2. Cofia mae >n ngardd Eden y dechreuodd ac yr agor- 
wyd flynnon pob trueni, trwy'n rhieni cyntaf fwyta o ffrwyth 
y pren gwaharddedig, fe ddarfu dyn yn union golli delw 
Duw, fe gollodd gymundeb á Duw, fe gollodd heddwch â 
Duw,aç fe ddaeth dan lid a digofaint y Duw mawr, a than 
fetldithion y cyfammod toredig, ac felly yn ddarostynedig 
i bob trueni yn y byd a'r bywyd presenawl, i angeu natur- 
iawl, a phoenau tragywyddawl yn oes oesoedd. Yr oedd 
Adda yn ngardd Eden ar ben bryn o ddedwyddwch natur- 
iawl, ond efe a syrtbiodd oddi yno i waelod djffryn o dru- 
eni ysbrydawl, a'i holl hiliogaeth gydag ef. 

3. Pan byddot ti, enaid, yn rhodiaw >n yr ardd, cofia am 
lesu Gristyn ngardd Gethsemane, >n chwysu megysdefn- 
ynau o waed i'r Ilawr, wrth ddwyn a dyoddef rhan o*r fell- 
dith a ddygodd yr Adda cyntaf i mewn yn ngardd Eden, 
trwy gredu y diafol o flaen credu Duw y gwirionedd» 

4. Pan byddot ti yn rhodiaw yn vr ardd, cofia am degwch 
a flrwythlondeb eglwys Dduw,yr hon sydd yn cael ei galw 
yn ardd yn aml yn y Bibl; ac >n yr ardd yma y mae 
chwech o flodan gogoneddus yn arogli yn beraidd yn y byd 
yma. I. Gostyngeiddrwydd. 2. Amynedd. 3. Cariad 
brawdol. 4. Gwybodaeth egwyddorawl. 5. Santeiddrwydd 
bywyd. 6. Sel dros ogoniaiit Duw, 

5. Nid oes un peth dymynol yn tyfu mewn gardd o hono 
eihun, ond yr hyn sydd >n cael ei blanu ynddi, felly nid 



yGoogle 



ALLWBDD MYFYRDAWD WRTH RODIAW YN YR AttDD. 



11 



oes un peth dymynawl yn tyfu yn eglwys Dduw, ond yr hyn 
y mae Duw yn ei blanu ynddi. 

6. Y maellawer o chwyn â iiysíau niweidiawl yn duedd- 
awl i gyfodi mewn gerddi ; felly y inae ilawer o ragritb* 
wyr yn dueddawi iawn o gyfodi yn eglwys Dduw yn mhob 
oes o'r byd. 

7. Y mae Ilawer o bryfed niweidiawl yn dueddawl i fagu 
mewn gerddi, ac yn difa llawer o gryfder y blodau a*r llys- 
iaudymynawl aydd ynddi i gerdded; felly mae pedwar pryf 
niweidiawl yn/iueddawl iawn i fagu yn eglw^s Dduw, 1., 
Cyfeiliornadau mewn athrawiaeth. 2« Dirywiaetli mewn 
dyscyblaeth. 3. Hunan a balchder. 4. Rhagfarn a phaith- 
awl 8el; dyma bedwar pryf gwenwynig sydd yn difa llawer 
o rym crefydd yn y profiad, ac yn yr ymarferiad i gerdried* 

Arglwydd ti yw Crcawdwr fy meddwl, er fod fy meddwl 

1 wedi myned yn llygredig, ti elli di ei santeiddiaw» 

Pan byddwyf yn rhodiaw yn yr ardd naturiawl, a'm me* 
ddwl yn ysgafn, yn ysmala, ac yn gysurus, O arwain di fy 
meddyliau tua gardd Eden, i weled y flfynnon ddechreuawl o 
bob amgyichiad trtteüus sydd yn y byd gwageddus hwn* 

À phan y byddwyf fi yn rbodiaw yn yr ardd, yn alarus 
wrth feddwl mor lleied o flodau santeiddrwydd sydd i wel- 
ed arnaf. — O Arglwydd, arwain di fy iueddyiiau tu a 
gardd Gethsemane ì weled y ffynnon, o ba un y mae fy 
holl gysur a'm llawenydd ysbrydawl yli tarddu* 

O fendigedig Ysbryd Glan, pan byddwyffi ynrhodiaW 
yn yr ardd naturiawl, ac yn edrych ar y ffrwythau a'r blod* 
au peraidd sydd ynddi yn arogli. O derey pryd hyny yn 
dy nefawl a dy bwerawl weithrediadau grasawl, mewn 
modd neillduawi i weithredu yn efleithiawl ar fy enaid an- 
farwawl inau, fel y delwyf finau i flodeuaw mwy mewn cre- 
lÿdd yn dy dý, ac i arogli yn beraidd yn y byd drewedig 
hwn, ac i gynhyddu yn mhob gras, ac i ddwyn rTrwyth er 
gogoniant idy enw mawr yn wastadawl tra byddwyf byw 
yma yn y byd, ac y byddo y flrwyth yn santeiddrwydd a'r 
diwedd yn tywyd tragy wyddawl. 



yGoogle 



12 



ALLWÊDD hyfyrdawd pan YN GWLAWtAW. 



1 Pan byddwy n rhodio'r gerddi yn mhlith y blodaa hardd> 
Mi gofiar holl drueni ddaeth mewn >n Eden ardd, 

Mi gofia'r ffrwyth gwa'rddedig, mi gofia'r poen a'r gwae, 
Ddaetli trwy'n riiieni cyntaf, am beidio ufuddâu. 

2 Pan byddwy'n rhodio'r gerddi, 'rwy'n llawen ac yn brudd, 
'Rwy'n drist wrth çofio Eden, yn wastad nos a dydd ; 
Wrth gofio gardd üeth&eniane, 'rwy'n dechreu Uawenâu, 
Mi welaf yno ffyunon i olchi'm ffiaidd fai. 

3 Pan byddwy'n gwel'd y blodau a'r ffrwythau yn yr ardd, 
Mae hiraeth arna'i beunydd am grefydd fo»n fwy hardd ; 
O Arglwydd gwna fi'n ffrwythlon yn gysonyn mhobmafl, 
Ruo dithau wedd dy wyneb i'ni henaid eiddil gwan. 



Allwtdd Myfytdavod panfyddo hi yn bwrẁ ÿtelatö* 

PAN byddot, enaid, yn gweled cafodydd garw, oerllyd,a 
thymhestlawg, yn disgyu o'i nefoedd, nleddwl,fy enaid, mor 
ofnadwy y bydd ỳ Duw mawr yn tywallt cafodydd o lid à 
digofaint, a melldithion yn d digyniy sg âg tln drugaredd 
ar ben yr annúwiolion yn y byd tragy wÿddawl : O fy en- 
aid, ffo idd yr arch cyn y delo y dylif ofnadwy a dycíryo- 
llyd yn gafodydd o dân brWmstanllyd, sef digofaint Duw, 
vn disgyn fel defnynau poethion a llosgedig, yn ddidrai ar 
ben etifeddion tragywyddawl ddamnedigaeth, sef gwrthod- 
wyr yr iecliawdwriaelh rad sydd yn caeîei chynyg yn yre- 
fengyl ; ymofyn fy enaid am dý diogel a diddos, cyn ý 
gwlawiaw Duw faglau o dân a brwmstan ar beo yr annuw- 
ìolion ; O fy enaid, dos i glwyfau yr Oen fu dan yr hoelion, 
cyn delo cafod>dd dinystriawl a diddiwedd ar ben holl drig- 
olion dinas dystryw, pa rai sydd yn milwriaw dan faner 
ty wysawg lly wodraeth yr awyr. 

'2. Pan byddo bi yn bwrw cafodydd o wlaw tyner a 
gwresawg» cofia, fy enaid, am gafodydd bendithion y cyfam- 
mod gras. 

3. Y mae y gwlaw yn disgyn o'r nefoedd ; felly y mae 
benditbion ysprydawl, neu ras yr efengyl, yn ngbyd â pbo^ 



yGoogle 



ALLWEDD MVFŸkDAẀD PAN ŸN GWLÀWÍAẂ. 



13 



rhodd ysbrydawl, oddi ucbod y mae yn disgyn, oddiwrth 
Dad y goleuni, gyda'r hwn nid oes gyfnewidiad, &c. 

2. Y mae y gwîaw yn disgyn yn rhad i bawb* felly y raae 
bendithion ysbrydawl. 

3. Y maey gwlaw yn meddalâu ac yn ireiddîaw y ddaear, 
felly y mae bendiihion ysbrydawl neu ras Duw, y mae ef yn 
meddalâu acyn ireiddiaw calonau sychlyd, celyd> creigaidd, 
adamantaidd pecbaduriaid. 

4. Y mae y gwlaw yn peri i'r glaswellt, a'r llysiaú, a'r 
egin i lasu, i d)fu, ac i ffrwylhaw ; felly y mae bendithion 
ysbrydawl yn dwyn y Cristion i gynnyddu mewn gras, 
i lasu mewn proffes, ac i ddwyn ffrwyth er gogoniant i 
Dduw. 

O ddaionus Arglwydd, ýr hẅn ýdẅyt yíi gẃlawiaw cafod- 
ydd o wlaw naturiawl ar y cyfiawn a'r annghyfiaẁn, gwlaw- 
ia gafodydd o wlaw ysbrydawl ar fy enaid inau, i feddalâu fy 
nghalon galed, i ireiddiaw fy ysbryd sých, fel y byddo i mi 
gynnjddu mwy yn mhob gras, mewn ffydd, mewn gobaith, 
mewn cariad, ac meẅn mwy ó sêl dros dy ogoniant, ac i'r 
clyben i'm dwyn i lasu mwy yn fy mhrofles, ac i ddwyn mwy 
o ffrwyth er dy ogoniant tra byddwyf jma yn y byd. 

Ì Arglwÿddd, gwîawia aír fy ysbryd, 

Gafod hyfryd nos a dydd, 
Tm gwneud i lasu yn fy mhroffes, 

Ac i gadarnâu fy ffydd ; 
Mae dail fy mhroffes 'mron a chrinaw 

Gan wres llygredd sy ynddwy'n bod* 
O g*wlawia etö ar fy enaid 

Gafod hyfryd er dy glod. 

!2 Mae fy ysbryd wedi sychü, 
'Rwy'n ddifater ddydd a nos, 
Arglwydd, gwlawia ar fý enaid, 

O fendilhion angeuY gro's ; 
Gwna fi'n iraidd, gwna fi'n ffrwythlaẃn) 

Tra b'wyf yma ar y llawr, 
Dwg fy enaid i fyfyriaẅj 
Ar y tragwyddoldeb mawr. 
B 



yGoogle 



14 



ALLWEDD MYFYRDAWD WRTH SYLWI AR Y GWLtTH* 



Mae rhy w sychder hir yn aros, 

Ar yr eglwys yn mhob man, 
*Y mae'r egin raûn yn gwywaw, 

Ac heb dyfu fawr i r làn ; 
Arglwydd agor dy drysorau, 

Gwlawia o'th fendithion rhad, 
Fel bo'th eglwys i flodeuaw, 

Ac i flrwythaw yn mhob gwlad. 



Aìlwedd My/yrdawd wrth eyhdi ar y gwlith. 

_T Y cnaid, part byddot ti yn rllödiaw allan yn y boretl 
gwlithawg, ac yn clywed yr adar mân yn canu ac yn 
tíadsain amrywiaethau o betöriaethau hyfryd, fel pe bydd- 
ent â'u holl egni yrt canriiawl y Dttw a'u cadwodd yn fyw 
yn y gauaf ocr, a plían byddot ti yn gweled y gwlitü 
iraiddlawn yn ddeftìynau ffrwythlonawl ar yr holl lysiau 
gwyrddlas, ar y btodau ardderchawg, ac ar yr faoll egin 
cynbyddawl, ar yr holl goedydd deiliawg i gyd, meddwl a 
myfyria lawef ar rasusau santeiddiawl a bendithion ysbryd- 
awl yr eíèngyl, pa rai sydd yn cael eu cydmaru i wlith vd 
aml yn yr ysgrjthyrau. 

ì. Mae y gwìith yn disgyri yn ddirgelaidd ac yn anwel- 
edig, lelly y mae bendithion ysbrydawl a gras yr efengyl. 

2. Mae y ewlith yn adfywiaw yr egin a'r planigîon ag 
oedd yn ymddangos o'r biaen yn wywedig ac yn farwedd; 
felly y mae bendithion ysbrydawl yn adfy wiaw y sainc, ac 
y n ireiddiaw eu profiadau. 

:*. Mae y gwlith yn disgyn yn anrliwystradwy, nid oes 
ntb a all ci rwystraw nac ei attal ; íelly y raae bendilbion 
ysorydawl yn dyfod i bechaiuciaid. 

4. Mae y gwlith yn t]yfm\ o'r nefoedd ac yn disgyn 
od:Ji uehod : fe lv y tnae pob bendith ysbrydawl yn dylod i 
tnrtha luruid : " Pob rhód Jiad djionus a puob tbodd ber* 



yGoogle 



ALLWBDD MYFYRDAWD WRTH EDRYCH AR YR HAUL. * & 



ffaith, oddi uchod y mae yn disgyn oddiwrth Dad y 
goleuni, gyda yr hwn nid oes gyfnewidiad na chysgawd 
troedigaeth." 

ô. Mae y gwlilh yn aml ac yn aneirif, nid oes neb a all 
eu cyfrif ; felly y mae bendithion yr Iehofa ; mae y saint 
yn oaei en bendithiaw a phob bendith ysbrydawl yn y nef- 
olion leoedd yn Nghrist lesu. 

6. Mae y gwlith yn rhad i bawb fel en gilydd ; felly y 
mae bendithion ysbrydawl : "Nid o weithredoedd cyfiawn- 
der y rhai a wnaethom ni, eithr yn ol ei drugaredd yr 
âchtibodd efe nyni trwy olchiad yr adenedigaeth, ac ad- 
newyddiad yr Ysbryd Glàn." O Arglwydd daionus gwlaw- 
ia wlith benditb i fy enaid inau, i ireiddiaw fy. rahrofiad, ac 
i fy ngwend yn ffrwylhlawn yn dy winllan» cyn yr elwyf ac 
na byddwyf mwy. Amen. 

Àrglwydd gwlawia arnai'n gyson, 

fenditbion angeu'r gro's, 
Gwna fin iraidd yn fy mhrofiad, 

Vma'n wastad ddydd a nos ; 
Gwna fi'n ftrwythlawn ac yn iraidd, 

Gwna fi'n llariaidd yn mh«>b lle, 
Gwna fi'o addfed i dd'od adref, 

1 drigfanau pur y ne\ 



Allwedä Myfyrdawd totth edrych ar yr HauL 

Jr*AN byddot ti, enaid, yn edrych ar yr banl naturiawl 
ddysclaer sydd yn y ífurfafen, cofia am lesu Grist, Haui 
mawr y cyfìawnder, yr hwn sydd gan mil mwy dysclaer nâ 
yr haul natnriawl, pan y byddo yn dyscleiriaw yn ei nerlh. 

1. Meddwl mai yr haul yw ffynnon goleuni naturiawl, 
felly Crist yw ft'ynnon goleuni ysbrydawl. 

2. Nid oea ond nn baul, felly nid oes ond un Crist, ua 
Cyfryngwr yn iawn, un cyfiawnder i wisgaw pechadur. 



B 2 



yGoogle 



16 



ALLWEDD MYFYRDAWD WRTH EDRYCH AR YR HAVJ- 



3. V mae yr baul yn oleuni pur heb dditi bryohau, felly 
niae Cribt yn oleuni pur a difrychau o ran ei berson dwyfawi 
a'i natur ddynawl, y mae yn berrfaith Dduw, ac yn berffaith 
ddyn. 

4. Y mae yr haul yn gwresogi y ddaear, felly mae Crist, 
Haul y cyfiawnder, yn gwresogi calonau oerllyd pechad- 
uriaid. 



V 



5. Y mae y cymylau yn ein rhwystraw ni yn aml i weled 
/r haul, felly y mae cymylau o dywyllwch ac anngbredin- 
iaeth yn ein rhwystraw ni )n anil iawn i ganfod yr lesu, 
Haul y cyfiawnder. 

6. Y mae yr haul yn addfedu yr ŷà yn amser y cynhauaf, 
feily mae Crist, Haul mawr y oyfiawnder, y mae efe yn add- 
fedi y saint i'r nefoedd : O lesu, Haul y cyfiawnder, 
gwresoga fy nghalon oerllyd inau, a gwasgara yr holl dew 
gymylau duon sydd yn cyfodi i fvnu rhyngwyf a gwedd dy 
siriawl w>neb: O lesu gwerthfawr, ymddyscleiria ar dy 
bobl, ac addfeda fínau, trwy dy nefawl oleuni gwresogawl, i 
fyned i mewn at y tragywyddawl deulu addfed sydd yna 

• çer dy fron. O Argl wydd, prysura yr amser hyfryd, pan y 
«lelo hi yn hâf ar Si'on, ac yrawel â'r hen luddewon, a'r 
Paganiaid, a'r Indiaid gwylltion, a'r Negroes duon, fel â 
chodiad haul o'r uchelder ; a'r rhai sydd yn gorwedd yn tnro 
a chysgawd angeu a ddelo i weled goleuni tnawr : a 
píirysura yr amser pan y byddo muriau Babel yn dyfod i 
!awr t a phan y byddo pntain Babel, mam ffieidd-dra y 
ddaear, farw — fe gân clychau yr hen efengyl yn fwy peraidd 
nag erioed. 

1 O Iesu, Haul cyfiawnder glân, 
Ennyna'm calon I o dân ; 
Dyscleiriaar fy enaid pwan, 
Nes d'od o'r anial fyd i'r làn. 

2 Ennyna'm calon lesu cu, 
Yn dân o gariad atat ti, 

A çwna fi'n wresawgf yn dy waith, 
Tra byddwyf ytna ar fy nhaith. 



yGoogle 



ALLWBDD MYFYRDAWD WRTH EDRYCH AR Y LLBUAD. ** 



3 A gwna fy nghalon dywell I, 
Yn oleu trwy'th oleuni di ; 
Gwasgara'r lioll gymylau'i gyd, 
Sy'n cuddiaw gwedd dy wyneb pryd. 



Allwedd Myfyrdawd wrth edrych ar y Lleuad. 

PAN byddot ti, Gristion, yn edrych ar y lleuad, 

1. Rhyfedda anfeidrawl ddoethineb y Duw niawr \n 
ngwaith y greadigaelh, yn ei waith ef yn gosawd yr haul i 
oleuaw ac i lywodraethu y dydd, a'r lleuad i oleuaw ac i 
Jywodraetbu y nos. 

2. Meddwl am eglwys Dduw, yr hon sydd yn cael ei 
chyffelybu i'r lleuad, a byny yn y Bibl. 

1. Fel y mae y lloer yn derbyn ei goleuni oddiwrth 
yr baul, felly y mae yr eglwys yn derbyn ei goleuni oddiwrth 
Grist, Haul y cyfìawnder. 

2. Fel y mae brychau yn ymddangos yn y lleuad pan 
byddo hi yn ymddangos yn fwyaf dysolaer, felly y mae eg- 
Iwys Dduw a phob gwirgredadyn, y mae brycbau o anmher- 
ífeithrwydd yn ymddangos ynddo pan y byddo ef yn fwyaf 
dysclaer, ac y mae ôl ei fysedd duon, h)d y nod, yn ti gyt- 
lawniadau gorau ef lawer gwaith. 

3. Fel y mae y lleuad yn gyfnewidiawl, felly y mae e- 
glwys Dduw yn y bvd yma, y niae yn cyfnewid yn aml. 1. O 
lan ei phrofiad. 2. O ran ei llwyddianl ; y mae yma weithiati 
jn llanw ar brofiad y Cristion, weithiau yn dlawd, weithiau 
\n gyfoelhawg, weithiau yn drist, weithiau yn llawen, weith- 
îau i lawr dan odrau y mynydduedd yn ngwaclod glyn wv- 
lofain yn galaru; pryd arall arben y bryoiau \n llawetâu 
yn ngolwg cyrau y wlad ; weithiau yn ngwaelod d>rTryu 
Baca, pryd arall ar ben Pisca, yn barod i waeddi ffarwei 
ddaear. — O Arglwydd, pa bryd y caf fi dd'od adref o fyd 
cyfnewidiawl i'r byd annghyfnewidiawl, o'r byd amserawi i 
y b)d tragywyddawl ? O pa bryd y daw y boreu y câf íi 



yGoogle 



18 



ÀLLWRDD MYFYRDAWD WRTH DDAL YR ARADR. 



cldyfod yn ddysclaer lieb un bryrbeuyn i weled arnaf, na 
clijínewidiad >n ly inhrotiad bjtb ond byny. 

1 'Rwyf yma fel y lleuad, yn llawn o frycbau sydd, 
Cylnewid mae fy mhrofiad I'n wastad nos a dydd ; 
Ond os caf byth dil'od adref, trwy glwyfau Adda'rarl, 
Ni bydda'i niwy fel lleuad, ond dysclaer fel yr haul. 

4 2 'Rwy'n awr yn llawn ty wyllwch, a brycbau duon sydil, 
Yn gwueud i mi alaru, yn gyson nos a d>dd ; 
'Rwy'n debyg iawn yn wasiad i'r lleuad ar y llawr, 
Gwyn fyd nachawnddo'd adre' i'r trag'ẁyddoldeb mawr. 

3 'Rwy'n ffaelu bod yn ddysclaer, fel haulwen yn y byd, 
Mae ynof gyfnewidiad fel lleuad fawr o hyd ; . 
'NoI i mi fyn'd i'r gwynfyd, tTarwel gyfnewid mwy, 
Mi ganaf yn drag'wyddawl am rinwedd marwawl glwy'. 



Allwedd Myfyrdawd wríh ddal yr Aradr. 

l^AN byddot ti, y Uafurwr, yn taraw dy llaw wrtb yr aradr, 

1 . Cofia fod arnat rwyroau nnllduawl i daraw dy iaw wrtb 
aradr Duw, sef yrefengyl,neu cofia fod arnat rwymau neill- 
duawl i wneuthur proft'esgyboeddus oGrist croeshoeliedig, 
ac i wneuthur arddeliad digywilydd o hono yn wyneb cea- 
hedlaeth ẃyrawg: a throfaus, oblegyd y mae Crist wedi dy- 
wedyd, " Pwy bynag a'm arddelo 1 u'mg-eiriau yn >r odin- 
ebus a'r bechadurus genhedlaetb hon, minau a'iarddelaf 
yntau yn ng-wydd fy Nhad a'r angylion santaidd, a phwy 
bytiag sydil a chy«ilydd ganddo fi a'm geiriau yn yr odio- 
♦;bu3 a'r bechadurui genhedlaeth hon, fe fydd cywilydd 
gan Fab y dyn et arddelyntef pan ddelo ef yn ngogoniant 
< i Dad, a'r angylion sautaidd gydag cf." 

2. Cofia fel y mae yr aradr yn tdri y dclaear ac yn ei 
gwneuthur >n gymwys i dderbyn yr hád, felly y mae gair 
Duw, yn liaw tr Ysbryd tragywyddawl, yn dr\líiaw ac yn 
troi calonau celyd creigaidd pechaduriaid, ac y mae y gair 
íel offenn yn Haw yr Ysbryd Glàn i blanu yr hâd anllygr- 
tdig yn yr enaid. 



yGoogle 



ALLWEDD MYFYRDAWD WRTH DDAL YR ARADR 



19 



3. Cofiafel y maeyraradr yndiwieiddiaw yrholl laswellt 
a'r holl lysiau o'i blaen, felly y mae gair Duw pan y byddo 
efyngryf ac ctfeithiawl yn llaw yr Ysbryd tragywyddawl, 
y mae efe yn diwreiddiaw yr holl chwerw aV gwenwynig 
lysiau sydd yn tyfu yn ngardd natur o'i flaen; y mae ohwecli 
inath o Iysiaug'wenwynllyd yn (yfu yn ngardd natur, ag y 
mae yn rhaid iddynt gael eu dystrywiaw gan air ac Ysbryd 
Duw cyn cafto y pechadur fyned i'r nefoedd. 1. Gelyniaeth 
yn erbyn Duw. 2. Annghrediniaeth i air Duw. 3. Au- 
íoddloorwydd i drefn Duw. 4. Balchder ar gefn rhoddiou 
Duw. 5. Anniolchgarwch am drugaredd Duw. 6. Annghof 
o berffeithder Duw. 

4. Cofla fel y mae yn ofynawl ac yn angenrheidia*l i'r 
aradrwr i gadw ei olwg yn wastad yn y blaen, mewn trefn i 
ddal y gwys yn gy son ac y n wastad* fel ly y mae yn ofy nawl i 
bob Cristion ag sy wedi taraw ei law wrth aradr Duw i gadw 
ei olwg yn wastad yn mlaen, a pheidiaw edrych yn ol, oble- 
gyd y mae Crist wedi dweud am yr hwn sydd yn taraw ei 
law ar yr aradr, ac yn edrych ar y pethau sydd o'r tu ol, nad 
y w ef ddim yn gymwys i fyned i mewn i deyrnas Dduw. 
O Arglwydd, cadarn a galluawg, nertha fì bechadur gwael a 
dinerth i darawfy llaw wrth yr aradrysbrydawl.i wneutlmr 
proífes gyhoeddus o honot, a'th arddel yn ddigywilydd yn 
wyneb gwawdwyr a difygwyr. — Ö Arglwydd, paid a*m 
gadael i edrych yn ol, ond cadw fy nghalon yn wastad yn y 
blaen hyd ddiwcdd fy ngyrfa, a nertha fi i barâuyn ffyddlawn 
ac yn ddigwymp hyd y diwedd, a hyny er gogoniant i'th 
enw, er siom i ddiaflaid, er siampl i annuwioiion, er Haw- 
enydd i dduwiolion, ac er cysur i fy enaid fy (ìun ; ac O 
Arglwydd, pàri fod y gair yn liaw yr Ysbryd Glân feí aradr 
i rwygo fy nghalon galed, ac i ddiwreiddiaw yr holl Iysiau 
gwenwynllyd sydd yn fy nghalon, a gwna fy nghalon fel 
lir da i dderbyn yr hâd gwerthfawr, yr hwn a ddichon gadw 
yn fyw fy ©naid i fywyd tragywyddawl. 

1 O Arglwydd Dduw'r liafurwr mawr, 
Rho nerth i'lh eiddil was yn awr^ 
I dda! dy aradr di o hyd, 
Tra hyddwyf yma yn y byd. 



yGoogle 



20 



ALLWEDD MYFYRDAWD WRTH FEDI Y CYNHAUAF. 



Rho nerth i'th arddel, Arglwydd mawr, 

Tra byddwyf yma ar y llawr ; 

A chadw 'ngolwg yn y bla'n 

Trwy bob tembestlawg ddw'r a thân. 

gwna dy air fel aradr llym, 

1 wneud fy mliechod oll yn ddim ; 
Diwreiddia'r llysian drwg y sy 
Yn tyfu yn fy nghalon I. 

Icsu, gwna dy air yn awr, 
l*m henaid 1 fel aradr fawr, 

1 ddrylliaw 'nghalon galed gau, 
Pel delwy'th garu yn ddidrai. 



Allwedd Myfyrdawd wrthfediy Cynhauaf 

PAN byddot ti, bechadur, yn medi y cynhauaf, 

1. Cofiaamgynbauafmawr yr efengyl, "Ycynhauafyii 
ddiau sy dd fawr, ond y gweithwyr ffyddlawn sy y n anaml/' 

2. Pan byddot ti yn codi yn fore yn amser y cynhauaf,ac 
yn gweithiaw yn ddiwyd o'r horeu hyd yr hwyr, cofia, fy 
enaid, i godi yn moreuddydd dy ieuenctyd,a bodyn ddiwyd 
holl ystod dydd dy fywyd i ymofyn am adnabyddiaeth o 
iachawdwriaeth, ac addfedrwydd i fyned i'r nefoeddcyn y 
delo y gauaf dû tragywyddawl. 

3. Pan byddot tt yu medi y cynhauaf, cofia am y cyn- 
hauaf mawr sydd yn agosau, sef dydd mawr y farnfanol, 
pan byddo Iesu Grist, Angel mawr y cyfammod, yn dy- 
fod ac yn bwrw i mewn ei gryman llym i fedi canghenau 
gwinwydden y ddaear, ac yna fe gasgl lesu yr holl wenith, 
sef y gwir ffyddloniaid, i mewn i'r ysgubor dragywyddawl, 
sef i'r gogoniant fry, ac a rwyma yr holl efrau, sef yr holl 
ragrithwyr a*r annuwiolion yn ysgubau, i'w llwyr losgi 
yn y dragywyddawl danllwyth ferwedig, Ile y bydd mŵg 
eu poenedigaeth yn esgyn i fynu yn oes oesoedd.. 

O ddaionus Arglwydd, rbwyma fi trwy dy Ysbryd yn 
rhwymyn y cyfammod newydd. yn nydd gras, fel na byddo 
i'th g^fiawnder dialeddawl fy rhwymo I yn rhwymyn y cyf- 



yGoogle 



ALLWEDD MYFYRDAWD WRTH FYNED I LOFFA. ^ * 



ammod o weithredoedd dros byth yn nydd barn. — O Iesu 
hawddgar, rhwyma fi yn awr gyda'r gweniih yn nydd gras, 
fel na byddo i mi gael fy rhwymaw gyda yr efrau yn nydd 
barn; a nertha fi i fod yn ddiwyd ac yn llafurus yn nydd 
gras fel na byddo i mi orfod dywedyd yn nydd y farn, Fod 
yr haf wedi darfod, a chynhauaf yr enaid wedi myned 
heibiaw, a finau heb fod yn gadwedig. 

1 Mae, mae'r— Cynhauaf hyfryd yn paiâu, 
Mae'r Iesu'n galw ar bob rhai, 

I fod yn ddiwyd ar y llawr 
I 'mofyn iechydwriaeth rad, 
Cyn delo'r trag'wyddoJdeb mawr. 

2 Daw, daw'r — Cynhauaf olaf maes o law, 
Daw Crist a'i gryman yn ei law, 

I dori pawb sydd yma'n byw, 

Fe lysg yr efrau oil i gyd, 

A'r saint ddaw'n nghyd i t 'sgubor Duw. 

3 Bydd gryra— Anfeidrawl yn y crynian llym, 
Fydd yn llaw'r lesu'r amser liyn, 

I fedi pawb sydd ar y llawr, 
Pob gradd a galwad yn y byd, 
Rhaid d'od yn nghyd i'r frawdle fawr. 



Allwedd Myfyrdawd wrthfyned tV maea % loffa. 

PaN byddot ti f ddyn llwm a ihlawd, yn myned i'r maes- 
ydd i loffa, 

1. Cofia am yr hen Ruth gynt yn myned i loffa i faesydd 
Boaz, a'i bod yn cael lloffa tywysenau rhwng yr ysgubau 
yn maes Boaz ei chyfaclirachwr. 

2. Cofia fod genyt tithau Gyfathrachwragos, a'i enw le- 
su, ac y mae ganddo faesydd helaeth i gael, sef maesydd 
gwynion yr hen efengyl, ac y mae groesaw i> tylodion yn >r 
ysbryd, i fyned yn ddiberygl i faes yr efengyl, i loffa tywys- 
enau breision o felus gysuron, rhwng ys«ubau yr addewid- 
ion rhad, pa rai sydd yn aneirif yn yr elengyl.— O Iesu 
addfwyn, a gaiff y fath bechadur aflan a ti, i droi dalenau 
dy sanlaidd air â'ni dwylaw aflan ac halogedig i ymofyn cys- 



yGoogle 



22 



ALLWEDD MYFYRDAWD WRTH DDECHREU TAITH BELL. 



nroD rhwngyr addewidion : diolch i ti, Arglwydd, am roddi 
dy air, a diolch i ti, lesu, am fedru darllen dy air, diolch i 
ti am r>dd-did i chwiliaw dy air, a diolch i ti am ysgubau 
yr addewidioo, ac am ddim lloffi o gysuron a gafodd (y en- 
aid erioed rhwngyr addewidion. O Arglwydd, cadw fiyo 
fyw ar y lloffa, nes i mi «ld>fod adref i'r Ganaan nefawl, i 
gaei bwyta o hen ŷd y wlad. 

1 Arglwydd arwain y tylodion, 

Vr maesydd gwynion, sef dy air, 
'LnfTa rhwng yr addewidion, 

Cysur ddigon yno geir ; 
Mae m>rddijnau o fendithion, 

A chysuron o bob rhyw, 
'N maesydd gwynion yrefengyl, 

I bawb gredo yn Mab Dnw. 

2 Dewch dylodion, dewch rai eiddil, 

i faes yrefengyl lawn, 
Ni gawn loffa yno bennýdd, 
O foreuddydd h>d brydnawn ; 

Y mae >ma d'wysenau breision, 
Rhwng >r addewidion rhad, 

A chysuron dau bob croesau 
Trwy rinweddau maith y gwa'd. 

3 Chwiliwcli bawb yr ysgrytbyrau, 

Ydyw geiriau Crist Mab Duw, 

Y mae >ma lawn d'wysenau, 
Gadwant eich eneidiau'n fyw ; 

, : . Gyda Ruth i faesydd Boaz, 

1 - *.. Dewch yn addas bawb o> bron, 

Y mae yma wir d'wysenau, 
Wnant eich prudji eneidiau'n Hon. 



Ällwedd Myfyrdawd wrlh ddechreu Taith bctt. 

PAN byddot ti, enaid, yn dechreu ar daith bell, 

I. Meddwl a chofia dy fod wedi dechreu teithiaw tua y 
wlad a'i henw tragywyddoldeb, ar y fynyd yr anadlaist yr 



yGoogle 



ÀtLŴÊDD ÜYFYÜDÀẂD WRTÜ DDECÜREtJ f AltH BÉlL. 



2ä 



aoadliad cyntaf erioed yn y byd yina, a'th fod yn rael dy 
gario yn gyflym yn ngherbyd amser tuag ardaloedd dy- 
eithr byd yr ysbrydoedíl* ac yn mben ychydig bacb o am- 
ser ti a fyddi yn gorphen dy daith a'th yrfa, naül ai mewa 
tragywyddawl wynfydj neu mewn tragywyddawl wae, 
naill ai yn mhlith ysbrydion gwynfÿdedig, neu yn mhlith 
ysbrydion damnedig I 

2. Pan byddot ti yn dechreu teithiaw, y mae genyt ryw 
cídyben yn dy olwg yn wastad yn dy waith yn myned i 
deithiaw ; felly tithau, Gristion, pan byddot ti yn dechreu 
ar dy daith a'th yrfa ysbrydawl, mewn ffbrdd grefyddawl, 
cofia holi dy bunan beth yw dy ddyben di yn dy waith yn 
cymeryd i fynu â chrefydd Mab Duẅj coöa mai gogon- 
iant mynegawl y Duw mawr a ddylai fod yn benaf yn dy 
olwg yn wastad ; gochel gymeryd i fynu è chrefydd ar 
gau ddybenion, gochel gymeryd i fyuu â çhrefy«<d er 
mwyn cael clod gatì ddynion, nac cr tnwyn cael anrhydedd 
bydawl, nac er mwyn boddloni perthynasau, nac er mw\h 
cael cyfeillach â'th hen gyfeillion, pa rai syiirì wedi myned i 
brotfesu crefydd o'lh flaen di, n«c ychwaith yn unig er niwyu 
tawelu llais cydwybod, oblegyd nad ywyr boll bethau byn i 
gyd ond gau sylíaenau ; pethau cytfelyb Pr tywawd, ac fe 
ddaw llifogydd erledigaethau, a gwlaw profedigaethan yn 
mhen amser i guraw arnat, ac fe ifdaw dy holl grefydd di 
i lawr yn chwilfriw, ac yna fe fydd dy holl deithiaw di yn 
yr yrfa grefyddawl i gyd yn ofer. 

3. Pan byddot ti yn dechreu ar daith natutiawl, yr ydwyt 
yn gyntaf yu bwrw y draul* i edrych a oes genyt ddigon o 
fodcl i'th cUlwjn a'th gynnal trwy y daith hono ; felìy tî- 
thau, Gristion, pan byddot ti yn dechreu ar Hy daUh gref- 
yddawl, cofia yn gyntaf i fwrw y draul, i edrych a oes gen- 
yt ddigon o grefydd i th gynnal yn fyw ,ar dy daith, rhag 
wedi i ti ddechreu teitliir*Kv, i ti newynu, a marw ar y flbrdd 
cyn myned i ben dy daitb, sef i dref Caersalem Newydd. 

4. Pan byddot ti ar daith natttriawl, mewn gwlad ddy* 
eithr, yr ydwyt yn gofyn y ffordd yn aml ; felly titbau, 
Oristion, tra byddot ti yn teithiaw mewn gwlad ddyeithr, 
trwy anidlwch dyrus y bvd presenawl, Ile y mae miloedd o 



yGoogle 



24 



ALLWEDD MYFYRDAWD WRTH DDECHREÜ TAÌTH BELL* 



íîÿrdd croeson a chorsydd lleidiawg, cofia yn wastad i ofyn 
am y flTordd tua Sion, ac ymdrechu i gadw y Hwybr cnl, 
r'ia^ i li golli y ffor>ld mewn gwlad ddyeithr, yn nghanol 
aniaUcb, a Ihithau yn mhell oddi gartref, a haui dy fywyd 
yn mron a machludaw. 

5. Pan byddot ti ar dy daith naturiawl yn lluddiedig- ac 
yn flinedig, yrydẃyt yn hiraethu Ilawer am ddyfod i bendy 
daith i gael hwrw dy ninder, ac i gael gorphwys oddiwrtb 
dy ludded a'th drafterth blin ; felly tithau, Gristion, cofia 
dithau hiraethu llawer am ddyfod i ben dy daith, i gael gor- 
phen dy yrfa mewn llawenydd, fel y byddo i ti gael gor- 
phwys oddìwrth yr holl flimter, y llafur, a'r lludded blin* 
sydd yma ar y llawr. — O Arglwydd, pan byddwyf fi ar fy 
nhaith naturiawl yn y byd presenawl, dere â fi i ystyriedfy 
mod [ yn tcithiaw yn gyflym tua yr annherfynawl tragy- 
wyddohleh, a'm hod I bob mynyd yn tynu yn nes i yr tra- 
gy wydd&wl ardaloedd, He y mae anweledig ysbrydoedd yn 
preswyliaw. O Arweinydd y pererinion, afwain finau arhyd 
y llwybr cul sydd yn aíwain ì'r ddinas gyfanneddawl, Hey 
mae rhai lluddiedig yn rhoddi eu penau i lawr ; ì'e ? i'r wlad 
Ue ỳ mae porfeydd breision a dyfroedd tawel, Ile y maey 
newynawg yn Cael gwledda ar y llo pasgedig, a'r rhai sych* 
edig yn cael drachtiaw o ffrydiau gloyw dysclaer grisialaidd 
gv*in cariad yr lehofa, tragywyddawl Dri yn Ün. — O Ar- 
glwydd, paid a'm gadael i ddechreu ar fy ngyrfa grefyddawl, 
nes i mi yn gyntaf fwrw y draul, ac edrych a yw gwreiddyny 
mater yn fy nghalon, a gwared fi rhag cario ariao drwg rhag- 
rith yn llogell fy ngwisg grefyddawl, oblegyd y mae nôd ac 
argrdíf tywysawg llywodraeth yr awyr ar y rhai hyn, ac ni 
phasia y rhai hyn yn un man yn ol myned trwy afon mar- 
wolaeth, ond yn y wlad, a'i henw tragwyddawl ddystryw: 
O dyro i mi gael tri ysgrif-nôd o drysorfa tref Caersalem Ne- 
wydd, sef ífydd, gobaith, a chariad ; canys y mae nôd acar- 
graff y brenin Alpha ar y rhai hy n, ac fe fyddant yn gy flawn )n 
yranllygredigardaloedd yn nghlorianau y brenin Silo. 

J 'Rwy yma'n teithiaw'n awr o hyd* 
Bob dydd tua'r annerfynawl fyd ; 
'Rwy'n d'od bob mynyd a phob awr* 
Yn nes i'r trag'wyddoldeb mawn 



yGoogle 



ALLWEDD MYFYRDAWD YN MHLTTH T BEDDAU. 



25 



2 'Rwyf yma'n teithiaw yn y byd, 
MewD gwiad ddyeithr iawn o hyd; 
Mae hiraeth ar fy eoaid gwan, 
Am dd'od o*r anial fjd i'r làn. 

3 'Rwyf 'mron a myn'd yn lân heb nertb, 
Wrth edrych ar y tylau serth, 

A'r holl anialwch dyrus maith, 
'Rwy'n gwrddyd yma ar fy nhaith. 

4 'Rwy'n mron a chredu lawer gwaith, 
Na ddof fi byth i ben fy nhailh, 
Wrth wel'd yr holl anialwch mawr, 
Sydd ar y ffordd 'rwy'n teitbiaw 'nawr. 

6 O lesu hawddgar, arwain fi, 
Trwy waelod glyn wylofain du ; 
A clierdd dy hunan o fy mla'n, 
Nes delwyf mewn i'r Ganaan lân. 



Allwcdd Myfyrdawd wrth rodiaw yn mhlith y Bcdcfati, 

P AN byddot ti, enaid, yn rhodiaw yn mhlith y beddau, 

1. Cofia fyfyriaw am ddrwgpecbod ; oblegyd tnaî pech- 
od yw yr achaws fod dynolryw yn myned yn dyrfaoedd di* 
rifedi i waered tua gwlad y meirw ; canys cyflawg pechod 
y w marwolaeth, a thrwy un dyn y daeth pechod i'r byd, a 
marwolaeth trwy becbod, ac íe ddaeth marwolaeth ar bob 
dyn, yn gymaint a phechu o bawb. 

2. Pan byddot ti yn rhoriiaw yn mhlith y beddau, cofia 
am ansertenrwydd bywyd, yn nghyd â sicrwydd a serten* 
rwydd marwolaeth ; oblegyd ti a gei weled fod yma rai o 
bob maintiöli ac oedran yn garcharoriou o dan law angeu, 
yn gorwedd yn y bedd. 

3. Cofia beidiaw ymddiried mewn cyfoeth a golud anwa* 
dal ; oblegyd na thycia cyfoeth ddim yn nydd digofaint, ac 
ni all cyfoeth y mwyaf cyfoethawg ddim ei wared rhag ang* 

eu ; oblegyd ii gei weled wrth rhodiaw yn mhlith y beddau* 

e 

Digitized byLjOOQlC 



26 ALLWEDD MYFYRDAWD YM MHUTH T BEDDAU. 



fod yma rai o'r rhai mwyaf cyfoethawg yn yr un gradd a'r 
tlodion, yo pydru yn y bedd ; ac ni weiua cyfoeth ddim cys» 
ur ysbrydawl i neb yn wyneb angeu ; ac fe fydd cyfoeth y 
mwyaf cyfoethawg yn eiadael ef dros byth ar làn ymcbwydd 
tonau yr lorddonen ; oblegyd yn noeth y daethom i'r byd, 
ac yn noeth y dychwelwn o faono. 

4. Co6a mai gradd mawr o yofydrwydd yw i ti fyned i 
ymfalchiaw ar dy gryfder a'th lendid, ac ar dy degwch, o- 
blegyd ti gei weled wrth rodiaw yn mblith y beddau, fod 
yma rai fu mor laned a thithau, ac mor gryfed eu haelodau 
a thithau, ac mordeg ahawddgar eu gwedd a thithau, yn 
awr wedi pydru yn y bedd, ac angeu wedi ymborlhi arnynî, 
a*u holl degwch wedi darfod yn y bedd o'u cartref. 

5: Cofia beidiaw diystyru cyfeillach a chwmpeini y tlod- 
ioo, nac ychwaith paid chwennych cyfeillach a cbwmpeini 
gwyr mawrion, wrth ystyried mai pryfed mân y llwch fydd 
cwmpeini a chyfeillion goreu dy gorph, yn mhen gronyn 
bach o amser, lawr yn nhywyil ystafellau y bedd. 

6. Cofia beidiaw chwennych daoteithion melus a moethus 
y byd yma, i borthi blys dy enau, wrth ystytied mai pridd y 
ddae»r fydd yn llanw y geneuau mwyaf moethus, a hyny yn 
mhen ennyd fechan o amser, a hyny lawr yn mhalas y bedd, 
yn ardaioedd gwlad marwolaeth. 

7. Cofia beidiaw gloddesta na gwledda ar ormod o ddant- 
eithion y byd yma, na bwyta nac yfèd i ormodedd, i besgi dy 
gorff \ny byd yma, wrth ystyried mai gwledd ac ymborth 
j bryfed mán y llawr fydd dy gorff di yn mhen rhy w ychyd- 
ig bach o amser,— O Arglwydd, ti yw y Brenin anfarwawl, 
pan y byddwyf yn rhodiaw yn y fynwent, yn mhlith marw- 
olion, O, arwain fy meddwl i weled drwg pechod, oblegyd 
pechod y w yr achaws o'r annhrefn sydd wedi cymeryd lle 
yn y byd presenawl hwn. O Arglwydd, gwared fi rhag ym- 
ddiried mewn golud aowadal, ond ynot ti y Duw byw, oble- 
g-yd na wnaiff cyfoeth na holl drysorau daear un lles i fi yn 
wyneb angeu: O Iesu hawddgar, yr hwn a fuostyn angeu i 
angeu, ac yn dranc i'r bedd, O, bydd yn Frawd, yn Briod, 
yn Drysor, ac yn bob peth i minau, ac yna mi allaf wynebs 
angeu â gwenau ar fy wyneb, a heddwch dan fy mron. 

Digitized by VjOOQ LC 



ALLWEÜD HTFYRDÁWD YN HHUTH t BEDDAU. 



27 



O paid a'm gadacl i fy w yn ysgafn ac yn ysmala yn nydd- 
iau fy ieuenctyd, ac i fod yn ddifater ae yn anystyriawl ya 
Bghylch fy enaid anfarwawl sydd yn *ynu> yn gyflym tna y 
byd tragywyddawl, oblegyd nad oes genyf un les ar fy 
mywyd, er fy mod 1 yn awr fal blodeuyn yn y boreu, ond 
mi a fyddaf erbyn y prydnawn wedi gwỳwo. O, gwared íi 
rbag cariaw enw o grefydd yn y byd presenawl, ac i fyned 
yn y blaen yn hyderus tua glàn afon marwolaeth, ar gefa 
gau obaitb, ac yno-yn cyfarfod a'r siomedigaeth fwyaf er~ 
ioed. O am gael gwir dduwioldeb^ ag a ddalio pan byddu 
y traed yn oesi, pan byddo y dwylo yo ffaelu teimlio; îe, 
pan byddo y tafod yn myned yn löyn du yn fy mhen, y Uyg- 
aid yn eolli eu golwg ar wrtbddrychaudaear, a'r gwaed yn 
rhewi yn y gwythenau, a dorau raawr tragywyddoldeb yn 
dechreu agor o m blaen, a'r ardaloedd dyeitbr, lle y mae yr 
anfarwolion yn preswyíiaw, yn dechreu dyfod i'r golwg. 
O, dyma yr amser y bydd gwir grefydd a duwioldeb yn fel- 
us, O lesu anwyl, bydd gyda ml yn yr amser cyfyng hwu. 

1 Pan bwy'n rhodiaw'n mhlith y beddau, 

Cofiaf weithtan am yr awr, 
Pan b'o nghorif I'n myn'd i waered, 

I blith pryfed mân y llawr ; 
1 gael cysgu hùo yn dawel, 

Obry'n isel yn y prídd, 
Hyd nes bloeddio yr arch-angel, 

Yn yr adgyfodiad ddydd. 

2 Pan bwy'n rhodiaw'n mhlith marwolion* 

Mi gofìa'n gyson am yr awr, 
Bydd rhaid i mi fyn'd i orwedd, 

Dan law'r angeu ar y llawr ; 
Beth dâl cyfoeth, beth dâl golud, 

Beth dâl glendid heb ddim gras ? 
Pan bwy'n gorfod myn'd o ddifrif, 

1 wynebu angeu glas. 

3 Fe aeth miloedd maith o'm brodyr, 

I ardaloedd pell y bedd, 
Eu cyrff sydd 'nawryn mhlith marwoìion, 
A'u hysbrydoedd fry mewn hedd ; 



yGoogle 



2" ÁLLWBOD MYFYRDAWD WRTH FYNED I'R GWBLY Y N08. 



Arglwydd gwn* i mioan &ofio 9 
A myfyriaw «m y dydd, 

Y byddaf flnau'n myn'd i gysgu, 
Obry yn (y ngwely pridd. 



Alltetdd Myfyrdawd wrthfyned i V Gwely y Nos. 

PAN byddot ti, enaid, yn myned í'r gwely y nos, 

1. Cofla fod nos angeu yn agos&u, pan caiff dy gorff 
di fyned i lawr i orwedd, ac i gysgu yn dawel yn y gwely 
pridd. 

2. Pan byddot ti, enaid, yn diosg dy ddillad oddi am da- 
nat, cofia ddiosg dy holl liunan-gyfiawnderau i gyd oddi am 
danat 

3. Cofia am yr amser y bydd y wisg o gnawd yn cael ei 
diosg oddi am dy enaid yn augeu, ac yna fe fydd dy enaid 
yn myned yn siengl i'rfarn fanwl, i roddi cyfrif cywir ger 
bron y Barnwr cyfiawo, ac i gael ei dragwyddawl goroni, 
üeu ei dragwyddawl gondemntaw, i gael ei dragwyddawl 
ryddau, neu ei dragywyddawi rwymaw, i gael ei dragy wydd- 
awl fendithiaw, neo ei dragy wyddawl felldithiaw, i gael ei 
dragywyddawl anrhydeddu, neu ei dragwyddawl ddirmygu, 
i gael ei dragywyddawl gyfoetltogi, neu ei dragywyddawl 
dylodi, i gael ei dragywyddawl gadw, neu ei dragywyddawl 
golli, i gael ei dragywyddawl ogoneddu, neu ei dragywydd- 
awl waradwyddaw yn y fflamiau ofnadwy obry, yn cael ei 
sathru a'i ddamsang o dan draed pres colofnawg Iesu dros 
byth yn y gerwyn uffernawl, dan gafodydd dinystriawly 
Duw anfeidrawl, )r hwn sydd yn dán ysol ac yn llosgfeydd 
tragywyddawl, ynei gyfìawnder dialeddol yn cospi yr holl 
rai anngbrediniaul a*r anedifeiriawl meun poenau gwastad- 
awl yn y gwylofus a*r tor-calonus ardatoedd, lle nad oes dim 
son am faddeuant pechod trwy waed y groes, na thrugar- 
edd byth >n cael ei gyhoeddi na'i bregethu trwy ardal- 
oedd tywyìl y ulad hono. 

4. Fel ag y mae y gwely >o felus i*r gweithiwr caled, yu 
ol bod yn ynidrdffertlius a llaforus trwy holl oriau liirion 
maith y dydd ; felly, fel y mae Iob yn dywedyd, fe fydd 
priddellau y dyffryn vo felus i holl weision fesu maes o law, 

Digitized by VjOOQ LC 



ALLWEDD MYFYRDAWD WRTH PYNBD l'R GWELY Y NOS. 



29 



yn ol bod yma yn drafferthus ac yn ll&furus yn y lywydd 
parw a'r tymhesíloedd, trwy holl oriau moíthion ystod ti ydd 
eu bywyd, fe fydd priddellau y dyffryn yn felus iddynt i 
gael gorwedd yn dawel yn y bedd mewn tan«nefedd, heb 
ddim yn eu cyffro nac eu blinaw byth mwy. O Arglwydd, 
pan byddo y nos naturiawl yn dyfod, O dereâ finau i gofiaw 
am y nos angeu sydd yn agosâu, nc am yr amser y byddaf fi 
yn taraw fy nhraed wrth y mynyddoedd tywyll ; fe fydd 
haul fy my wyd I yn machludaw yn mhen gronyn, ac fe fydd 
fy enaid I yn myned i fyd yi ysbrydoedd, a'm corff yn 
myned i lawr i'r prídd i orwedd. 

Pan byddwyf yn diosg fy nillad oddi am danaf, O Argl- 
wydd dere â fi i weled yr angenrbeidrwydd s>dd arnaf i gael 
fy niosjç o'r bratiau budron o Itunan-gyfiawnder sydd am 
danaf, ac i ddyfod yo noeth, ac heb ddim genyf, i dderbyn 
lesu yn bob peth imi byth. O Arglwydd dere a mi i fyfyriaw 
llawer am yr amser y byddaf fi yn gadael y wisg o gnawd 
ar ol. ar lan afon lorddonen angeu, yna dychwel y pridd i'r 
pridd, neu i'r ddaear fel y bu, ac y dychwel yr ysbryd at 
Dduw, yr hwn a'i rhotldes ef. Dyma yr amser y bydd fy en- 
aid yn fiarwelaw a'r corph dros amser, ac yn cymeryd ei 
daith, ac yn ehedeg trwy y meithioo ëangderau, uwchlaw 
Orion a Phleiades, a'r ser a'r planedau mawrion ; ac yna fe 
f>dd fy enaid yn dechreu dyfod i olwg bryniau tragywydd- 
oldeb, ac yn dechreu canfod dyeiibr wasladedd, a thawel 
eang faesydd gwlad anfarwoldeb, ac yn gweled y tir pell, 
a v r brenin lesu yn ei de»wcli ; ac \na fe fydd fy enaid inau yn 
cael ei ddwyn gerei fron i gael fy nghragywyddol sefydlu; 
naill ai mewn tragy wyddaw l ac annliraetbawl wynfydedig- 
rwydd, yn mlilith miloedd myrdd o ddysclaer ysprydion, pa 
rai sydd yn dyscleiriaw gan mil mwy dysclaer na'r haul yn 
y ífurfafen, neuynte mewn tragywyddawl arteithiau a dider- 
fyn waeau, yn mhlith ysbrydion damnedig, melldigedig,yn y 
tragywyddawl ffwrnes uffernawl, lley mae yr holl ddiaflaid, 
a*r damnedigion, yn ymdrabaeddu, wrth nofiaw tonau berw- 
edig, lflamllyd, brwmstanllyd uffern, dms byth, heb obaith i 
gael dyfod oddi yno dros dragywyd«loldeb, O Arglwydd, 
nertha fi yn awr yn nydd gras i wrando ar Moses a'r pro- 
phwydi, ac ar lais tirioo yr efeogy I yn ei nefaw 1 al wedigaeth- 
au, fel na ddelwyf i'r lle poenus hwn. 

c a 



yGoogle 



30 



ALLWEDD MTFTRDAWD WRTH Q0DI T BOREU. 



1 Pin h'wy'n gwel'd y nos natariàwl, 

•Rwy'n meddwl weithtan am yr awr,. 
T daw nos angeu i orddiwea 
Pawb sydd yma ar y llawr ; 

Gwawria di, Arglwydd cu # 
T noswailh hono arnaf fi. 

2 Pan b'wy'n myn'd ¥r gwely i gysrn> 

'Rwy'a cofiaw weithian am y dydd», 
Bydd (y ngborph yn myn'd i erwedd, 
Obry yn fy ngwely prîdd, 

Pridd i'r pridd, dyma'r dydd, 
Y caiff fy nghorff I ro'i dao gndd» 

3 Pan b'wy'n diosg lawr fy nillad, 

Mi gofia'n wastad hyn o hyd, 
Am ddiosg lawr fy ngbyfiawnderau, 
Bratiau budron ynt i gyd ; 

Cyfiawnder gwiw Crist Mab Daw, 
Dyma ali fy nghadw'o fy. w. 



Allwedd Myfyrdawd wrthgodi y Borcu. 
PAN byddot ti, enaid, yn codiyn y boren o'r gwely, 

1 . Cofia fod yn ddîolchgar i Dduw am iddo dy ddiogelu* 
a'th gynnai, a'th gadw yn fyw o dan lenaay tywyllwcby 
nos aydd wedi myned heibiow, ac am nad ydwyt wedi dy 
gymeryd i gerdded yn nghanol y tywyll nos natuiiawl, trwy 
nos dywyll angeu naturiawl, ir tywyllwch tragywyddawl i 
breswyliaw bytb. 

2. Pan byddot ti yn codi y boreu, cofia lioti dy huoan, a 
ydwyt ti wedi codio fedd pechod a. Uygredd, ac ogysgad- 
rwydd ytbrydawl, trwy awdardod llcf Mab Daw r àc a ydwyt 
ti yn rhodiaw mewn newydd-deb buchedd, aç a ydwyt ti yn 
bwriadumyned i weithiaw yn ffyddlawn i winllan Icsu» ar 
ddydd yr etengyl, tra byddo amser cymeradwy, a dydd yr 

achawriwriaeth yn parâu. 

3. Pan byddo tr yn codi y borea, cofia am forea yr adgy- 
fouiad yn y dydd edafr pan fyddo dy gorff yo cael ei godío'r 

Digitized by VjOOQ LC 



ALLWEDD MYFYRDAWD WRTtí OODI Y BOREU. 



31 



bedd, i ddechreu ar foreu-ddydd tragywyddoldeb, lle nad 
aiff hi byth yn nos ond hyny. 

4. Pan byddot ti yn gwisgaw dy ddillad am danat, cofia, 
1« Holi dy hunan a ydwyt ti wedi cael dy wisgaw yn nghyf- 
iawnder y Gwr fu rhwng y lladron yo dyoddef, fe! nad ym- 
ddangoso gwarth dy noethder yn nydd mawr yr ymwetiad. 
2. Cofia am yr amser y cei dy wîsgaw corff ysbrydawl ac 
anfarwawl,canys rhaid i'r marwawl hwn wisgaw anfarwoldeb, 
ac fe heüir yn gorff anianawl, ac a gyfodir yn gorff ys- 
brydawl. O Arglwydd, pan fyddwyf yo codi y boren, dere 
a mi i adnabod fy mod i wedi codi o fedd pechod, a chysg- 
adrwydd ysbrydawl ; yr wyf wedi bod yn cysgu yo ddigon 
bir mewn gwely o ddiofalwch, y mae y nos wedi cerdded yn 
nihell, ac y mae y dydd wedi nesâu, ac y mae yn llawn bryd 
weitbian i minan ddeffroi o gysgu, ac i fwrw oddiwrtbyf 
weithredoedd y tywyllwcb, a gwisgaw arfau y çoleuni; a 
phan byddwyf yn gwisgaw fy nillad, O Arglwydd, dyro i mi 
gael adnabod fy mod 1 wcdi cael fy ngw isgaw ft'r wisg ddiwn- 
iad, sef cyfiawnder difrycheulyd yr Emanuel gogoneddus ; 
dyma wisg na wel llygad craffdwyfol gyfiawnder un brych- 
euyn ynddi, acni atl tfto diçofaint byth mo'i Uosgi, ac ni all 
y bedd mo'i phydru, ac ni all tragywyddoldeb byth mo'i 
tbreuliaw na'i heneiddiaw, ac ni all pechodau duon aflan 
myrddiynau o bechaduriaid byth mo'i diwynaw na*i gwneud 
yn fudr. O Dduw, a gaiff y fath wisg wertlifawr ddysclaer 
a hon ei gwisgaw am y fath gardotyo tylawd, aflan a fì? — 
O ! a geir gweled y fath bryf dystadl, priddlyd a fi. yn dys- 
claeriaw yn y wisgyuia, yn fwy dysclaer ná'r hatil yn y ffurf- 
afen, ac yn eistedd yn frenin ar fy ngorsedd-fainc, gyda 
Brenin y brenhinoedd, a choron o ddeuddeg seren am fy 
mhen : os dyma fel y bydd, di gei dy felus foli genyf pan 
byddo y adaear, a holl wisgoedd gwycbion boneddigion an- 
nuwiawl y ddaear wedi myned yn fflamiau. 

Os caf fi fy ngwisgaw ft cbyfiawnder Iesu yn y byd pres- 
enawl, mi gaf fy ngwisgaw yn berffaith yn y byd tragy wydd- 
awl ; os dechreuir gwisgaw fy enaid â delw Duw yn >r aii 
enedigaeth, fe orphenir gwisgaw fy rtghorffynyr adgyfodiad 
âg anllygredigaeth, ac yna bydd fy nghorff a'm henaid raewn 
undeb ft'u gilydd, yn cael cyflawn fwynâd o bob gwynfyd 
yn mhresenoldeb fy anwyl lesu, yn y wlad lle bydd tragy- 



yGoogle 



32 ALLWEDD MYFYRDAWD WRTH DDYSGÜ YR EGWYDDOR. 



wyddawl ddydd heb nos, tragywyddawl bâf heb nn gaoaf, 
trauywyHdawl lawnder heb ddira prinder, tragywyddawl 
gyfoeth heb ddim tylodi, tragywYddawl rydd-did heb ddim 
caethtwed, tragywyddawl orfoledd heb ddim tristwch, tra- 
gy wyddawl garu heb ddira casineb, tragywyddawl gymun- 
deb a'r Drindod o bersonau, ac à miloedd a myrddiynau 
«tirifedi o seintiau ac angylion, lle na bydd dim dyeilbr- 
wch byth ond hyny. O Arglwydd, addfeda finau i'rdra- 
gy wyddawl gymanfa anllygredig, i gael (reuliaw tragywjdd- 
awl Sabbath gyda'r Oen/heb friw, na phoen, na gofid. 

1 Pan fyddwy'n codi'r boreu, mi gofiaf ara y dydd, 
Y caiff' fy ngoríf ei godi i'r làn o'r gwely pridd ; 
'Nol bod yn cysgu'n dawel mewn graean yn y llawr, 
Wrth udgorn yr archangel, mî ddof i'r frawdle fawr. 

2 Pan fyddwy'n gwisgaw 'nillad, yn wastad cofiaf hyn— 
Fod arnaf eisiau 'ngholchi 'n ngwaed Calfaria fryn ; 
A'm gwisgaw yn n«:hyfiawnder, pur ddysclaer Adda'r ail# 
Ac yna mi lewyrchaf yo ddysclaer fel yr haul. 

3 Mi gofiaf am y boreu gaf dd'od i'r làn o'r bedd, 
At lesu i Baradwys, gael gorphwys yn ei wedd, 

Ca'i 'ngwisgaw i dragwyddoldeb âg anfarwoldeb mwy, ^ 
A*m dwyn i'r teulu nefawi, trwy rinwedd marwawi gl*y'. 



Allwedd Myfyrdawd wrth ddysgu'r Egwyddor Gymraeg. 

I. PaN fyddot ti yn gweled y Hythyren— A. 

1 Cofia am yr Arglwydd anfeidrawl. 

2 Cofia am yr Ar/aeth dragywyddawl. 

3 Cofia am yr Aberth digonawl. 

II. Pan fyddot ti yn gweled y llythyren— B. 

1 Cofia am Baradwys, Ue yr oedd dyn ar y dechreu. 

2 Cofia am Bechod a'i ganlyniadau. 

3 Cofia am y Bedd lle byddi di yn ddiau. 

III. Pan fyddot ti yn gweled y llythyren— C 
1 Cofia am y Cariad diwaelod. 

Digitized by VjOOQ LC 



ÁLlWÈDD MŸFŸRDAẀD WRT H DDYSGU'R EGWYDDÓR. 



33 



2 Cofia y Cyfammod sefydlawg. 

3 Cofia y Ccidwad galluaWg. 

IV. Pan byddot li yn gweled y llythyrên— 0. 

1 Cofia am y Duw diddechreu. 

2 Cofia mae Dyn wyt tithau. 

3 Cofia am y Dyoddefiadau mawrion a ddyoddefodd 

Crist i gymodi Duw a dyn. 

V. Pan byddot ti yn gŵeled y llytbyren— E. 

1 Cofia am Euogrwyddày bechodan. 

2 Cofia Edifarâu am dy feiau. 

3 Cofia am Ewyllysgarwch Dnw i faddeu. 

VI. Pan byddot ti yn gweled y Ilythyren — Ff. 

1 Cofia am Ffolincb dyn yh y dirgeí. 

2 Cofia am Ffieidd-dra putain Babel. 

3 Cofia am y Ffynnon sydd fel y grisial i olchi pechadnr 

brwnt yn lân. 
t 

VII. Pan byddot ti yn gŵeled ỳ llythyren— ^Ö. 

1 Cofia am y Oyfraith foesawh 

2 Cofia am Gyfiawndcr gofynawl. 

3 Cofia am y Gwaed rhinweddawl sydd wödi anrhydeddu 
y Gyfraith foesawl, a boddloni Cÿfiaumder gofynawL 

VIII. Pan byddot ti yn gweled y llythyren— H. 

1 Cofia am Hacddiant pechadur, sef fflamiau. 

2 Cofia fod ffordd i gael Heddwch â Dùw er maint 

yw dy feiao. 

3 Cofia mai Hwyrfrydig y w Düw a pharod i faddetì. 

IX. Pan byddot ti yu gweled y llylhyren — I. 

1 Cofia am Iesu yn ei sefyllfa gyfryngawl. 

2 Cofia am yr Iachawdwriaèth fawr rinweddawl. 

3 Cofia am yr Iawn aufeidrawl a röddodd lesu ar y groes. 

D 



yGoogle 



3« ALLWEDD MYFYRDAWD WRTIÍ DDTSGÜTl EGWYDDOÎt. 



X. Pan fyddot ti yn gweled y llytbyren— L. 

1 Co6a am Lywodraeth Daw fel brenin y breninocdd. 

2 Cofia am Lygredd a wnaeth flinder i filoedd. 

3 Cofia am Lawenydd tragy wyddawl y nefoedd. 

XI. Pan fyddot ti yn gweled y Uytbyren— M. 

1 Cofia fyfyriaw am oriau Marwolaeth. 

2 Cofia geisio Maddeuant trwy'r prynedigaeth. 

3 Cofia mai trwy'r Machniydd y mae cael buddygol* 

iaeth. 

XII. Pan fyddot ti yn gweled y llythyren— N. 

1 Cofia am y Newyddion da fod Ceidwad wedi ei eni. 

2 Cofia am y Nefoedd a'i dysclaer gwmpeini. 

3 Cofia mai 'Nawr y w yr amsef i 'mofyn am dani. 

XIII. Pan fyddot ti yû gweled y llythyren — O. 

1 Cofia Ofni Duw mewo ysbryd mabaidd» 

2 Co6a Obeithiaw yn ei drugaredd. 

3 Cofia ei Ogoneddu ef oddiar egwyddor efengylatdd. 

XIV. Pan fyddwn ni yn gweled j Uythyfen— P. 

1 Cofiwn mai Pridd yw ein defnýddiau. 

2 Cofîwn mai Pechaduriaid y w ein henwau. 

3 Cofiwn mai Perffeithrwydd sydd amom eisiau. t 

XV. Pan fyddot ti yn gweled y Uythyren— R. 

1 Cofia am Ryfela nes gorcfafygu. 

2 Cofia am Râs Duw i'th nerthu. 

3 Cofia am Ragluniaeth i*th ddiogelu. 

XVI. Pan fyddot ti yn gweled y Hythyren— S. 

1 Cofia ymofyn am Sylfaen ddigonawl. 

2 Cofia am Santeiddrwydd gwirioneddawl. 

3 Cofia hiraetbu am y Sabbath tragy wyddawl. 

Digitized by VjOOQ LC 



ALLWEDD MYFYRDAWD WRTH DDYSGU YR EGWYDDOR. 



35 



XVII. Pan fyddot ti yn gweled y llythyren— T. 

1 Co6a am y Truenus gyflwr oeddit ti ynddo cyn creda 

mewn Ceidwad. 

2 Cofia mai Trugaredd Duw y w na ddarfu am danat. 

3 Cofia fod Traçywyddoldeb yn tynu nes nes yn wastad» 

XVIII. Pan fyddot ti yn gweled y lìytbyren— U. 

1 Cofia fod yn rnaid cael Undeb â Christ cyn bod yn 

ddedwydd. 

2 Cofia fod yn rbaid rboddi Ufydd-dod i gyfraith fel 

rheol santeiddrwydd. 

3 Cofia beunydd, mai î/ŷerw fydd Uety a gwely'ranufydd. 

XIX. Pan fyddot ti yn gweled y liythyren— W. 

1 Cofia Weddiaw am faddeuant pechod. 

2 Cofia Wylaw am dy becbod. 

3 Cofia Wylaw yn erbyn pecbod. 

XX. Pan fyddot ti yn gweled y Uytbyren— Y. 

1 Cofta barcbu yr Ysgrythyr santaidd. 

2 Cofia lefain am Ysbryd y gwirionedd. 

3 Cofia yn wastad Ystyried dy ddiwedd. f 

1 Diolch Arglwydd, am Iyth'renau, 
Sydd yn gwneuthur y gair Maddeu, 
M i rof glod a diolch iti, 

Am lyth'renau enw'r Iesu. : 

2 O diolch am lytfr'renau hynod, 
Sydd yn gwneud y gair Cyfamod, 
Ac am ereill a 'sgritenwyd, 

Sydd yn gwneud y gair Gorphenwyd» 

3 Ti gei dy ganmawl byth yn felus» 
Am lyth'renau mor ddeallus, 

Sydd yn gwneuthur Gwaed y cymod, ' 

A madfbuant o bob pechod. 



yGoogle 



36 



ALLWEDD MYFYRDAWD WRTH GLYWED Y CLOC YN TAÎUW. 



4 Mae genyf barch 'rwy'n dweud yn syml, 
I holl lyth'renau pur y Bibl ; 

Er nad ynt ond inc a phap'rau, 
Maent yn egluraw mawr drysorau. 

5 Diolch am lyth'renaa cywrain, 
Sydd yn y fwyn efençyl laweo ; 

Ac am y rhai sy'n swniaw'o beraidd, 
Yn yr hyfryd air Ti ugaredd. 

6 Paid a 'ngadael i foddloni, 

Ar wel'd Ilyth'rcnau enw'r Iesu ; 

Heb gael adnabod yn brofiadawl ; 

Fod genyf Grist mewn modd sylweddawl. 

7 Mae Ilawer iawn yn byw'n ddisylwedd, 
Ar lyth'renau'r gair Trugaredd ; 

Ac eto'n wastad yn ddifater, 
Heb ystyried pur gyfiawnder. 



Allwedd Myfyrdawd wrth glywcd y Cloc yh taraw. 

J?AN byddot ti, enaid, yn clywed y cloc yn taraw urjo'r 
gloch, cofia gredu mai un Duw sydd i ti ei addoli ; Clyw, 
lsrael, ypArglwydd dy Dduw sydd nn Arglwydd, a'r Ar- 
glwydíl dy Dduw a addoii, ac efe yn unig a wasanaetha. 

2. ran byddot ti yn clywed y cloc yn tarawdau o'r glocb, 
cofia«Barchu a chredu y ddau Destament, oblegyd yr lioll ys- 
grythyr sydd wedi cael ei rhoddi trwy ysbrydoliaeth Duw, 
canys nid trwy ddyn y daeth gynt brophwydoliaeth, ond 
dynion santaidd Duw a lefarodd fel y tyuhyrfwyd hwynt 
gan yr Ysbrjd Glân. 

3. Pan byddot ti yn cly wed y cloc yn taraw tri o'r gloch, 
cofia gredu yr Athrawiaeth bwysig, ardderchawg, a goççon- 
pddus o Ddrindod o Bersonau, oblegyd y raae'tri yn tyst- 
ioliaethu yn y nef, y Tad, y Gair, a'r Ysbryd Glàn, a'r tri 
hyn un ydynt. 

4. Pan byddot ti yn clywed y CIoc yn taraẃ pedwaro'r 
gloch, cofia ddarllen a myfyriaw llawer m pgrifeniadau y 

Digitized by VjOOQ LC 



ALLWEDD IIYFYRDAWD WRTH GLYWED Y CLOC YN TARAW. 



37 



pedwar Efengylwr, oblegyd y pethau hyn a ysgrifenwyd fel 
v credoch chwi mae'r lesu y w'r Crist, a chan gredu y caffoeh 
f> wyd yn ei enw ef : dyma lle raai hanes neillduawl, I. Ain 
gnawdoIiaethCrist. 2. Am enedigaeth Crist. 3. Amdy- 
lodi Crist. 4. Am erledigaethau Crist. 5. Am demtas- 
iynan Crist. 6. Am athrawiaeth Crist. 7* Am wyrthiau 
Crist. 8. Am fiwrion ddyoddefiadau Crist yn ngardd Geth- 
setnane, ac ar ben Cálfariayn hoeledig ary groes. 9. Am 
gladdedigaeth CrisU 10. Am adgyfodiad Crist oddiwrth y 
meirw ar y trydydd dydd yn ol yr ysgrytbyraa. 

5. Pan byddot ti yn clywed y cloc yn taraw pnmp o*r gloch, 
cotìa am y pum Morwyn ffôl, pa rai a ddarfu gariaw lamp 
heb ddim olew, set rhith o foesoldeb, heb ddiin g*ir gre- 
fydd a duwioldeb. O, cofía ymofyn am grefydd ag a dy 
wnelo yn barod i fyned i mewn gyda y Priod-fab i*r briodas, 
cvn caffb y drws ei gau. Fe gaift' tri drws eu can, a hyny yn 
mhen yrhydig bach o amser, ac ni cbant hwy ddim eu hagor 
bytb ond hyny. 1. Drws o bregethiad a gwahoddhd yr 
efengyl. 2. Drws trugaredd a gaiff ei gau dros byth, ac yna, 
fFarwel i bechadur i gael cynyg ar <irug*redd i dragwyddol- 
deb mwy, 3. Drws gob»itb a gaiff ei gau yn mhen gronÿn ; 
y mae gan y dyn mwyaf annuwiawl ryw fath eobaith yn 
bresenawl, ond yn ol myied trwy afon m*rwola$tbf ffárwel 
am obaith o nn «Irugaredd byth mwy, oblegyd gobáMfc yr an- 
nuwiawl a dderfydd yn angeu» ^ 

6. Pan byddot li yn cly wed y cloc yn taraw ab^fch o*r 
gloch, cotìa nni chweeh diwrnod sydd i ti weithiaw'a d)lyn 
dy oruchwytion naturiawl a cbyfreithlawa. 

7. Pan byddot ti yn cìywed y cloc yn taraw safth o'r 
gtoch, cofia gadw >n sant^idd y seithftd dydd, a*i dreuliaw 
fcf î gyd yn ngwaith a gwasanaeth Duw mewn darllen, mfwn 
gweddiaw, inrwn cymuuaw, achanu a myfyriaw, ac ymddy- 
ddan, mewu niodd syml am bethan crefyddawl. 

8. Pan byddot ti yn clvwed y cìoc yn taraw wytfi o'r 
glocb, cofia am yr wyth enaid a achubo 'd Duw yn dawel yn 
yr arch, p^ oe<lri y diluw yn boddi yr holl anuuwiolion ; O, 
dere dith?u i> Arch ysbrydawl, sef Crist, cyn delo y diíuw 
taullyd ofnaffwjp, ar tyd u wawdwyr annuwiawL 

.» m • d * 



38 



ALLWEDD MYFYRDAWD WRTH GLYWED Y CLOC YBÎ TARAW. 



9. Pan byddot ti yn clywed y cloo yn taraw naw o'r gloch, 
cofia am y nawfed awr y dy wedodd lesu y gair hwnw, sef, 
Gorplienwyd, ar y groes ; dyma air ac y cân telynau y nef 
atin dano pan byddo cyfrif oriau wedi darfod. 

10. Pan byddot ti yn clywed y cloc yn taraw deg o'r glocli, 
cofia am y deg gorchymyn pur, pa rai sydd wedi cael eu rhoi 
i fod yn rheol o sameiddrwydd bywyd i ti yma yn y bvd 
prrsenawl. a cliofi» alaru am i ti erioed eu tori, a cbofiagan- 
mawl a derchafu Crist, am iddo ef er dy fwyn, eu cyflawui 
a'u hanrhydeddu, a chofia ditheu ymestyn yn fwy fwy yny 
blaen at berrîeiihrwydd, h>d nes delot ti o'r diwedd \o holí- 
awl ac yn berffdith £>d-flurfiawl â'r gyfraith, gorff ac )S- 
bryd, inewn meddwl, gair, a gweithred. 

11. Pan byddot ti yn clywed y cloc yn taraw un ar ddeg 
o'r gloch, cofia hen beohadur segor, diog. anouwiol, i <ldy- 
fod i mewn, ac fel ar yr onfed awr ar ddeg i weithiaw uo 
awr yn ngwinllan íesu, c\n elo'r awr ddiweddaf o dy fywyil 
di heibiaw, a cbofla gredn mai digon yw yr amseraaeth 
heibiaw, i dreuliaw yn ngpwasanaeth diafol a phecbod. 

12. Pan byddot ti yn clywed y CIoc yn taraw deudáego'r 
glocb, cofìa tjredu athrawiaeth deuddeg apottol yr Oen. 1* 
Cofia^redu fod Duw. 2. 1 f od y Bibl yn wir air Duw. 3. 
Mai4febryd yw Duw. 4* Nad oes ond un gwir a bywiawl 
Dduw. .. ô. 1 fod y Duw yma yn dri pherson yn yr un ban- 
fod, a% eto un Duw. 6. Cofia gredu mai y Duw yma yw Crv- 
awd*t yr holl greadigaeth weledig ac anweledig, a i fod ef 
wedi creu y cyfan o ddiddini defuydd trwy air ei nerth, a'i 
fud ef wedi creu dyn ar ei iun ac ar ei ddelw ei hun, mewn 
gwvbod«eth, cyfìawnder, a gwir s*nte»ddrwydd ; ac mewn 
c\ flwr da a dedwydd, a ehanddo ddi«on<drwyrid o allu i sef- 
yll yn yr ystad hooo, ond ei f«»d ef wedi eael ei adael i ryddid 
ei ewylUs ei hunan, pa un bynyg ai sefyll ai synhio. 7« Cofi* 
gre«lu lod Adda wedi tori gorchymyn Dww, a ehwe<ii syrthiaw 
i gjyflwr tra truenus, ac fel ag yr oedd Adda yn ben cyo- 
nvichi«>lwr i'w holl hâd naturiol, sef hollddynolryw.fesyrlh- 
iodd pawbynddo i gyfiwreithaf truenus, acy mae pa-wbwrth 
nattir yn becbaduriaid gwreiddiawl o'r grottittfc yneoogo 
dragywyddawl gosp. 8. Cofia gredu, frl |ff^/ wyttieil ? u 
ll^gredig, fod yn aumhosibl i ti byth fyneíW neioedd trwy 



yGoogle 



ALLWEDD MYFYRDAWD WRTH GLYWED Y CLOC YN TARAW. 



39 



dy weithredoedd dy htinan. 9. Cofîa gredu fod Duw, oddi 
ar ei ben-arglwyddiaeth, ac yn gyson â*i gyfiawnder, wedi 
ethol rbyw rifedi o hil syrthieriig' Adda er tragywyddoldeb, 
i'w dwyn i ystad o iachawdwriaeth, Irwy Gyfryngwr. 10. 
Cofia gredu fod Iesu Grist, yr ail berson yn y Duwdod, yn 
nghyflawnder yr amser, wedi cyineryd y natur ddynawl i 
tindeb âi berson dwyfawl, a'i fod ef yn bresenawl yn ber- 
ffaith Dduwacyn berfiaithddyn, >n \r un person. 11. Cofia 
gredu fod lesu Grist yn y natur bono, wedi byw i fynu yn 
berffaith i holl ofyniadau y ddeddf, ac wedi marw ar ben 
Calfaria, yn unig dros ei bobl, ac wedi boddloni cyfîawnder 
ar eu rban, ac wedi talu dyled ei eçlwys yn llwyr. 12. Cofia 
gredu ei fod wedi cael ei gladdu yivý bedd. 13. Cofia ei 
fod wedi adgyfodi oddiwrth y meirw. 14. Ei fod wedi es- 
gytt yn y naiur ddynawl ir nefoedd. lò. Ei fod yn eistedd 
ar ddëaulaw Duw, ac yn eiriawl dros ei eglwys. 16. Cofia 
gredu, y bydd iddo ymddangaws >r ail waith, i farnu y byw 
a'r meirw. 17* Cofia gredu fod gan Grist, eglwys yma yn 
y byd ; ac mai nid pridd a cherig yw eglwys Crist, ond cy- 
nulleidfa o bobl wedi ymgyfammodi â Duw ac â'u çil>dd, 
tii y byd yma. i gynnal gogoniant mynegawl Duw i fynu yn 
y byd a'r bywyd bwn. 18. Cofia gredu oad oes ond un wir 
egflwys. lí>. Mai Crist yw pen yr eglwysŸáë nad oes gan y 
Pab na neb o ymerawdwyr daear, un syifaen i honi-jbawl i 
fod yn ben ar eglwys Crist. 20. Cofia grea\u foc$Brist fel 
Pen a Brenin yr eglwys, wedi ordeiniaw a sefydlti dwy or- 
dinâd neülduawl yn ei eglwys, i barâu hyd ddiwedJ y byd, 
sef, bedydd a swper yr Arglwydd ; ac fod arnat tithau 
rwymau i fod yn un o ddeiliaid yr ordinâd hon. 21. Cofia 
gredu, mewn trefn i fod yn gadwedig, fod yn rhaid i'r Ys- 
bryd Glân wneuthur cymhwysiad or iachawdwriaeth drw- 
odd at (\y gyflwr di, a hyoy mewn modd neillduawl. 22. 
- Cofia gredu fod yn rhaid i ti gael dy alw â galwedigaeth 
elfeithiawl. 23. Cofia grcdu fod yn rhaid i ti gael dy aìl- 
eni. 24. Cofia gredu fod yn rhaid i ti gael undeb â Chrisl, 
mewn trefn i gael hawl o'r bendithion a bwrcasodd efe. 
25. Cotìa gredu fod yn rhaid i ti gael dy gyfiawnâu trwy 
tfydd, heb ddim o dy weithredoedd dy bunan. 21. Cofia 
gredu maí$y wyd a marwolaeth Crist, neu ufydd-dod moes- 
ol a flyoddejpl Crist, y w sylfaen a defnydd cyfiawnád pech- 
adur ger bron Duw. 27. Coüa gredu fod yn riiaiü i ti gael 



yGoogle 



40 

^ v ALLWEDD NYFYRDAWD WRTH GLYWED Y CLOC YN TARAW. 



dy santeiddiaw, cyn y byddoc tì yn gymhwys i fyned i'rnef- 
oedd. 28. Cofia fod yn rhaid i ti gael ffsdd o roddiad Duw 
i çredu yn Nghrist. 29. Cofia gredu fod yo rhaid i ti gael e- 
difeirwch i fy wyd. 30. Cofia gredu fod gras, o ran ei natur, i 
gynnyddu. 3 1 • Cofia gredu f«»d yn anttihostbl i golli yr hed- 
yn, neu yr egwyddor o ras, yn ol ei gael ef unwaith. 32. 
Cofia gredu anfarwuldeb yr enaid. 33. Cofia gredu yratli- 
rawiaeth o adgyfodiad y tneirw yn y dydd olaf. 34. Cofia 
gredu fod uflern i g«>spi vr holl annuwiolion dros byth. 35. 
Cofia gredu fod nefoc dd i wobrwyaw a gogoneridu y saint dros 
byth. 36. Cofia «:redu, fel un sydd yn cbwennych myned 
i'r nefoedd, i ym<ididoli oddiwrth y byd annuwiawl, ac t gv- 
nieryd pobl Dduw yn bobl i ti. 37* Fel un ag sydd wedi 
cael lle yn eglwys Dduw, cofia wneuthur cydwybod o wedriio 
Duw yn y dirgel ac \ n gyhoeddus, yn neillduol yn dy d -jiiio. 
38. Pel un sydd wedi cael lle yn eglwys Dduw, cofia beidio 
cario cyfrinach neillduol eglwy» Dduw allan i'r byd, a chffia 
hefyd, beitlio cyhoeddi gwendidau y saint yn Gath, nac yn 
beolydd Ascelon, ? h»g i ferched y Philistiaid gablu. 39. Fel 
un sydd uedi cael lle yn eglwys Dduw, cofia beidio esgeu- 
Juso dy gyd-g%nnuliiad ar y Sabbath, nac yn yr wytbnos, 
mor belled ag y b>dd»> rhagliiniaeth Duw yn caniatâu. 40. 
Fel un sytlci we«li cael lle yn eglwys Dduw, coöa dderbyn 
cynao^ yn garedig, a rhoi cyngor yn garedig ; a derbyo 
ceryiW|yn garedig, os bydcí rüyw beth ynot ti, yn gofyn 
cerydd, a rhoddi cerydd yn garedig, lle byddo cerydd yn 
ofynol. 41. Fei un sydd wedi cael lle yn eglwys Dduw, cofía 
fo<l arnat rwyinau i gyfranu o dy drugareddau naturiawl ya 
ol dy állu, at aclios Duw, o* bydd Duw yn gofyn am danyot* 
42. Pel un sydd wedicael lle yn eglwys Dduw, cofia beidio 
tramgwyddo *rtli eglw\s Dduw fel coríf, o achosdau neu dri 
o befsonau. 43. Fel un sydd wedi cael lleyn egUys Dduw, 
cofia beidio arfrryd un nioddion a fydd ií yn debyg i dcrfysgu 
na rhwygo eglwys Crist. 44. Pel un sydd wedi cael lle yn 
eglwys Dduw, cotía beidio tòri dy gyfammod eglwysig, ac i 
ymadael a'th gyfeillion crefyddawl, oddieitbr dy fod li wetli 
cyfnewid yn hollol yn *\y farn, o'r hyn oeddit ti o'r blaen, 
neu ynte fod yr boll gorflT wedi myned yn gyfeiliornus yn 
eu barn, neu ynt«, wedi myned yn llygredig i'j*ydo ran eu 
bywyd. 45. Ain u*n b\n oll, gwisgwcb «jyriad, yr hwn 
yw rhwymyn perffeithrwydd. 



yGoogle 



RHAI 
GEIRIAU CALEDION O'R BIBL 

YN OABL EU HBGLURAW 

YN OL Eü HAB.WYDDOCAD PRIODAWL 

YN YR 

IAITH WREIDDIAWL, 
A hyny mewn ffordd o Holiadau ac Atebion. 

Holiad. BETH yw ystyr y gair Adda ? 

Ateb. Priddlyd, daearawl, neu ddaear gôcb. 

H. Beth yw arwyddocâd y gair Abel ? 

Á. Tartb, neu wagedd. 

H. Beth yw arwyddocâd y gair Abrabam ? 

A. Tad y dyrchafedig, neu Dad lliaws mawr. 

H. Beth y w arwyddocâd y gair Ahilopliel ? 

A. Brawd y dinystr. 

H. Beth yw arwyddocàd y gair Aipbt ? 

A. Trallod a gorthrymder. 

H. Beth yw arwyddocâd y gair Abednego ? 

A. Gwas y goleuni. 

H. Betb yw arwyddocÂd y gair Amos? 

A. Llwythog, pwysig. 

H. Betb yw arwyddocâd y gair Apolion ? 

A. Dinystrydd. 

H, Beth y w arwyddocâd y gair Betbania ? 

A. Tý gortbrymder. 

H. Beth yw arwyddocâd y gair Bethafen ? 

A. Tý y gwagedd. 

H. Beth yw arwyddocàd y gair Betbá l 

A. Tý Dduw. * 

Digitized by VjOOQ lC 



^* GElillAU CALEDION YN CAEL Eü HECLURAW. 



G. Beth yw arwyddocâd y gair Bether ] 
^. Tŷ y dosbartbiad. 

G. Betb yw arwydddocftd y gair Bethesda ? 
A. Tý y tywailtiad. 

G. Beth yw arwyddocâd y gair Bethlehem ? 
A. Tý y barn, neu ryfel. 

G. Beth yw arwyddocâd y gair Bethpeor ? 
A. Tý yr agoriad. 

G. Beth y w arwyddocâd y gair Bethsaida ? 
A. Tý y ffrwythau. 

G. Bethyw arwyddocâd y gair Bethseinesl 
A. Tý y caethiwed. 

G. Beth y w arwyddocftd y gair Beelsebub ? 
A. Eilun y cylion. 

G. Betli y w arwyddocâd y gair Babel ? 
A. Cymysg. 

G. Beth yw arwyddocàd y gair Carmel ? 
A. Gwinllan Duw. 

G. Beth y w arwyddocâd y gair Dafydd ? 
A. Anwyl, caredig. 

G. Beth y w arwyddoeâd y gair Daniel ? 
A. Duw yw fy marnwr. 

G. Beth yw arwyddocâd y gair Eden ? 
A. Hyfrydwch. 

G. Beth yw arwyddocâd y gair Efa? 
A. Un fo yn rhoi bywyd. 

G. Beth y w arwyddocâd y gair Enos ? 
A. Dyn syrthiedig. 



yGoogle 



GEIRÌAU CALËDION ŸN CÁEL EÜ HEGLURAẂ. 



43 



H. Beth y w arwyddocâd y gair Esaia ? 
A. Iachawdwriaeth yr Arglwydd. 

H. Beth yw arŵýddocâd y gair Habacucî 
A. Ymdrechwr. 

H. Beth y w arwyddocäd y gair Haleluia ? 
A. Molwch yr Arglwydd. 

H. Beth yw arwyddocâd y gair Hosanna 1 
A. Achub, atolwg. 

H. Beth yw arwyddocàd y gair Iacob ? 
A. Disodlwr. 

H. Beth yw arwyddocâd y gair lah ? 
A. Tragywyddaw). 

H. Beth y w arwyddocàd y gair íeremia ? 
A. Ardderchawgrwydd yr Arglwydd. 
H. Beth y w arwyddocàd y gair Ierusalem ? 
A. Ceir gweled tangnefedd. 

H. Beth yw arWyddocâd y gair Iesu ? 
A. Gwaredwr. 

H. Beth yw arwyddocàd y gair Iob ? 
A. Goddef gelyniaeth. 

H. Beth yw arwyddocâd y gair Israel ? 
A. Gorchfygu gyda Duw. 

H. Beth yw arwyddocâd y gair Mahershalalasbas f 
A. Brysia iV ysbail, prysura i'r anrhaith. 

H. Beth y w arwyddocàd y gair Mair ? 
A. Yr hon a ddyrchafwyd. 

H. Beth y w arwyddocftd y gair Moses ? 
A. Un a dynwyd allan. . 



yGoogle 



44 



GËtRIAb CALËDIÓN ŸN CAfcL EU HEGLURAW. 



H. Beth y w arwyddocâd y gair Noa ? 
A. Cysur. 

H. Beth yw arwyddocâd y gair Saphnatbpaanca? 
A. lachawdwr y byd. 

1 Ffarwelwch fy nhydfilwyr, fy mrodyr a pbob rhai, 
Mae'n bryd i mi ridybenu trwy ganu gairneu ddau : 
Gan waeddi, Arglwydd, maddeu, fy nghamsyniadaü 'gyd, 
Yn hyn o fyfyrdodau, sy'n myn'd ar led y byd. 

2 Wel, bellach wrth yniadae), ni ganwn air o hymn, 
Ffarwel i ganu flarwel, 'noí myn'd i Sîon fryn ; 

O deuwch 'nawr yn lluoedd, yn mlaen tua'r nefoedd wen t 
Cawn yno felus ganu, heb dewi byth, Amen. 



DIWEDD, 



Caerfyrdiinu Argrqfwÿd gan M. Joncs. 

Digitized by VjOOQ IC 



TRAETHAWD 



HAWL, CYMMWYSDER, A DYLEDSWYDD 
POB DYN 



FARNU DROSTO EI HUN. 



Oon y Fareh. HtTOB PUOH. 


8®göögrttg: 


ARORAFFWD GAN HÜGH AC OWEN JONES, 


DROS W. ROBERTS, Y CYHOEDDWR. 


1839. 


Prit 6ç. 


Digitized by Vj' 



Google 



AT Y DARLLENYDD. 



Ymddangosodd y Traethawd ar Hawl, Cymmwysder, * 
Dyledswydd pob dyn i farnu drosto ei hun, mewn amryw 
rifynau dilynol o'r Dysgedydd, am y flwyddyn 1836. O'r 
pryd hwnw hyd y pryd hwn cefais fy nghymmell yn y modd 
taeraf gan nifer luosog o gy feillion, trigiannol mewn gwa- 
hanol barthau o'r Dywysogaeth, i'w aigraffu yn llyfryn cryno : 
ac wele yn bresennol eu cais wedi ei chyflawni. Y Ddarlith 
ar Draddodiadau, sydd grynodeb o'r hyn a draethwyd gennyf 
rai blynyddau yn ol i'r bobl oeddynt y pryd hwnw dan fy 
nghofal gweinidogaethol, mewn cyfarfod Cymdeitbas er 
Taenu Gwybodaeth Eglwysig a gynnaliwyd yn Llandderfel. 
Ar ddymuniad amryw cefais y fraint o'i thraethu hefyd yn 
Llanrhaidr y Mochnant a Dinas Mawddwy. Meddyliais lawer 
gwaith chwanegu ati, a chymmeryd cryn drafferth i'w 
pharottoi i'r Wasg; ond o herwydd llawnder gorchwylion 
ereill, ydwyf o dan yr angenrheidrwydd o'i gollwng o'm 
dwylo fel yr ymddengys. Llawen fyddai gennyf gael sail i 
gredu fod y sylwadau a gynnwysa y llyfryn hwn yn llwyddo 
feljmoddion i chwanegu parch fy nghydgenedl at air Duw, 
i'w tueddu i benderfynu chwìlio a barnu drostynt eu hunain, 
ac i daflu oddiwrthynt bob iau caethiwus ar eu meddwL 

Mottyn. HÜGH PÜGH. 



yGoogle 



TRAETHAWD, &c. 



RHAN I. 



Yr Ysgrythyr Lân yn unig Reol Ffydd ac 
Ymarweddiad. 



Tuedd mawr sydd mewn dyn i groesi holl Drefh Duw. 
Y mae am fod yn dduwiol cyn myned at Grist, a threfn Duw 
yn gofyn iddo fyned at Grist fel pechadur. Y mae am gael 
gwyhod a wna efe harâu hyd y diwedd cyn dechreu hyw yn 
grefyddol, a threm Duw yn gofyn iddo ddechreu hyw yn gre- 
fyddol yn ddioed, ac ymddiried yn ngras Crist i harâu. Yr 
un modd y mae am wneuthur ei gredo yn gyntaf, a chwilio y 
y Bihl wedi'n, a threfn Duw yn gofyn iddo chwilio y Bibl yn 
gyntaf a thynu ei gredo oddiyno. 

Dymunir ar y darllenydd i ystyried y ddau heth canlynol : 
Yn gyntaf Mai un peth ydyw gwneuthur amlygiad o 
grêd, a peth arall tra gwahanol ydyw gwneuthur gosodiad o 
hono fel deddf Digon goddefol ydyw i un person neu nifer 
o bersonau wneuthur amlygiad i'r hyd pa beth y mae efe neu 
y maent hwy yn ei gredu ; ond hollol anghyfreithlawn fyddai 
iddo neu iddynt osod yr amlygiad hwnw yn rheol i ereill pa 
beth a ddylid ei gredu. 

Yn ail, Mai un peth ydyw defnyddio cyfansoddiadau o 
waith dynion fel cynnorthwy, a pheth arall tra gwahanol 
ydyw eu parchu, a chyfeirio atynt, a gwneuthur defnydd o 
honynt fel RheoL Dylem ddefnyddio pob moddion gwybod- 
aeth y sydd genym fel cynnorthwyon i ddeall y Bibl, a bod 



yGoogle 



yn ddiolchgar i Dduw am danynt ; ond ni ddylid derbyn ys- 
grifau y dyn goreuaf ac enwocaf a fu erioed yn y byd heb eu 
profi yn wyneb Gair Duw, nac ystyried dim o honynt yn 
amgen na gwaith dynion ífaeledig ac agored fel ninau i gain- 
syniadau. 

Yn y rhan bresennol o V Traethawd hwn amcenir profi, 
Mai yr Ysgrythyr Lân ydyw unig Reol Ffydd ac Ymar- 
weddiad. 

I. Yr YsgrythyrLan yn unig sydd gwedi cael ei 
gosod gan ddüw i fod yn rheol. 

Y mae gan Dduw hawl arnom, ac yr ydym bawb o dan 
rwymau i dderbyn pob peth a gynnwysa ei Air fel gwirion- 
edd pur a chywir, a hyny oblegid Geirwiredd, Gwybodaeth, 
Doethineb a Daioni yr Awdwr, y rhai a achosant fod yn an- 
nichonadwy iddo dwyllo ei greaduriaid, na chamsynied mewn 
dmi a ddyweda. Er fod genym ryddid i chwilio a barnu dros- 
om ein hunain pa beth yw ystyr y Rheol, eto ni adawwyd neb 
o honom at ein dewisiad pa un a dderbyniwn yr Ysgrythyr 
fel Rheol ai peidio ; oblegid y mae Duw ei hun fel Brenin 
gwedi penderfynu bod yn rhaid i bawb al caffo ei derbyn 
fel y cyfryw, neu fod yn euog o wrthryfel yn ei erb} n fel 
Llywydd cyfiawn. 

II. Yr Ysgrythyr lan yn unig sydd yn meddu ar 

ADDASRWYDD PERFFAITH I FOD YN RHEOL. 

Anffaeledigrwydd. Y mae gwedi ei rhoddi trwy ys- 
brydoliaeth Duw, a gallwn anturio b^^wyd ein heneidiau ar 
gadernid a chywirdeb ei thystiolaeth. Gallwn ymollwng i 
nofio gyda'i firwd heb ofhi y dygir ni i unrhyw le niweidiol- 
Yn mha le y mae y cyfansoddiad o eiddo dyn a all hóni hawl 
i'r unrhyw briodedd ? 

Eglurdeb. Ni's gall dim fod yn Rheol ini ond yn unig 
can belled ag y gallwn ei ddeall, oblegid nas gallwn ei ddef- 



yGoogle 



ìáyddio yn mhellach na hyny. Os oes rhyw ranau or Gair 
uwchlaw ein galluoedd ni i'w hamgyffred, er demyddio pob 
nioddion a allem, a chwilio yn y modd manylaf, gallwn ddy- 
wedyd nad ydyw y cyfryw ranau yu rheol i ni mwy nag 
ydynt i ddyn dall neu fyddar. 

Wrth ddywedyd fod y Gair fel Rheol yn Eglur, nid ydys 
yn meddwl haem fod yr oll o hono felly i bawb, ond yn unig 
fod pob peth angenrheidiol er cadwedigaeth enaid ifywyd 
tragywyddol gwedi eu datguddio ynddo mewn modd am- 
Iwg ac amgyffredadwy. Cynnwysa haeriad i'r gwrthwyneb 
dair o enllibiau : 

Yn gyntaf, Cynnwysa Enllib ar Ddaioni Duw. Addefir 
gan bawb fod rhyw wirioneddau ag y mae yn rhaid i bob dyn 
eu credu o dan berygl trueni tragy wyddol, ac os na ddatgudd- 
iwyd y gwirioneddau hyn yn eglur, onid Enllib ar Ddaioni 
Duw ydyw haeru y cosba efe neb am beidio eu credu ? 

Yn ail, Cynnwysa Enllib ar yr Ysbryd Glanfel Awdwr 
y Rheol. Os nad yw yr Ysgrythyr lân yn ddigon eglur yn 
mhob peth hanfodol^er cadwedigaeth enaid, rhaid mai yr achos 
'ywuiio ddau beth ; naill ai am nad allai, neu am nafynai 
yr Ysbryd ysgrifenu yn eglur. Os haerwn nad allai, bydd- 
wn yn euog o gabledd ; ac os dy wedwn na fynai, onid Enllib 
ar Ysbryd y gras yw dywedyd nafynai ysgrifenu yn Eglur 
y pethau hyny ag y mae bywyd pechadur yn gyssylltiedig 
â'u credu ? 

Yn drydydd, Cynnwysa Enllib ar gywirdeb tystiolaeth 

yr Ysgrythyr am dani ei hun. Tystia yr Ysgrythyr am 

dani ei hun, " nad yw y gorchymyn yn guddiedig, ac nad yw 

bell." " Gorchymyn yr Arglwydd sydd bur, yn goleuo y 

Uygaid." Y mae yn " llusern i'r traed ac yn llewyrch i'r 

llwybr." " Canwyll yw y gorchymyn ; a goleuni yw y gyf- 

raith." Deut. 30. 1 1 . Sal. 19. 8. a 1 1 9. 105. Trwy wadu 
a2 



yGoogle 



Eglurdeb yr Ysgrythyr yr ydys yn Enllibio cywirdeb ei 
tliystiolaeth am dani ei bun. 

Ailddywedaf, Fod y pethau ag ydynt hanfodol er cadwed- 
igaeth enaid gwedi cael eu dadguddio yn ddigon eglur yn 
Ngair Duw,fely mae yn hawdd i bob dyn eu deall. Nid 
oes rhwymau ar neb i ffurfio unrhyw farn ain bethau sydd 
uwchlaw ei amgyflrediad mwy nag am bethau nas dadgudd- 
iwyd. Os dywedir, " Y dylai y dyn, nad oes ganddo edvu 
o'i eiddo ei hun, ehedeg ar edyn rhai ereill," gellir ateb, " Y 
dyn nad oes ganddo edyn o'i eiddo ei hun, md oes rhwymau 
arno, ac ni ofynir iddo, i ehedeg mewn un modd yn y byd." 
Nid yw Duw yn gofyn fod gan neb fam bersonol ond yn ol 
ei gymhwysder personol, ac nis gall dyn otÿn mwy na hyn 
heb syrthio o dan y nodweddiad ffiaidd o fod yn onneswr ar 
etifeddiaeth Crist. 

Pa beth gan hyny sydd a wnelom ni â chyfansoddiadau 
dynol fel Rheolau, tra y mae Gair Duw ei hun yn ddigon 
Eglur ? A all dynion lefaru yn well neu yn eglurach na 
Duw ? Dynion a gyhoeddant Erthyclau, Cyfíesion, a Chred- 
òau, a dysgwylir i ereill eu credu heb esboniad, ac onid yw 
Gair Duw yn mhob peth angenrljeidiol mor hawdd i'w ddeall 
ag ydyw gair dynion ? Ydyw, yn ddiammheuol. 

Cyflawndeb. Cynnwysa bob Hanes, Athrawiaeth, 
Addysg, Cymhelliad, Addewid a Bygythiad sydd yn angen- 
rheidiol er erTeithio aniom. Nid oes dim gwedi ei adael o 
hono ag sydd yn angenrheidiol i ni ei wybod, ei gredu, ua'i 
ddefnyddio er cael meddiant o fywyd tragywyddol. Pob dy- 
ledswydd sydd raid i ni ei chyflawni, pob gwirionedd sydd 
raid i ni ei gredu, pob amgylchiad sydd raid i ni f)Tied trwy- 
ddo, pol) beudith sydd raid i ni ei cheisio, pob cyfaill sydd 
raid i ni ei guru, a phob gelyn sydd raid i ni ei ochelyd, a 
osodir ar lawr ger ein bronau gyda'r niiinylrwydd cyflawnaf. 



yGoogle 



Digonoldbb. Digonol i reoli ein fíydd ; i ddangos 
gwrthddrych, dyben, defnydd, dull ac agwedd addoliad ; ac i 
drefhu ein holl yinddygiadau yn briodol tuag at Dduw, tuag 
atom ein hunain, a tliuag at bawb a phob peth arall. 

Os haerir fod angenrheidrwydd ani Erthyclau a Chyffesion 
o ddynol osodiad, rhaid niai o herwydd un o ddau beth, naill 
ai aneglurdeb neu annigonoldeb yr Ysgrythyrau. Os dy- 
wedir mai o herwydd aneglurdeb, rhaid dywedyd fod Duw 
weth' cyhoeddi Rheol anghyfaddas iateb dybenion eichyhoedd- 
iad, a bod yn rhaid cael gwaith dynion i 'r dyben o'i chyfadd- 
asu. Os dywedir mai o herwydd annigonoldeb, rhaid dy- 
wedyd fod Duw gwedi cyhoeddi amlygiad hannerog o'i 
ewyllys, ac wedi gadael rhyddid i ddyn ychwauegu ato i'w 
wneutliur yn ddigonol, er iddo ddyweilyd ynddo mai "mell- 
digedig fyddai pob un a roddai ddim at eiriau y brophwydol- 
iaeth hon." 

Ond Duw a dystia yn ddigon grymus o blaid Digonoldeb 
ei Air. " Cyfraith yr Arglwydd sydd bertfaith." "Y pethau 
hyn a ysgrifenwyd fel y credoch chwi mai yr Iesu yw y Crist, 
Mab Duw ; a chan gredu, y caffoch tywyd yn ei enw ef.'' 
" Yr Ysgrythyr lân, yr hon sydd abl i'th wneuthur di yn 
ddoeth i iachawdwriaeth." Salm 19. 7. Ioan 20. 31. 2 Tim. 
3. 15. 

Cyffredinrwydd. Rhoddwyd y Gair i ddysgu pob 
dyn yn y pethau sydd o'r caidyniadau mwyaf iddo, ac i ei 
gynuysgaeddu â'r deddfau goreu er ei dywys i ymarweddu yn 
iawn yn y fuchedd hon, fel yr arweinier ef i etifeddu buchedd 
well. Nid i ryw ddosbarth o'r hil ddynol y 'i rhoddwyd, ond 
i bob un o honynt. Pob gi'add, oedran, sefyllfa ac agwedd. 
Gan fod Rheol wecU ei rhoddi i bawb, ac yn dal perthynas â 
phawb, y mae pawb o dan rwyinau cyfirtal i wneuthur def- 
nydd priodol o honi. 



yGoogle 



8 

Nid oes ond yr Ysgrythyr lân yn unig yn meddu ar y 
rhagoriaethau a nodwyd ; gan hyny nid oes ond yr Ysgrythyr 
lân yn unig yn meddu ar addasrwydd perffaith i fodyn 
Rheol. 

III. YR YsGRYTHYR LAN YN ÜNIG FEL RHEOL SYDD 
GYSSON A SEFYDLOG. 

Os ymfoddlonwn ar ymchwil ereill, ac ymostwng yn 
oddefol i drefniadau rhyw rai o'n cyd-ddynion, yna ni a wad- 
wn yr Ysgrythyr fel Rheol, a ymwrthodwn â'r hyn sydd sicr 
a seiydlog, ac a gofleidiwn yr hyn sydd ansicr ac ansefydlog. 

Rheolau dynol ydynt anghysson ac ansefydlog. Y maent 
mor anghysson nes iddynt fod yn hollol wrthwynebol i eu 
gilydd, ac mor ansefydlog fel nas gwyddys dros ba ysbaid 
amser y parânt. Os troaf y Bibl o'r neilldu, ac ymwadu 
â'm hawl i ei chwilio a barnu drosof fy hun, i ba le yr âf i 
yniufyn am gredo ? Os gofynaf i Babydd am hanes Credo 
go dda, fe'm denfyn at benderfyniadau cynghorfa Trent. Os 
gofynaf yr un peth i Lutheriad, fe'm denfyn at gyffes Augs- 
burg. Os gofynaf yr un peth i un o Henaduriaid yr Alban, 
fe'm denfyn at egwyddonon John Knox a phenderfyniadau y 
Synoddii a'r General Assemblies. Os gofynaf yr unrhyw i 
mi o ganlynwyr Crefydd Wladol Lloegr, fe'in denfyn at y 
deugain Erthygl namyn un : mewn gair, un blaid a rydd i 
mi un darluniad o Gristiaeth, plaid arall a rydd i mi ddar- 
luniad arall o honi, a phlaid arall a rydd i mi ddarlunind 
gwrthwynebol i'r ddau flaenorol. Os bwriaf y Bibl heibio a 
phenderfynu dilyn rhyw gredo dynol, i ba le yr âf ? Pwy 
sydd i benderfynu yn mha le y caf y credo goreu ? Os 
penderfynaf gymmeradwyo y deugain erthygl namyn un, pa 
beth a wn na bydd yr un awdurdod ag a'u gosododd ar y 
cyntaf, cyn pen blwyddyn yn tynu oddiwrthynt ugain o 
honynt, ac yn fy ngadael i, druan, i fyw ar hanner fy ngredo 



yGoogle 



c yntaf ? Neu pa beth a wn i na byddys cyn pen blwyddyn 
yn ychwanegu deugain atynt, ac yn gwthio y cyfiyw i lawr 
îy ngwddf cyn i m cylla gael digon o amser i dreulio y lleill ? 
Yt un awdurdod ag sydd yn rhoddi credo i mi o ddeugain 
erthygl namyn un, a all roi i mi gredo o ddeucant o erthyglau 
namyn un, os dewisa, Pa beth a wnaf ? Nis gaUaf ddilyn cred- 
öau dynololl, oblegid eubod mor anghyson a gwrthwynebol y 
naill i'r llall. Yr wyf 301 ymddrysu yn eu canol. Os dy- 
wedir wrthyf " bod yn rhaid i mi farnu trosof fy hun pa un o 
honynt sydd gywir" — atebaf inau, fod yn íwy dewisol genyf, 
ac yn llai o drafferth i mi, i fiurâo credo i mi fy hun o'r Bibl, 
nag ydyw chwüio a barnu credöau y byd. Yr un cymhwys- 
der ag sydd genyf i farnu credöau ffurfiedig dynion, a wna'r 
tro i mi chwilio yr Ysgrythyrau a barnu drosof fy hun. Yr 
un cymhwysder ag sydd genyf i rodio yn ngoleu canwyllau, 
a wnar tro i mi rodio yu ngoleu yr haul. Yr un cymhwys- 
der ag sydd genyf i yíed o'r ífrydiau, a wna'r tro i mi yfed o'r 
ftynnon : a ph'am yr ymfoddlonaf i yfed o'r flrydiau anmhur 
a chymmysglyd, a chenyf gennad Duw i yfed o'r ffyimon 
loyw iach can gystal a'r Pab, yr Archesgob, a'r cynnadledd- 
au penaf a fuont yn y byd erioed ? 

IV. Yr Ysgrythyr lan yn unig fydd Rheol y 
Farn. Hon yw y gyfraith yn wyneb ein hagwedd tuag at 
ba un y penderfynir ein cyfl wr tragwyddol. Pwy gan hyny 
a all ymesgusodi rhag y drafferth a'r llafur o chwilio iddi a 
mynu gweled â'i lygaid ei hun, pa beth y maè Duw yn ei 
ofyn ganddo, ac yn ei orchymyn a'i addaw iddo ? 

Nid barnu dynion a wnaDuw yn ol y rheolau a ddewiswyd 
ganddynt hwy. O nage ! Nid dywedyd a wna wrth y Pab- 
ydd, " Cei di dy farnu yn ol rheolau cynghorfo Trent." Nid 
dywedyd a wna wrth y Lutheriad, "Cei di dy faniu yn ol rheol- 
au cyffes Augsburg." Nid dywedyd a wna wrth yr Eglwys- 



yGoogle 



10 

wr, " Cei di dy farnu yii ol y deugain erthygl namyn un." 
Nid dywedyd a wna wrth y Trefhydd, " Cei di dy farnu yn 
ol cyffes a rheolau dy enwad."— Nage. Un Reol fydd yn y 
farn, ac yn wyneb hóno, a hóno yn unig, y saif neu y syrth 
pawb o wlad y breintiau. Gan mai yn wyneb yr Ysgrythyr 
y*n bernir bawb oll, dylem ei hystyried fel unig Reol ein 
Ffydd a n Hymarweddíad. 

Tybir fod y sylwadau blaenorol yn ddigonol i brofi Unig- 
rwydd a Digonolrwydd yr Ysgrythyr lân fel Rheol. 



RHAN II. 

Cymhwysder pob dyn ifarnu drosto ei hun. 



Yn y rhan gyntaf o'r Traethawd hwn amcanwyd dangos 
mai "yx Ysgrythyr lân ydyw unig Reol Ffydd ac Ymar- 
weddiad." Ymdrechwyd profi hyn drwy sylwi, Mai yr 
Ysgrythyr lân yn unig sydd gwedi cael ei gosod gan Dduw i 
fod felly — mai yr Ysgrythyr lân yn unig sydd yn meddu at 
addasrwydd perffaith i fod yn Rheol — mai yr Ysgrythyr lân 
yn unig fel Rheol sydd gysson a sefydlog — ac mai yr Ys- 
grythyr lân yn unig fydd Rheol y Farn. Yn y rhan bresen- 
nol amcenir profi, " Bod gan bob dyn fel creadur Rhesymol 
a Chyfrifol, hawl a chymhwysder personol i farnu drosto ei 
hun pa beth sydd wirionedd, a pha betli sydd gyfeiliornad." 

Peth rhyfedd os ydyw dyn i fod yn rhydd i farnu drosto 
ei hun yn mhob peth ond yn mater ei enaid. Ni feiddia neb 
osod deddf o unffurfdeb i amaethwyr ei dilyn wrth drin eu 
tiroedd. Ni feiddia neb osod deddf o unffurfdeb i farsiandwyr 
ei dilyn wrth fasnachu. Nid yw Duw gwedi gosod Rheolau 
gyda'r pethali hyn, ac yn ganlynol nid yw o werth gan ddyn 
i osod rhai. Ond gan fod Duw gwedi gosod rheolau Crefydd, 



yGoogle 



11 

beiddia dyn osod rhai hefyd. Teimla gymmaint awydd anio 
i drawsfeddiannu awdurdod Duw, fel y coda wrthwynebiad 
iddo yn nghosodiad rheolau. Pe buasai yr Anfeidrol yn 
cyhoeddi Rheolau marsiandiaeth ac amaethyddiaeth, digon 
tebyg y buasai dyn yn ei ysfa gnawdol i ddynwared awdurdod 
y Goruchaf yn cyhoeddi rheolau ychwanegol atynt, gan 
haeru fod y Rheolau dwyfol yn aneglur neu yn annigonol. 

Fod gan bob dyn hawl a chymhwysder personol i farnu 
drosto ei hun, a brofir wrth ystyried y pethau canlynol : 

I. NlD OES GAN NEB HaWL NA ChYMHWYSDER I 
FARNU DROS ARALL. 

Os oes gan rywun neu rywrai Hawl i farnu dros ereill, 
yna rhaid fod undeb cymdeithas efengylaidd yn cael ei ffurfio 
ar ammodau anghyfartal. Os oes gan rai dynion hawl i dynu 
Erthyclau ffydd a Rheolau cymdeithas heblaw y rhai orch- 
ymynodd Crist yn ei Air, a'u gosod fel deddfau o awdurdod 
gerbron ereill, yna y ffurfir cymdeithas grefyddol ar ammod- 
au anghyfartal — rhai ag awdurdod ganddynt i ffurfio a gosod 
rheolau, ac ereill o dan rwymau i ymostwng i eu derbyn. 
Ond y dybiaeth hon sydd groes i ysbryd y Gair, oblegyd y 
mae hwn yn uno pawb ar dir cyfartal heb uwchafiaeth nac 
isafiaeth, ac yn ffurfio cymdeithas ar un egwyddor fawr, sef, 
ufìidd-dod i reolau Arglwydd cyflredin pawb oll. 

Y mae y gosodiad yn cynnwys dau beth, sef, nad oes gan 
neb hawl, ac nad oes gan neb gymhwysder i famu dros 
arall. 

Nid oes gan neb hawl i faruu dros arall. Ni dderbyniodd 
neb dỳn na neb dynion yr Hawl yma oddiwrth eu cyd- 
ddynion ; ac ni dderbyniodd neb dyn na neb dynion yr Hawl 
yma oddiwrth Dduw. 

Ni dderbyniodd neb dyn na neb dynion yr hawl yma 
oddiwrth eu cyd-ddynion. Profir hyn oddiwrth ddau beth : 

Digitized by VjOOQlC 



12 

't 
nis gall, a phe gallai iii ddylai neb drosglwyddo yr ljawl 
honiarall. 

Nîs gall neb roddi yr hawl hon i arall neu ereill. Nid jw 
yn ngallu dyn i gredu yr oll a ddewisai ei hun gredu, a llawer 
Uai yn ei allu i gredu yr oll a ddewisai ereill iddo gredu. ,Nid 
yw crêd dyn yn ymddibynu ar ei ewyllys. Nid peth o dde- 
wisiad ydyw barn dyn. Y peth a ymddengys i feddwl dyn 
yn gelwydd, rhaid iddo ei anghredu — nis gall ei gredu pe 
dewisai. Y peth a ymddengys i feddwl dyn yn wirioneddol, 
rhaid iddo ei gredu — ni's gall ei anghredu pe dewisai. Nid 
oes a wnelo ei ewyllys â'r naill neu'r llall. Y mae 
crêd dyn yn ymddibynu ar y lliw yr ymddengys pethau 
i'w feddwl, a hyny hefyd yn ymddibynu ar agwedd ei galon 
yn ymwneud â'r dystiolaeth a osodir ger ei fron. Yn d 
agwedd ei galon yn ymarfer â'r moddion gwybodaeth y sydd 
ganddo y'i bernir yn y diwedd. Gan nas gall gredu yr hyn 
a ddewisai ei hun, nis gall drosglwyddo hawl i ereill ffurfio 
rheolau iddo, ac ymrwymo i gredu yr hyn a ddewisont hwy 
iddo gredu. 

Ni ddylai neb drosglwyddo yr hawl hon i arall neu ereill 
pe gallai. Pe byddai crêd dyn yn ffrwyth dewisiad, ac yn ei 
allu i gredu yr hyn a fynai, (yr hyn nid yw, fel y sylwwyd) 
eto ni byddai gyfreithlawn iddo wneuthur felly. Nid oes 
gan ddyn awdurdod i gredu yr hyn a fynai, pe gallai ; nac 
ychwaith i gredu, pe gallai, yr hyn a fynai ereill iddo gredu. 
Dyled benaf pob dyn yw credu yx hyn a fyn Duw iddo 
gredu, a'r hyn y mae ei gydwybod yn ddarbwyUedig yw 
ewyllys Duw. Pe byddai ei grêd o dan lywodraeth ei ewyD- 
ys fel y gallai gredu yr hyn a ddewisai, eto ni ddylai ym- 
rwymo i gredu dynion gan fod uwch-rhwymau arno i gredu 
Duw. Nid oes gan neb awdurdod i drosglwyddo yr hawl hon 
i ereill, mwy nag sydd gan ereill awdurdod i'w chymmeryd. 

Digitized by VjOOQ LC 



13 

Ni dderbyniodd neb dyn na neb dynion yr hawl yma 
oddiwrth Dduw. Haeriad i'r gwrthwyneb a wna Dduw 
yn awdwr anghysondeb mewn dau beth. Pe buasai Duw 
wedi rhoddi hawl i rai dynion i farnu dros ereill. 

1. Buasai ar un Daw gwedi rhoddi hawl i rai arfer awdur- 
dod tuag at ennill crediniaeth ereill o'u rheolau, ac ar y Uaw 
arall gwedi cyfansoddi dyn y fath greadur fel nas gall yr un 
awdurdod byth dreisio ei grêd. Pa orchestion bynag a all 
dynion eu gwneuthur, nid dichonadwy ir brenin galluocaf yn 
y byd draws-lusgo crêd yr un o'i gyd-ddynion. Nis gall 
gweinidogaeth yr holl greaduriaid nac unrhyw drais allanol, 
fyth orfodi dyn i gredu unrhyw beth yn groes i argyhoeddiad 
ei feddwl. Cyn gwneuthur hyn rhaid newid yn hollol ei 
gyfansoddiad fel creadur, a llwyr-ddinystro seiliau ei gyfrif- 
oldeb. Y mae dyn wedi cael ei greu o'r fath fel nad oes yr 
un awdurdod yn y nef, a than y nef, uwch y ddaear, ary ddaear, 
na than y <ldaear, a'i dwg ef i gredu unrhyw egwyddor, heblaw 
trwy argyhoeddi ei feddwl ynwyneb grym ac awdurdod tystiol- 
aeth. Creadur moesol ydyw dyn, a chyfundraeth foesol yw'r 
efengyl, cwbl seiliedig ar bwys a chadernid ei thystiolaeth, 
ac yn gwynebu ar ddyn yn ol ei gyfansoddiad trwy rym 
rhesymau a chymhelliadau. 

2. Buasai ar un llaw gwedi rhoddi hawl i rai gyfansoddi 
Credòau i eraill, ac ar y llaw arall gwedi gosod ereill o dan 
dan rwymau i beidio ymostwng i gredöau o ddynol osodiad. 
Buasai yn d}nvedyd wrth un, " Yr wyf fi yn rhoi hawl i ti i'r 
teitl o Dad" ac wrth arall, " Na elwch neb yn Dad i chwi ar 
y ddaear." Buasai yn dywedyd wrth un, "Yr wyf yn rhoddi 
hawl i chwi gael eich galw yn Athrawon" ac ar yr un pryd 
yn dywedyd, " Na alwer chwi yn Athrawon ; canys un yw 
eich Athraw chwi, sef Crist." Fel hyn y mae'r haeriad fod 
Duw wedi eynnysgaeddu rhai dynion â hawl i farnu dros 

B 

Digitized by VjOOQ lC 



14 



ereül yn cynnwys ei fod yn awdwr yr anghysonderau mwyaf. 
Os bydd dyn yn argyhoeddedig yn wyneb Gair Duw fod 
rhyw egwyddorion yn wirionedd, nid oes eisiau i neb arall 
wneuthur credo drosto, oblegyd y mae ganddo eisoes giedo 
o'i eiddo ei hun. Os na bydd yn argyhoeddedig yn ngwyneb 
Gair Duw fod rhyw egwyddorion yn wirionedd, ni etyb yr un 
dyben i neb arall wneuthur credo drosto. Nid oes eisiau 
credöau rhai ereill ar y cyfrai y sydd yn chwilio a barnu 
drostynt eu hunain, ac ni ddylai neb o dan ei berygl gyw- 
meradwyo unrhyw osodiad heb yn gyntaf ei chwilio a'i brofi 
yn wyneb gair Duw, a gweled â'i lygaid ei hun ei fod yn 
gysson â'i gynnwysiad. 

Tybir fod y sylwadau uchod yn ddigon i brofi y rhan gyn- 
taf o r gosodiad, sef nad oes gan neb hawl i famu dros arall. 

Nid oes gan neb gymhwysder i farnu dros arall. 

Ni chynnysgaeddwyd neb ag ysbryd aiiflaeledigaeth, ac 
heb anfíaeledigaeth nid oes neb yn gymhwys at y gorchwyl 
hwn. Os trown at y rhai a gamenwir "Tadau yr Eglwys," 
cawn weled fod y naill Dad yn gwrthwynebu y llall, ac yn 
fynych iawn yn anghysson â'u gilydd. Rhaid bod rhai o 
honynt yn camsynied. Os trown at Gynnadleddau, cawn 
weled Cynnadledd yn erbyn Cynnadledd, a Chynnadledd un 
oes vn diiymu penderfyniadau Cynnadledd oes flaenorol. 
Nis gall eu bod yn anfíaeledig. Nis gall neb dynion hòni 
cymhwy sder í farnu dros ereill, oddieithr iddynt allu profi bod 
ysbryd anfíaeledigaeth yn cyfansoddi y rheolau a gyUoeddir 
ganddynt, a bod y cyfryw o gyd-radd awdurdod â thystiolaeth 
y prophwydi a'r apostohon. 

Os dywedir fod gan ereill hawl i farnu trosom, a gosod 
rheolau ger ein bron gan ofyn ein cydymfíurfiad, ac etto nad 
yw hyn mewn un modd yn dinystrio hawl bersonol pob àyn i 
larnu drosto ei hun, gellir atteb, bod yr haeriad hwn yn ang- 

Digitized by VjOOQ LC 



lô 

hyson ag ef ei hun, ac felly nis gellir profi ei fod yn wirionedd. 
Y mae yncynnwys dwy egwyddor anghymmodadwy, ac os 
gwir un, rhaid ìnai anwir yw y DaD. Nis gall y ddwy fod yn 
wir. Os oes gan arall hawl i farnu trosof, amlwg yw nad oes 
genyf I hawl i farnu trosof fy hun ; ond os oes genyf hawl i 
farnu trosof fy hun, yr un mor amlwg yw nad oes gan neb 
arall hawl i farnu drosof. Os dilynaf grêd rhai ereill, rhaid 
imi anghredu fy nghrêd fy hun, yr hyn sydd yn anaüuedig; 
ac os dirynaf fy nghrêd fy hun, amlwg yw y rhaid imi angh- 
redu crêd y rhai y dywedir bod ganddyìit hawl i wneuthur 
credo drosof. Y mae dynoethiad y fath anghyssonderau 
yu ddigonol i beri i bawb eu halltudio byth o'i fynwes. 

Y mae y gosodiad fod gan rai dynion hawl i farnu dros 
ereill, yn osodiad sydd yn hunan-ddinystriol Pa fodd y 
gellir gwybod fod gan rai dynion y cyfryw hawl? Rhaid i 
ddyn farnu trosto ei hun, cyn y gallo wyîjod a oes gan ereill 
hawl i farnu drosto ai peidio. Os oes gan ddyn gymhwys- 
der i farnu y pwnc hwn er boddlonrwydd iddo ei huu, y mae 
ganddo gymhwysder i farnu pob pwnc er boddlonrwydd iddo 
ei hun, ac felly nid rhaid iddo wrth un ddeddf heblaw y Bibl. 

Ni ddylid galw neb i ymostwng i farn ereill, heb yn 
gyntaf ei annog i farnu drosto ei hun a ydyw yn addas a 
phriodol iddo wneuthur feUy; ac os oes ganddo gymhwysder 
i farnu hyn, paham nad oes ganddo gymhwysder i farnu pob 
peth hanfodol er ei iechydwriaeth ? 

Amcanwyd profi fod gan bob dyn Hawl a Chymhwysder i 
farnu drosto ei hun, trwy ddangos nad oes gan neb arall 
Hawl na Chymhwysder i farnu drosto. 

II. Nl DDAEFÜ ATHRAWON CYNTAF CäISTIAETH ER- 

ioed h0ni yr hawl o farnü dros ereill, er eu 
bod o dan lywyddiaeth anffaelbmg yr ysbryd 
Glan. 

Digitized by VjOOQ IC 



a 



16 

Nid ar sail cadernid awdurdod, ond ar sail cadernid tyst- 
iolaeth yr oeddynt yn dysgwyl argyhoeddi meddwl dynion 
Ymresymodd Phylip gyda'r Efhuch galluog o Ethiopia, ac i 
brofodd er boddlonrwydd iddo trwy gadernid tystiolaeth mai 
Iesu o Nazereth oedd Messias yr Ysgrythyrau. Ymresym- 
odd Paul gyda'r Iuddewon yn Athen " yn y synagog, ac â'r 
rhai crefyddol yn y farchnad beunydd, ac â'r rhai a gyfer- 
fyddent ag ef," Act. 17. 17. Nyni a ddeallwn fod llawer yn 
dyfod i'w letty tra yn Rhufain, "i'r rhai y tystiolaethodd ac 
yr eglurodd efe deyrnos Duw, gan gynghori iddynt y pethau 
am yr Iesu," Act. 28. 23. Canmolir y Bereaid, a dywedir 
am danynt eu bod yn " foneddigeiddiach na'r rhai oedd yn 
Thessalonica, y rhai a dderbyniasant y gair gyda phob parod- 
rwydd meddwl, gan chmlio beunydd yr Ysgrythyrau a otU 
y pethau hynfelly, Act. 17. 11. Felhyn yr oedd Athraw- 
on ysbrydoledig yn ymddwyn. Yr oeddynt yn dysgu^ 
anwybodus, yn ymresymu gyda r cyfeihornus, ac yn canmol 
yr ymofyngar. *Nid oeddynt yn bygwth dynion â chospau 
dynol, nac yn denu â gwobrau dynol ; ond yr oeddynt am eu 
rhesymu allan o*u rhagfarnau. Eu gorchymyn oedd i Grist- 
ioniaid gydoddef eu gilydd mewn cariad, i'r hwn oedd yn 
bwyta i beidio a dirmygu yr hwn nad oedd yn bwyta, ac ì 
bob un fod yn sicr yn ei feddwl ei hun. Gofyua Paul ỳn 
Uawn o aidd santaidd, "Pwy wyt ti yr hwn wyt yn barnu 
gwas un arall ? IV arglwydd ei hun y mae efe yn sefyll neu 
yn syrthio," Rhuf. 14. 3. Yn yr ymadi-odd hyn eíe a 
ddengys hawl pob dyn i farnu drosto ei hun, ar yr un pryd 
vr héria ac y cerydda y gormeswr hyf a feiddia ymosod anu. 
Yr un modd yr ysgrifenodd efe at y Coiinithiaid, " Dywedya 
yr wyf fel wrth rai synwyrol ; bernwch chwi beth yr wyf J» 
ei ddywedyd." 1 Cor: 10. 15. Oddiwrth y cyfan gallwn 
weled yn eglur fod Athrawon cyntaf Crîstiaeth, er eu bod yn 
'sbrydoledig, gwedi dangos yn eglur yn eu hesampl, P 

Digitized by VjOOQ IC 



17 

gystal ag yn eu hathrawiaeth, mai peth i'w goleuo, ac nid i'w 
threisìo, ydyw cydwybod enaid anfarwol. 

HT. GwAHERDDIR NI YN GAPARN YN NgAIR DüW I 
YMÒSfWNG I RbÖLÂTT DDYNOL OSODIAD. 

" Eîthr na'ch yalwer chwi Rabbi ; eanys un yweich 
Athraw chwi, sefCfist; a chwithau oll brodyr ydych. Ac 
na elwch neb ÿn dad i chwi ar y ddaear : canys un Tad 
sydd i chwi, yr hwn sydd yn y nefoedd. Ac nach galwer 
yn aihrawon : canys un yw eich athraw chwi, sef Crist" 
Mat. 23. 8—10. 

Yr oedd y teîtlau Rabbi, Tad, ac Athraw, yn cael eu 
rhoddi gan yr Iuddewon i'w gwŷr doethion, tadau traddodiad, 
a'r helaethäf eu deall yn nghyfraith Moses. Yr oeddynt yn 
edrych ar farnau y rhai hyn fel o gyfartal bwys ac awdurdod 
â gwaith ysgrifenwyr ysbrydoledig. Wrth wahardd i w ddys- 
cyblion gyrnmeryd y teitJau hyn eu hunain, y mae Crist yn 
eu gwahardd i draws-hóni awdurdod ar fíydd ereill : ac wrth 
wahardd iddynt roddi y teitlau hyn i ereill, y mae yn gwa- 
hardd i gydnabod fod gan neb y fath awdurdod ar eu fíydd 
hwythau. Un yw Tad ein crefydd ni, sef Duw ; ac un yw 
Athraw ein flydd ni, sef Crist ; a gwaherddir yn gadarn i ni 
ymostwng i unrhyw reolau, heblaw rheolau Duw a Christ yn 
y Gair. 

IV. Maè ymddiried yn marn ereill ?n beth 

TRA ^HERYGLUS. 

Yr Arglwydd a felldithia yr hwn a " ymddired mewn dyn, 
ac a wnel gnawd yn fraich iddo," Jer. 17. 6, ac os peryglus 
ydyw yfnddiríed yn ormodol i allu dynol, diau mai peryglus 
heíyd ydyw ymddiried yn ormodol i wybodaeth ddynol. O, 
y tkûi ymddiried gorbwysíawr yw hwn ! Cau ein llygaid ein 
hùnain, ac ymostwng i farn ereill mewn achosion perthynol i 
wynfyd neu drueni bythol ein heneidiau ! 



b2 



yGoogle ^ 



18 

Y niae amrai beryglon yn bod. Dichon fod y dynion ag 
y perehir rheolau eu cyfansoddiad yn rhagrithwyr, ac heb 
gredu eu hunain y rheolau a osodant i ereill, ond yn cael eu 
llywodraethu gan obaith o elw ac anrhydedd, neu gan o&o 
golled a gwaradwydd. Y mae perygl. 

Dichon fod y rhai yr ymddiriedir iddynt, eu hunain gwedi 
ymddiried i ereill, a'r rhai hyny eilwaith gwedi ymddiried i 
ereill, a'r rhai hyny drachefn gwedi ymddiried i ereill, ac feBy 
i bellder mawr yn ol y naill yn dilyn y llall, ac yn rhpdio y 
ffordd agored, ond nid efallai yr un gywir. Y mae perygl. 

Dichon fod yr hwn a ymddengys, " yn dywysog i'r :> deill- 
ion, yn llewyrch ir rhai sydd mewn tywyllwcb, yn atfuraw i'r 
anghall, ac yn ddysgawdwr i'r rhai bach," Rhuf. 2. lg> 20.— 
dichotí, meddaf, ei fod ei hunan yn ddall, yn dywyU, yn ffol, 
ac yn faban mewn gwybodaeth, yn meddu ar fwy o hyfdra 
nag o oleuni, ac o fwy o awydd at awdurdòd nag p hunan- 
wadiad Cristiol. Y mae perygl. 

Dichon fod yr hwn a elwir yn Athraw yn Israel ei hunan 
yn anwybodus o egwyddorion teymas Dduw, a bod y rhai a 
eìsteddant yn nghadair Moses eu hunain yn halogedig gan 
y lefain ag y gorchymynir i Gristioniaid ei ochelyd. Y mae 
perygl. 

Ysgatfydd y dywed rhy wun ei fod ef yn llwyr gredu fod y 
dynion, credòau a rheolau pa rai y mae efe yn eu dilyn, yn 
ddynion dysgedig, doeth a duwíol. Gofynaf iddo, "A fuost ti 
yn cliwilio ac yn barnu hyn trosot dy hun ? " Os etyb ei 
ibd, gofynaf eilwaith. " Onid llai o draíferth a fuasai iti 
chwiìio a barnu drosot dy hun ychydig o egwyddorion sicr ac 
eglur y Gair, na chwilio a baniu yr hyn nas gelli fod yn sicr 
o hono, sef gwir nodweddiad y personau ag yr wyt ti ^ti dewis 
eu galw yn Dadau, ac yn dewis cyfenwi dy hun yn ddyscybl 
iddyut ? Ai haws gwybod eu gwir garictor hwy na gwybod 



yGoogle 



19 



meddwl eglur Duw yn ei Air." Mewn gair, cynnwysa yr 
ymddiried i fârnau a rheolau ereill amrai beryglon, ac nid y 
lleiaf 6 honynt ydyw anfoddlonrwydd Duw. " Yn ofer y'm 
anthydeddant i, gan ddysgu gorchymynion dynion yn ddysg- 
eidiaeth," Mat. 15. 9. 

V. ÜN HANF0D0L DDEFNYDDIAU DEDWYDDWCH DYN 
FEL BOD RHESYMOL YDYW RHJTDDID I FARNU DR08T0 
BI HUN. 

Yíi awyr rhyddid yr anadla dyn yn iach a chysurus. Ym- 
ddlíbdwch ef ò ryddid ei gorfT, a chwi a'i soddwch i bydew 
hèìbul ; ac ymddifadwch ef o ryddid ei feddwl, a chwi a'i dar- 
oetýngwch i gyflwr nas gall lai na bod yn druenus. 

Gwaherddwch i ddyn y rhyddid o farchogaeth edyn y 
^wynt — cyhoeddwch gyfraith iw attal rhag cyd-deithio gyda'r 
haul trwy gylchdaith anferth yr awyr — gosodwch ddeddt i'w 
rwystro i ddringo at y ser ac i hwylio o amgylch y bydysawd, 
ac er na buasai byth yn meddwl cyflawni y gorchestion anall- 
uedig hyn, etto trwy wahardd yn awdurdodol iddo eu cyíiawni 
chwi a leihewch ei ddedwyddwch. Nis gall oddef heb boen 
gyfyngiad ei feddwl. Rhyddid sydd ragorfraint yr enaid, a 
theimla boen y fynyd y ceisir ymosod ar ei iawnderau. Nis 
gall yi- enaid dynol oddef unrhy w derfynau heblaw y terfynau 
hanfodol i gytansoddiad ei natur fel creadur. Nid yw cylch 
rheolau dynol yn ddigon ëang iddo allu ymdroi ynddo. 

VI. NlD YW GOSODIAD RHEOLAU DYNOL YN ATEB Y 
DYBEN A OLYGIR YN Y CYFRYW OSODIAD. 

Y dyben a olygir yn ngosodiad credöau djmol ydyw dwyn 
oddiamgylch gyd-rhyw olygiad, a gwneuthur dynion yn un- 
ffurf mewn barn ac ymarferiad. Ond y mae prawf boddhaol 
gwedi ei gael nad ydyw y cyfryw osodiad yn foddion digonol 
i ateb y dyben, ac mai yr un fath fyddai ceisio rhwymo gronyn- 
au goleuni yr haul âchadwynau heiyrn, agydywceisio rhwymo 



yGoogle 



20 

y meddwl dynol â deddfau o unffurfdeb. Yr un peth fyddai cael 
deddf i beri fod gwyneb y ddaear o'r un ffurf, anifeiliaid o'r ún 
lliw, adar y nefoedd o'r un plu, a gwynebau dynion o'r un llun, 
agydyw ceisio rhwymo y meddwl dynol trwy ddeddfau treisiol. 

Ni bydd dynion yr un gronyn nes i undeb golygiadau drwy 
danysgrifìo yr un Erthyglau, a rhith-dderbyn yr un Credo. 
Y mae y pleidiau sydd yn dilyn unrhyw drefiiiant ddynol yn 
berwi o gymmysgedd. Cymmerwn yr Eglwys Wladol fei 
engraiíft. O fewn ei muriau gelhr gweled Clark yr Ariad, 
Waterland y Trinitariad, Hawker yr Antinomiad, a Whitby 
yr Anniniad. Calfiniaeth, Arminiaeth, Ariaeth, Sweden- 
borgiaeth, Southcotteiaeth, Irvingiaeth, &c. oll fel cawl yn yr 
un crochan. Mewn un plwyf adnabyddus i mi y mae Calfifl- 
iaeth yn cael ei derchafu fel athrawiaeth y gwirionedd ; mewn 
plwyf arall adnabyddus i mi y mae yn cael ei difrîo fel cyf- 
eihornad dinystriol. Gwn am blwyf lle y mae Arminiaeth yn 
cael ei gosod allan fel y wir ffydd ; a gwn am blwyf arall lle y 
mae yu cael ei ddarlunio fel pryf gwedi codi o fŵg y pydew : 
ac eto y mae'r ofieiriaid yn y naill blwyí a r llall gwedi tanys- 
grifio yr un Erthyglau ffydd. Yr un peth fyddai son am 
unoliaeth iaith tẃr Babel, ag ydyw son am unoHaeth barn 
Eglwys Loegr. Y mae fel arch Noah yn cynnwys " anifeil- 
iaid glân, ac anifeiliaid nid oeddynt lân, ehediaid hefyd, á'r 
hyn oü a yinlusgai ar y ddaear." 

Un peth ydyw undeb, apheth arall tra gwahanol ydyw un- 
ffurfdeb. Gall y naill fodoh heb y llall. Y mae hanes eglwysi 
gwladol yn mhob oes yn dangos y gall unffurfdeb fodoli heb 
undeb ; ac y mae hanes yr Eglwysi Annibynol yn dangos y 
gaJl undeb fodoli heb unrhyw ddeddf o unffurfdeb. 

Nid yw'r unffurfdeb a ddeillia oddiar arwyddnodiàd cyffes- 
ion achydffurfiad â rheolau dynol ond cyffelyb i fedd gwedi ei 
\yyn-ga!chu, yn ymddangos yn lân a phrydferth oddiallan/tra 



yGoogle 



21 

oddifewn yn llawn o bydredd a ffieidd-dra. Gellir dywedyd 
yn ëon fod mwy o undeb cariad ac o wir gyssondeb golygiad- 
au rhwng yr eglwysi hyny ag a ddiarddelant bob cyflèsion, 
erthyglau, a rheolau, heb y Bibl, nag sydd rhwng yr eglwysi 
a ddilynant gredóau dynol ; gan nad y w y credöau a threfn- 
iadau yn amgen na meini tramgwydd a muriau gwahaniad yn 
y gorlan gyfiredin, ac yn y pen d\*aw yn arwain yn anochelad- 
wy i anghydfod, rhwygiadau ac erlidiau. 

VII. Y MAE FOD RHAI DYNION YN GOSOD Eü BARN- 
Aü Eü HÜNAIN YN RHEOL I EREILL YN YMHONIAD 
HAERLLUG ANFFAELEDIGAETH, AC YN CYNNWYS YN- 
DDO HANFOD PaBYDDIAETH A FFYNNONELL POB ER- 
LEDIGAETH A FU YN Y BYD ERIOED. 

Y mae yn ymhoniad haerllug o anffaeledigacth. Rhagym- 
adrodd priodoliawn i benderfyniadau y Rabbiaid Protestanaidd 
fyddai rhywbeth tebyg i hyn, — "Gyfeillion Cristíol, i'r dyben 
o ddiogelu i chwi adnabyddiaeth gywir o'r wir ffydd yn ei holl 
cg^ r yddorion, ac i'ch cadw rhag syrtliio i gyfeiliornadau trwy 
ymddiried i'ch barn ffaeledig eich hunahi, yr ydym ni, y rhai 
nas gallwn brofi ein hanffaeledigi-wydd mwy na chwithau, na 
dangos nad ydym mor agored i gamsyniad a chwithau, yn 
cyhoeddi y rheolau hyn fel y wir Ffydd, ac yn gofyn i chwi 
eu derbyn a'u credu fel y gwirionedd." 

Os dywedir fod rhyw ran o'r Gair mor dywyll fel nas gellir 
ei ddeall heb ddeongliad, yna gellir gofyn pwy a gynnysgaedd- 
odd rai dynion ag awdurdod i ddwyfoli ei ddeongliad, ac i 
onnesu ar ryddid ereill trwy ei osod fel rheol iddynt ? Os 
dywedir fod y Gair mor eglur fel y gall pawb weled fod y 
deongliad yn gywir, yna goíÿnir pa raid wrth ddeongliad yn 
y byd a*r Gair mor eglur fel y gall pawb ei ddeongli ei hun ? 
Y naill ffordd a'r llall amlygir aflesoldeb deongliadau o ddynol 
osodiad. Y mae'r Ysgiythyr yn anffaeledig, ond nid yw 



22 

deongliadau dynion o honi felly. Y inae Duw gwedi rhoddi 
rhyddid i boh dyn i farnu drosto ei hun ; ond nid yw gwedi 
rhoddi awdurdod i neh dyn na neh dynion i farnu dros ereill. 
Gofynaf, " A oes rhyw ysgrythyr a ellir ei ddeall mewn un 
ystyr yn unig, neu mewn amrai ysty riaethau ? " Os mewn 
un ystyr y gellir ei deall, yna pa raid newid ymadroddion yr 
Yshryd ei hun ? Os gellir ei deall mewn amrai ystyriaeth- 
au, pa fodd y dangosir fod gan un dyn, neu unrhyw nifer o 
ddynion fíaeledig hawl na chymhwysder i henderfynu pa un 
o'r ystyriaethau hyny ydyw yn anflaeledig yr un cywir. I 
derfynu ymadi oddion ehang yr Ysgrythyr, y rhai y gellir 
rhoddi amrai ystyriaethau iddynt, i un ystyr benderfynol, a 
galw ar ddynion i eu credu yn yr ystyr hwnw, a gwrthod 
poh ystyr arall a ellir ei roddi araynt, sydd gyfyngiad ar air 
Duw, dwyfoliad o'n tybiau ein hunain, a gormesiad ar gyd- 
wybodau ereill. 

Y mae yn cynnwys ynddo hanfod Pabyddiaeth. Oddiar 
y cariad yma i awdurdodi ar gydwybodau ereill y cododd y 
Dyn Pechod ei ben gyntaf, ar ysbryd hwn sydd gwedi cynnal 
anghrist heb syrthio hyd y dydd hwn. Y dyn hwnw a chwen- 
nycho wneud ei grêd ei hun yn rheol crêd i ereill sydd Bab- 
ydd o ran ei ysbryd beth bynag ydyw o ran ei brofíes, ac yn 
cofleidio yr egwyddor ar sail pa un y cododd ac y Ilwyddodd 
Pabyddiaeth. Gwedi i ddyn unwaith golli golwg ar ei wael- 
edd, a thybied fod ei gredo yn berfiàith gywir, nid anhawdd 
wedyn fydd ganddo ddringo i ben pinacl anfíaeledigrwydd a 
rheisio cilgwthio Crist o'i orsedd gan waeddi, " Myrfi yw i/ 
gwirionedd ! mor agos ag y byddo crêd arall i'r eiddo fi, mor 
agos a hyny ydyw i'r gwirionedd. Myfi yw y gwirionedd! 
Mor bell y byddo crêd aiall oddiwrth yr eiddof fi, mor bella 
hyny ydyw oddiwith y gwirionedd. Myfi, yw y gwirion- 
edd ! »'— Fel hyn y pryfyn fíaeledig a ddinystra Lyfr y Gor- 

Digitized by VjOOQ LC 



23 

uchaf, trwy wiieud ei grêd ei hun ya faen prawf i brofi iach- 
usrwydd fíydd ereill, yn lle Gair Duw. 

Y mae yn cynnwys ffynnonell pob erledigaeth afu erioed 
yn y byd, Cododd erledigaethau pob oes oddiar fod dynion 
yn cyfansoddi rheolau aç yn eu sefydlu trwy awdurdod, 
Gelwid pawb a gydffurfient â'r rheolau hyn yn ortkodox 
(uniawn-grêd), a phawb a anghydfíurfient yn heterodox, sef 
gau-grêd 4 hereticiaid, sismaticiaid, &c. Gwedi hyn dechreuid 
erhd yr anghydfíuríwyr ; defiiyddid tân, carchar, cleddyf, 
alltudiad, a'r holl rês fawr o arfau anghyfiawnder, a'r cwbl a 
haerid o blaid. y gwirionedd! Cuddid y gormes a'r traws- 
awdurdod o dan enwau prydferth, megys, " Ymdrech dros y 
flydd — amddifiyn y gwirionedd — sefyll o blaid purdeb yr ath- 
rawiaeth — attal cyíeiliornadau iddinystrio heddwch yr eg- 
lwys,'* &c. Os gwTandèwid ar yr erlidwyr nid oedd dim 
balchder, dim llid, dim nwydau, dim malais yn eu llywodraeth, 
— nac oedd siwr — dim ond cariad at y gwirionedd ! Oedd- 
vn t yn dirwyo, ffiangellu, carchai*u, alltudio, Uadd a llosgi eu 
cyd-ddynion, a'r cwbl o gariad at y gwirionedd ! Oddiwrth 
y fath gariad ai holl efíeithiau gwared ni, Arglwydd daionus. 

Nid oes un prawf y ü*aws-gymhelHd ddeddfau o unfíurfdeb 
pe byddai y Messiah yn teyrnasu yn bersonol ar y ddaear : pa 
mor ryfygus gan hyny a raid fod yr yuiddygiad hwnw o eiddo 
unrhyw ddyn, neu unrhyw nifer o ddynion, o wTìeuthui* peth 
nad ydyw ya ymddangos y buasai Pen mawr yr eglwys ei 
hun vn ei wneuthur ? 



RHAN III. 

Dyledswydd pob dyn ifarnu drosto ei hun. 

Yn y ddwy ran flaenorol o'r Traethawd hwn amcanwyd 
dangos mai yr Ysgrythyr lân yw unig Reol Ffydd ac Ym- 

Digitized byLjOOQlC 



24 

arweddiad; fod Hawl a Chymhwysder gan bob dyn ifarnu 
drosto ei hun ; ac yn bresennol amcenir dangos mai Dyled- 
swydd pob dyn ydyw dwyn ei Hawl a*i Gymhwysdêri 
weithrediad er ateb y dyben hyny. 
Gellir profi hyn trwy ystyried,— 

I. GORCHYMYNION Y GaIR. 
Ioan 5. 39.— Chwiliwch yr Ysgrythyrau. 
1 Cor. 10. 15.— Dywedyd yr ydwyf fel wrth rai synwyrol: 

bernwch chwi beth yr wyf yn ei ddywedyd. 
1 Thes. 5. 21.— Profwch bob peth : deliwch yr hyn sydd dda. 
1 Pedr 3. 15. — Byddwch barod bob amser i ateb i bob un a 

ofyno i chwi reswm am y gobaith sydd ynoch. 
1 Ioan 4. 1.— Anwylyd, na chredwch bob ysbiyd : eithr profwcb 

yr ysbrydion ai o Dduw y maent. 

Dichon y gwrthddadleuir, " Os caniateir rhyddid i bob dyn 
farnu drosto ei hun, fe'i cynnysgaeddir ef â'r rhyddid i farnu 
yn gyfeiliornus.'' I hyn gellir ateb, "Os ymddifadir dyn o'r 
rhyddid i farnu drosto ei hun, fe'i hymddifadir ef o ryddid i 
farnu yn gy wir, ac felly wrth geisio attal y drwg, chwi ddad- 
wreiddiwch y da." 

Rhyddid i ddyn fòrnn drosto ei hun sydd, nid i gefhogi 
cyfeiliornad, ond i faethu y gwirionedd ; nid i droseddu yn 
erbyn iawnderau neb, ond i ddiogelu breintiau cyfartal i bawb. 
Nid ydyw flfolineb y plentyn yn rhoddi hawl i neb àâifoà 
rhyddid y dyn. 

Rhai dynion a gymmerant arnynt fod perygl mawr p 
nglŷn a gadael i bob dyn i farnu drosto ei hun. Dywedaf 
ddau air wrth y cyfryw :— 

Yn gyntaf, Gochelwch fod rhyw ymlyniad yn eich meddwl 
at unrhyw wrthddrych heblaw y gwirionedd. Y mae'rofo 
a brofieswch yn arwydd ddrwg-dybus. Saif y Gwirionedd, a 
llwydda hefyd, er ei chwilio a'i brofi yn y modd manylaf 

Digitized by VjOOQ LC 



25 

Hià öòs perygl i hwn. Rhaid addef fod perygl i ddychym- 
ìtiygîótì, gosodìaddU a thraddodiadau dynol syrthio o flaen 1 
ymchwil personol, — ond pa niweid a íydd eu co!K P Pa 
berygl, yn hytrach, onid annhraethol ìes a ddilyna eu cwymp ? 

Yn ail, Erllonyddiad i'ch ofn y mae genyf air o gysur i 
chwi, a hyny ydyw, y mae rhanfawr o % r perygl (pe byddai 
berygl) gwedi myned heibio ! Er gwaethaf holl osodiadau 
dynol y mae mwy o ymchwil a bam bersonol yn yr oes hon 
nag mewn un oes flaenorol, a geilir gofyn pwy welodd berygl ? 
Perygl i ba belh ydyw ? Ai perygl i bethau dwyfol, ynte 
pethau dynol ? Edrycher i'r Gwledydd lle yr attelir ys- 
bryd rbydd-ymofyngar, a gwelir fod yno berygl a thrueni 
mawr mewn gwirionedd. 

Yv xm peth fyddai i ddynion haeru y gwna marsiandîaeth 
niweidio ein masnach, rhodio andwyo ein hiechyd, anadlu 
, ddrygu ein hysgyfaint, neu addoli Duw lygriy ein moesau, ag 
ydyw haeru y gwna ysbryd rhydd-ymofyngar aflonyddu 
heddwch cymdeithas ; oddieithr yn unig pan y byddo y cy f- 
fyw heddwch yn seiliedig ar drais, elw, anwybodaeth, ofer- 
goeldeb, neu ragfarn ; a phwy na orfoleddaì yn aflonyddiad a 
dinystr y fath heddwch ? 

Un peth ydyw heddwch tawel, a pheth arall tra gwahanol 
ydyw caethiwed tawel. Y mae math o lonyddwch sydd niw- 
eidiawl, ac y mae math o aflonyddwch sydd lesawl. Nid 
heddwch ydy w ymadael â'r Gair, a pharchu gosodiadau dynol. 
Rhyfel ytfyw hyn yn erbyn awdurdod Crist. Nid heddwch 
ydyw cydfíbrfio yn gaethwasaidd â thremiadar dynol, ond 
gorph$y$fa segurdod, ac os gellir chwalu ac aflonyddu yr 
orphwys^i beçhadurus hon, bydd gan bob pleidiwr cy wir i 
dreíh X)uw achps i orfoleddu. 

H. EOÌU^DEB /AÇM"RDASRWYDJ> Y RHEOL. 

Gan fod Duw we<K cynnysgaeddu pawb â Rheol eglur a 
c 

. ■; , DigitizedbyLjOOQlC 



26 



chyfaddas, dyledswydd pawb ydyw gwneuthur defaydd o honi' 
Y mae genym bob manteision (ond eu defhyddio) toag at 
gynnyddu nîewn gwybodaeth ysbrydol o Dduw ac o'i drefii. 
Ỳ mae genym Air dadguddiedig Duw, ei ddeddfcu digyfoewid, 
siampl Ciist, cynnygiad o nerth ei ras ac o ddylanwad ei Ys- 
bryd i'n harwain i bob gwirionedd, ac i'n troi o dywyllwch i 
oleuni, ac o weithredoedd meirwon i wasanaeth y Duw byw. 
Bydded i ni gan hyny edry ch uwchlaw deddfau niwlog gormes, 
a gosodiadau cymmylog ofergoeldeb, a syllu ar Haul Cyfiawn- 
der, yr hwn sydd gwedi ymddangos yn ffurfafen yr Ysgrythjr 
lân, â meddyginiaeth o dan ei esgyll. 

III. Y Cymmeriad yr ydym dano. 

Yr ydym yn cynnal cymmeriad triphlyg, fel Rhesynwlion, 
Cristioniaid, a Gwrthdystiaid, 

Fel Bodau rhesymol yr ydym yn gymhwys, fel Cristion- 
iaid yr ydym o dan rwymau, ac fel Gwrthdystiaid yr ydyin 
yn proffesu i farnu drosom ein hunain. Os heb chwilio a 
barnu drosom ein hunain, yr ydym yn cuddio y dalenta rodd- 
wyd i ni fel Bodau rhesymol, yn diystyru y rhyddid i bauii 
y'n galwyd fel Cristioniaid, ac yn bradychu yr egwyddorion 
ar ba rai y dylem weithredu fel Gwrthdystiaid. 

IV. Rhesymoldeb barn bersonol. 

Nid oes ond barn bersonol yn unig yn rhinweddol a cb) 'fli- 
meradwy, ar dyn ag sydd hebddi sydd heb farn yn y byd. 

Y inae dau fath o sêl grefyddol, sef, sêl oddiar egwyddor- 
ion a sël heb egwyddorion. Sêl y naill sydd rinweddol, a $ 
v Uall sydd gnawdol, nwyd-wyllt a di-reol. Os marwolaetliir 
y naill oblegyd ei grefydd bydd marw fel Merthyr,w°* 
marwolaethir y llall oblegyd ei grefydd bydd marw felẅ- 
boethyn- Parch i'r gwirionedd a chariad diysgog tuag ato a 
lywodraetha y naill: poethder nwydau allanol yn ngh)'^ 
phenglogrwydd anwybodus a lywodraetha y llall. Rhinweou 



27 

fyddai dyoddef marwolaetb yn y naill, a Rhyfyg yn y llall. 
Nid yw Duw yn cyrameradwyo y fath Ffydd ag a seilir ar 
awdurdod ddynol. Credu mewn dynion ydyw hyn, ac md 
ynddo ef. Ewyllys y Goruchaf ydyw ar fod pawb o'i eiddo 
yn gwybod eu hunain pa beth y maent yn eu gredu, pwy a 
gredant, a phaham y credant. /* 

V. Llesoldeb barn bersonol. 

Barn bersonol ydyw unig lwybr cynnydd. Y mae gadael 
i ereill farnu trosom yn atalfa effeithiol i ein cynnydd. Y 
mae cymmaint o berygl i ni nychu ein henaid, ag ydy w i fam- 
maeth nychu plentyn a fyddo tan ei gofal. Y mae'r enaid 
dynol yn ymehangu trwy ei ddwyn i weithrediad. Po leiaf o 
waith a gaffo, Ueiaf y prifia ; ond po fwyaf o waith a osodir 
iddo, mwyaf y tyf ac yr ymleda. 

Y mae gadael i ereill farnu trosom yn ddirmyg ar ein cyf- 
ansoddiad fel bodau rhesymol, yn ddinystrwch ar y moddion 
gwybodaeth a ymddiriedodd Duw i ein gofal, ac yn atalfa 
efleithiol i'r enaid gynnyddu mewn gras a gwybodaeth ys- 
brydol. 

Mewn Athronyddiaeth ac yn y Celfyddydau ystyrir y 
gall awdurdod ddynol ein eamarwain, ac ni ymorphwysir arno. 

Pe buasai Syr Isaac Newton gwedi ymfoddloni ar farn 
ereill, mor ddiffygiol a fuasem o wybodaeth athronyddol ! Pe 
buasai Columbus gwedi ymorphwys ar farn ereill cyn dar- 
ganfuad yr Amerig, mor ddiffygiol a fuasem o wybodaeth 
ddaearyddawl ! Mewn pethau naturiol yr ydys yn ystyried 
nid pwy a dçlywed ond beth a ddywedir, a phenderfynir trwy 
weithrediad Rheswm, ac nid trwÿ ryin awdurdod. Ond mewn 
Crefydd, cymmerir ffordd arall. Awdurdod, ac awdurdod yn 
unig a ddefnyddir gan rai, ac a ddôf-ymostyngir iddo gan 
ereill ; ac felly y nychir ysbryd ymofyngar, ac yr attelir 
dynion rhag gwneuthur defnydd priodol o'u galluoedd er cyn- 
nydd mewn gwybodaeth a rhinweddau Cristaidd. 

Digitized by VjOOQ lC 



28 



VI. Cyfrif personol y Farn ddiweddaf. 

Os cywir y Credöau a gyfansoddir gan ddynion, a wobr- 
wyir ni am eu derbyn yn ddiyinchwil ? Os anghy wir ydynt, 
a fydd y cyfansoddwyr yn foddlawn i fod yn gyfrifoJ drosom? 
Os boddlawn fyddant, a ganiateir iddynt fod felly ? Os na 
fyddant gyfrifol drosom, ni ddylent gael barnu drosom: os rhaid 
i ni roddi cyfrif drosom ein hunain, dylem farnu drosom ein 
hunain. 

Y sawl a íarna drosto ei hun, os camsynia, efe a wna felly 
drosto ei hun, ac er colled iddo ei hun yn unig. Ond y sawl 
a gyfansoddant reolau crêd ac a'u cefhogant drwy awdurdod o 
ryw natur, a farnant dros ereill, ac os camsyniant, gwnant 
felly dros ereiíl, ac er niweid a cholled i ereill. 

Gan y bydd raid i bob dyn roddi cyfrif personol drosto ei 
hun yn y Farn ddiweddaf, amlwg ydy w y dylai pob dyn tra 
yn y sefyllfa hon chwilio a barnu drosto ei hun yn bersonol. 



RHAN IV. 

Tuedd Ymarferol y Gosodiadau. 

Y Gosodiadau a amcanwyd eu profi oeddynt, Mai yr Ys- 
grythyr lân ydyw unig Reol Ffydd ac Ymarferiad, — Fod 
gan bob dyn Hawl a Chymhwysder ifamu drosto ei hun, — 
ac, Mai Dyledswydd pob dyn ydyw gwneuthur felly. Yn 
bresennol ymdrechir dangos Tuedd Ymarferol y cyfryio 
Osodiadau. 

I. Dangosant ini Resymoldeb Crefydd Crist, Y mae 
Crefydd y Cyfryngwr mor gadarn fel y mae yn gwahodd 
pawb i ei phrofi a'i chwilio, ac wrth wneuthur felly y canfyddir 
ei grym a*i chadernid. " YmostyngwcJi," medd deddfau 
dynol: "Chwiliwch," medd Crefydd Tesu. " Plygwch,'* 



yGoogle 



29 

medd deddfau dynol : " Profwch," medd deddf y Gwaredwr. 
Nid oes ar Grefydd Crist gywilydd i ddangos ei hun yn yr 
hyn ag ydyw, oblegyd hi a dâl ac a ddeil ei phrofi a'i chwilio 
i'r manylrwydd perfíeithiaf, ac am hyny y cyfeiria at Reswm 
a Chydwybodau dynion. 

Yn fynych yr enllibir Ymneillduwyr o herwydd pleidio yr 
egwyddor bod gan bob dyn hawl a chymhwysder i farnu 
drosto ei hun, a dywedir eu bod yn ymladd yr un ochr i'r 
clawdd a'r anáyddiaid. Ond gofynir, A raid gwadü egwyddor 
gywir o herwydd fod dynion o egwyddorion drwg yn gwneuthur 
defnydd o honi ? Ymaith â'r dybiaeth ffol, oblegyd pe felly, 
bydd raid gwadu yr egwyddorion egluraf yn ngrefydd Natur 
a Dadguddiad. 

Gwir yw mai yr egwyddor hon ydyw un o'r eirf mwyaf 
miniog sydd gan yr anfiyddiaid : ond geUir holi pwy y mae 
yn ei glwyfo ? Beth a drywenir ganddi ? Nid Cristiaeth, 
oblegyd y mae hon yn cofleidio yr egwyddor, ac nid yn ei 
gwrthwynebu. Pa beth ynte ? Atebaf, y mae yn trywanu 
gosodiad rheolau trwy awdurdod — y mae yn try wanu sefydliad 
crefydd trwy gyfraith — y mae yn trywanu gosodiad crêd trwy 
orthrech. Nid Crefydd Crist, ond dychymygion a gosodiad- 
au treisiol, a drywenir. Gwinged y clwyfus, ynte, o dan 
ergydion yr anfiyddiaid, y mae Crefydd Crist yn iach a 
diglwyf. 

Gellir dywedyd yn ëon mai gwadiad o hawl pob dyn i farnu 

drosto ei hun ydyw prif gryfder anfiyddiaeth. Wrth arddel 

yr egwyddor yma, a dangos ei bod yn gyd-safadwy â holl 

egwyddorion Cristiaeth, íe, ei bod yn un o'i hegwyddor- 

ion mwyaf pwysig a chyssegredig, yr ydys yn cipio y cleddyf 

o law y Deist, yn gwanychu ei fraich, yn sugno ei rym, yn 

bwy ta ei gryfder, ac yn tori ei ben â'i gleddyf ei hun. 

II. Cynhyrfant ni ifod yn wrol i arddel einhegwyddor- 
2 c 

Digitized by LjOOQ lC 



30 

ion, ac i ddefnyddio pob moddion priodol tuag al cu taena 
a y u hamddiffyn. Os nad yw egwyddorion Yinneillduaeth yn 
seiliedig ar yr Ysgrythyr, paham y proffeswn eu cyumierad- 
wyo ? Os ydynt seiliedig ar yr Ysgrythyr, paham y petrus- 
wn eu harddel a'u cyhoeddi ? 

Ni ddylai neb arddel nac amddiffyn dim o'r hyn y mae yn 
ei gredu sydd gyfeiliornus ; ac ni ddylai neb betruso arddel 
ac arnddiffyn dim o'r hyn y mae yn ei gredu sydd wirionedd. 
Dinnygedig yw y dyn hwnw, yr hwn, gwedi iddo gael gafael 
ar y gwirionedd, a'i ceidw iddo ei hun o herwydd ofh drygu 
llesiant personol, neu o dan yr esgus ynfyd nad yw'r ainseryn 
ddigon addfed etto i wneuthur ei grêd yn gyhoeddus. Pa 
bryd ydyw'r amser addfed ? Atebaf, mai y fynyd y cau- 
fyddir gwirionedd ydy w yr amser cyfaddas i ei gyhoeddi. Pe 
buasai dyTiion gwedi gwrando bob amser ar y chwedl wrach- 
íaidd hon, a gwedi aros i gael " amser addfed " trwy fod y 
rhif luosocaf o'u plaid, buasem ni hyd y dydd hwn yn aberthu 
ein gilydd ar allorau Derwyddaidd, ac yn cyflawni ífiaidd- 
greulon ddefodau Paganaidd. 

Trwy garchariad, alltudiad, a gwaed ein hynaíìaid y tros- 
glwyddwyd i ni yr egwyddorion yr ydys gwedi bod yn eu trin. 
Darfu iddynt hwy naill ai yinddwyn yn gall neu yn ffol wrth 
ddewis dyoddef o'u plegid. Os ffol, paham y proffeswn eu 
cymmeradwyo ? Os call, paliam y cywilyddi\m gyfrauogi 
o'u hysbryd ? Y mae yr Ymneillduwr hwnw ag sydd yn 
ofni neu yn cy wilyddio arddel a thaenu egwyddorion Ymneilî- | 
duaeth, yn euog, mewn ymddygiad, o enllibio coffadwriaeîh 
y rhai a ddyoddefasant hyd at waed dros ryddid cydwybod, 
ac yn llwyr anghymhwyso ei hun i fod yn ddilynydd J fath 
enwogion. 

III. Eìinynant ynom deimlad o Ddiolchgarwch tuag ai 
Lywydd y byd am ein Breintiau an Rhydclid. Wyf fotld- 



yGoogle 



31 

lawn o'm calon i ddioleh yn^wastadol i Lywydd y bydoedd 
am lywodraethu llid dynion, a darostwng eu cynddaredd, er 
eu lluddias i niweidio ereill wrth rodio yn gysson â'r hyn a 
farnont yn wirionedd. Ond clywed ain "Ddeddf Goddefiad" 
fel peth y dylid diolch i ddynion am dani sydd ffiaidd ac 
atcas. — Gwi'thun iawn yw gweled pryf daear yn neidio i'r 
orsedd, ac yn beiddio ymyraeth â'r hyn a berthyn i gydwybod 
enaid anfarwol â Duw cyfiawn yr holl ddaear. Ffieiddiwyf 
glywed son am " Ddeddf Goddefiad "' i ddynion weithredu yn 
grefyddol yn ol goleuni a thystiolaeth eu cydwybodau eu hun- 
ain. Edrychwyf ar yr ymadrodd "Deddf Goddeíìad ,ŷ fei 
yn drosedd yn erbyn rheulau cyfiawnder, yn ddirmyg ar 
awdurdod Duw, ac yn dramgwydd i synwyr dyn, ac y mae 
bodolaeth a theitl y fath gyfraith yn wartli i ddeddflyfr Pryd- 
aiii Fawr yn y bedwaredd ganrif ar byintheg. 

Cyhoeddi Deddf i " oddef' dynion i addoli Duw, sydd 
debyg fel pe cyhoeddid deddf i "oddef" Duw i dderbyn add- 
oliad: ac nid wyf yn gwybod pa faint llai rhyfyg ydyw galw 
ar Ymneillduwyr i fod yn ddiolchgar i ddynion am gael eu 
" goddef' i dalu addoliad, na phe gelwid ar Dduw i fod yn 
ddiolchgar i ddynion am gael ei " oddef" i dderbyn addoliad. 
Gwelwn y fath ynfydrwydd ac anghysonedd y mae balchder 
ac ysbryd treisiol yn arwain dynion iddyul. Ar un llaw yn 
sefydlu crefydd i'r holl ddeiliaid, ac ar y llall yn cyhoeddi 
caniatâd i bawb o'r deihaid a chwennychont i ymneillduo 
oddiwrthi : ar un llaw yn cyhoeddi " Deddf Uiifíurfdeb," ac 
ar y llall yn cyhoeddi " Deddf GoÜdefiad : '' ac felly y naiìl 
law yn tynu i lawr yr hyn y mae'r llall yn ei adeiladu. 

Crefydd sefydledig trwy gyfraith i orfodi dynion i gyd- 
íhirfio â hi sydd erledigaethus : sefydlu crefydd trwy gy fraith 
ac etto (joddef, ie, cyfreithloni anghydfíurfiad â hi sydd fíòl- 
ineb, Yn y weithted o sefydlu, ffurf o grefydd dangosir 



yGoogle 



32 

nerth creulonedd ; ac yn y wmthred o oddef anghydfTurnad 
â'r «efydliad hwnw dangosir gwendid egwyddor. Nìs gellir 
cynnal cyfundraeth o sefydliad ac o oddefiad heb fod yn euog 
o anghyssonedd. Os iawn ydy w y sefydliad, ni ddylid goddet 
anghydflurfiad ; ac os iawn ydyw anghydffarfiad, ni ddylid 
cynnal y sefydliad. 

Yr un peth fyddai galw ar Ymneillduwyr i fod yn ddiolch- 
gar i ddynion am ryddid i anadlu drostynt eu hunain, agydyw 
galw arnynt i fod yn ddiolchgar i ddynion am ryddid i fernu 
drostynt eu hunain ; gan mai yr un Duw a'u cynnysgaedd- 
odd â rhyddid i'r naill yn gystal a'r llall, ac iddo ef yn unig y 
dylid diolch : ac ar yr un egwyddor ag y gelwir arnom i 
ddiolch i ddynion am ein goddef i arfer ein hawl-fraint ened- 
igol fel bodau rhesymol addoli Duw yn ol tystiolaeth ein 
cydwybodau ein hunain, y gellir galw amom i deithio tua 
Rhufain i gusanu bawd troed y Pab. 

IV. Arweiniant ni i arfer pob diwydrwydd erffurfio 
Barn gywir. Tueddant ni i chwilio yr Ysgrythyrau, i fbd 
yn barod i roddi ateb i bob un a ofyno i ni reswm am y 
gobaith sydd ynom, ac i brofi pob peth, a dal yr hyn sy dda. 
Dylem ddefnyddio cyfansoddiadau dynol fel cynnorthwy, a bod 
yn ddiwyd iawn i ymarfer â phob manteision y sydd genym 
er cynnyddu mewn gwybodaeth gywir am bethau crefydd ; 
ond ni ddylem gymmeradwyo un cyfansoddiad na rheol heb 
ei chwilio a 'i brofi yn wyneb Gair Duw. Gan mai yr Ys- 
grythyr ydyw yr unig Faen Prawf, dylem brofi pob gorchym- 
yn, pob athrawiaeth, pob defod, a phob arferiad dynol yn 
wyneb ei chynnwysiad, ac yn wyneb ei chynhwysiad hi yn 
unig ; ac y mae'r ystyriaeth bod genym hawl a chymhwysder, 
yn nghyda'i bod yn ddyledswydd arnom i wneuthur felly, yn 
tueddu yn uniongyrchol i'n cynbyrfu at y gorchwyl. Y mae 
lle i ofhi y bydd y Jwch a'r llwydni sydd ar Fiblau rhai, yn 



yGoogle 



33 

nghyda'r goreurad rhodresgar sydd ar Feiblau ereill, yn yni- 
ddangos yn dystáon yn eu herbyn y Fara Ddiweddaf. 

V. Eglurant rymusrwydd y Gwirionedd i gynnal ei hun 
ac i Iwyddo er pob ymosodiad gwrthwyneboL Nid oes ar y 
gwirionedd eisiau ond chwareu têg. Y mae cymmysgedd 
dynol yn ei halogi, cynnorthwyon dynol yn ei wanyehu, ac ni 
lwydda yn gyffredinol hyd nes y ftwyr-ryddheir ef oddiwrth 
bob llyíFethair, ag y mae dychymmyg ddynol gwedi ei gosod 
amo er attal ei gerddediad. 

Enllibir yr Ymneillduwyr yn fynych y dyddiau hyn, a 
gelwir hwynt, gan rai o ben-wendid, a chan ereill o falais, yn 
" derfysgwyrr Os " terfysg " ydyw ymofyn am ryddid 
cyflawn oddiwrth ormes — os " terfysg *' ydyw pleidio cadernid 
y gwirionedd i gynnal ei hun — os u terfysg " ydyw gwrth- 
wynebu pob moddion i gynnal Crefydd y Cyfryngwr heblaw 
gweddi, cynghor, rheswm ac esiampl — os ydyw hyn yn der- 
fysg, yna " terfysgwyr " ydym, a ni a ymogoneddwn yn yr 
enw : ond os nad terfysg ydyw, yna enllibwyr anwybodus neu 
falais-ddrwg jdyw pawb an geilw felly. 

Gofynir gan rai yn ddigllawn a brawychus iawn, " Onid 
ydycli am dynu i lawr yr Eglwys." Na ato Duw ! Os wrth 
y gair "Eglwys" y meddylir Eglwys Crist, gofynaf, Onid 
ydym yn pleidio y Bibl Gymdeithas ? Onid ydym yn cyn- 
nal Cymdeithas Genhadawl ? Onid ydym yn pregethu Iesu 
Grist a hwnw wedi ei groeshoelio, ac yn j mfírostio ynddo fel 
Gwaredwr ? Onid ydym yn gweddio yn fynych ac yn daer 
am lwyddiant ei de^a-nas ? Onid ydyni }-n llawenhau gym- 
niaiut a neb yn y wybodaeth fod ei Eglwys ef ar y graig " a 
phyrth uffern fcis gorchf\ gant ? " Gyda pha wyneb ynte yr 
haerir ein bod am dynu i lawr yr Eglwys ? 

Os wrth y gair " Eglwys " y meddylir rhyw adeilad blwyf- 
ol a ddefiiyddir gan ddosbarth o Gristioniaid i addoli ynddo, 
atebaf etto, Na ato Duw i ni amcanu ei dynu i lawr ! Nid 

Digitized by LjOOQ lC 



34 

oes neb o honom a godai gymmaint a'i fys bach tuag at sym- 
ud carreg o'i fur na llech o'i dô, mwy nag y gwnaem i Fosque 
y Mahometiad, Synagog yr Iuddew, na Theml y Pagan. Ein 
hiaith wrth bawb ydy w, " Cynnaliwch eich hmi a gwnewch a 
fynoch. Dilynwch y rheolau a fynoch, cyflawuwch y defodau 
a fynoch, ond peidiwch a gormesu ar ereill. Os ydyw eich 
crefydd o Dduw, hi saif, pe byddai cyfreithiau y byd yn ei 
herbyn ; os nad ydyw o Dduw, hi syrth, pe byddai cyfreithiau 
y byd o'i phlaid. Gwnewch i ereill yn yr un modd ag y dy- 
munech i ereill wneuthur i chwithau." 

Aml y cwynir yn y dyddiau hyn bod annuwiaeth ac an- 
ffyddiaeth yn cynnyddu. Dichon fod graddau o settiaa i r 
gwynfan hon ; ond dywedaf yn hyf mai yn ffosydd meirwon 
defodau a thraddodiadau dynol — yn mhyllau budron sermìoni- 
au rhodresgar— ac yn mhydewau llonydd sefydliadau eglwysig 
y neidia y llyíTaint hyn i fodolaeth. Nis gallant eppilio na 
byw chwaith yn nyfroedd bywiog a rhedegog trefn Crist a'i 
apostolion. Os mynwch wybod pa beth ydyw deíhyddiau eu 
cynnaliaeth, atebaf, mai defnyddio awdurdod ddynol i sefydlu 
ffurf o grefydd — gosod pen ar Eglwys Crist nad yw yn gyf- 
addas i ei hysgwyddau, yn gallu maethu y corff, nac adnabod 
yr aelodau — cyfansoddi rheolau a chreu swyddau nad oes 
crybwylliad am danynt yu neddlyfr y Goruchaf— defhyddio 
arfau cnawdol i gasglu dyledion Eglwysig, megys meirch-fil- 
wyr a thraed-filwyr, bwledau plwm a mîn cleddyf, a gweddio 
bob Sabbath, " Anfon dangnefedd yn ein dyddiau,-0 Ar- 
glwydd '' — ymaflyd yn meddiannau y weddw a'r amddifad, 
bwrw cyríf dynion i garchar trwy rym cyfraith, a gweddio 
bob Sabbath, " Maddeu i ni ein dyledion, fel y maddeuwn 
ninnau i'n dyledwyr." Dyma fwyd y llyffaint ; ar hwn }T 
ymborthant, y prifiant, a thrwy ei gael yr eppiliant. Pan 
gyhuddir yr Ymneillduwyr o wneuthur achos cyffredin gyda r 
anfiyddiaid, gellir cymhwyso y ddiai'eb at y cyhuddwyr, a 

Digitized by VjOOQ LC 



36 

dywedyd, "Y dylai y rhai a breswyliant dai o wydr ofalu pa 
fodd y Uuchiant gerrig." 

, Oud gofyna rhywun, " Onid oes eisiau sefydliadau Gwlad- 

ol i gynnal ac amddifiyn y Gwirionedd ? " Atebaf yn ëon, 

r Nac oes; ac enllib ar y Gwiríonedd ac ar ei Awdwr ydyw 

i, haeju i'r gwrthwyneb. Amddiflÿnir a chynnelir gwirionedd 

: <ìä#y$o\ gan ei Awdwr. Yn lle cynnal ac amddiflÿn y Gwir- 

ioûedd y mae Eglwysi Gwladol yn mhob oes gwedi bod yn 

gestyll cyfeiliornadau, yn faesydd gormes, yn noddfeydd 

rhagrith, yn borfeydd uchel-gais, ac yn faeth-leoedd erledig- 

aeth. Y seiliau y pwysant arnynt ydynt awdurdod a rheolau 

dynol ; y rhesymau a ddefhyddir ganddynt ydynt elw a pharch 

daearol ; a'r ddyscyblaeth a weinyddant ydynt dân a flagod- 

au, a charcharau, a dirwyau, &c. 

VI. Cadwant ni rhag collfarnu cyflyrau y rhai a wa- 
haniaethant mtíufit barn oddiwrthym* Hanfod duwioldeb 
rliai dynion ydyw collfarnu cyflyTau ereill, ac ni byddai gan- 
ddynt ond ychydig iawn o grefydd pe na byddai dim sisma- 
ticiaid iddynt weddío yn eu herbyn, a thywallt eu sêl sant- 
aidd trwy fwrw y trueiniaid anflòdus ar " druyareddau 
cmghyfàmmodol Duw.'' — Haerant fod ganddynt " Charter " 
yn ol yr Act of Parliament i fasnachu â'r nefoedd : ond y 
mae y wlad yn awr yn dechreu gwybod mai fí'ùg ydyw eu 
Charter, ac y mae yn rhaid fod y dynion hyny wedi treulio 
eir'hoes mewn daear-gell ag sydd heb weled fod twyll a 
thrawsder crefyddol yn piysuro i drancedigaeth, yn cyflym 
brysuro i drancedigaeth yn y dyddiau presennol. 

Mor barod ydyw dynion poethlyd, anwybodus ac hunanol 
i waeddi fel gweision Iob, " Myfi yn unig a adawwyd. — Nid 
oes neb ond myfi o blaid y gwirionedd ! '* Ai ychydig yw y 
rhai cadwedig ? Ië, ychydig iawn yn wir, os nad oes neb i 
fod felly ond y rhai a berthynant ith blaid di, a gredant dy 
gredo di, ac a welant â'th lygaid di. Tydi brjfyn gwael gyda 



36 

dy Galfiniaeth, a thithau gyda dy Arminiaeth-— tydi gyda dy 
Eglwys, a thithau gyda dy Gapel — tydi gyda dÿ drochiad, a 
thithau gyda dy daenelliad — tydi yn estyn allan dy linyn byr 
i fesur y Gwirionedd, ac i gyfyngu gras y Goruchaf, trwy 
gollfarnu cyflyrau y rhai a wahaniaethant oddiwrthyt mewn 
golygiadau ! Dylai pob dyn fod yn sicr yn ei feddwl ei hun; 
ond ni ddylai ei sicrwydd fod o'r fath ag a achosai iddo feddwl 
yn gul am neh, nac edrych yn gilwgus ar neb o ddilynwyr 
proffesedig yr Oen. Y dyn ag sydd o egwyddorion rhydd, 
ý mae o egwyddorion Crist; ac yn Nhgrist y mae dwy briod- 
oledd ardderchog, sef annherfyuol allu, a'r demydd mwyaf 
grasol a tliirion o hono. 

Y mae gwahaniaeth dirfawr rhwng collfarnu golygiaduu 
dynion, a chollfarnu cyflyrau dynion. Y mae gan ddyn 
hawl i'r naill, ond nid oes ganddo hawl i'r llall. Yn fynych 
pan y çyffyrddir ag egwyddorion, a phan y chwilir ac y profìr 
golygiadau ereill, dynion difater, diddemydd, a digynnydd a 
Waeddant, u O pei(hwch ag erlid, — dyna heth y w bod yn euog 
o Erlid/ Nid yw y fath hyn yn gwybod nac yn chwennych 
gwybod, yn profi nac yn chwennych profi pa beth sydd wir- 
ionedd, ac ymdrechant guddio eu syrthni a'u difaterwch a'u 
hanwybodaeth o dan gochl Cariad. 

Pa beth gan hyny ydyw Erü4 ? Atebaf mai drygu dyn 
yn ei gorff, yn ei feddiannau, neu yn ei garictor oblegyd ei 
Grefydd. Os drygaf ddyn yn ei gorff trwy ei boenydio o- 
blegyd ei Grefydd, yna ErHdiwr wyf. Os drygaf ddyn yn ei 
feddiannau trwy ei ddirwyo oblegyd ei grefydd, yna ErUdiwr 
wyf. Os drygaf ddyn yn ei garictor trwy ei enllibio oblegyd 
ei Grefydd, yna Erlidiwr wyf. Ond y mae genyf hawl i 
chwilio i ei olygiadau, i broíì ei egwyddorion, i ddadleni ei 
gyfeiliornadau, ac i gollfarnu ei ddefodau ; ac y mae ganddo 
yntau yr un hawl i wneud felly â'r eiddof inau, heb syrthio o 
Hn y cjTnmeriad atcas o fodyn ormeswr. 
* 



37 

' Os mynwch wybod pa beth yw ffynnonell Erledigaeth, gellir 
dywedyd mai dyma hi, sef, dynion yn ffurfio credöau a rheol- 
aii i ereill, ac yn barnu eu cyd-ddynion yn eu gwyneb. Gelhr 
gweled ysbiyd hagr Erledigaeth yn ymddygiad dyn yn cyfan- 
soddi neu yn mabwysiadu rhyw reolau crêd, ac yn gwaeddi, 

"HON YW Y FFYDD GATHOLIC, YR HON PWY BYNAG 
AR NIS CRETTO, NI ALL EFE FOD YN GADWEDIG ! " 

Onid yw y geiriau hyn yn dangos ei wyneb gwelw-las, ei 
ddannedd blaenllym, a'i ddwylaw cochion gwedi eu trochi yn 
n^waed v saint ? Wrth gadwaen y mae, ac onidê buan y 
tyfai arno gnawd, gîau ac esgyrn fel cynt, ac y rhodiai ar hyd 
ac ar draws ein gwlad er dinystr i gysur a diogelwch addolwyr 
Jebofah. Nid wyf fi yn gwybod ond am un erthycl ag y mae 
bywyd neu farwolaeth enaid anfarwol yn ymddibynu arni, a 
hòno yn llyfr ac yn ngeiriau Duw ei hun, " Y neb a gredo 
yn y Mab cadwedig fydd, a'r neb ni chredo a gondemnir. , ' 

Tra yn collfamu cyflyrau, masnachu mewn dedírydau, a 
lluchio damnedigaeth fel tân gwyllt i wynebau ereill, y mae 
dynion yn codi anghrist i'r orsedd, yn arfogi eu hunain ag 
arfogaeth y Duwdod, yn gwyllt gipio taran-folltau y nefoedd, 
ac yn traws-ddringo i eistedd fel arglwyddi cydwybod trwy ' 
wneuthur teimladau yr hil ddynol yn ystolion i eu traed. 

Bernwch, chwiliwch a phrofwch olygiadau pawb, ond 
gochelwch gollfarnu cyflyrau neb. " Pwy wyt ti yr hwn wyt 
yn barnu gwas mi arall ? I'w arglwydd ei hun y mae yn sefyll 
neu yn syrthio.*' Meddyliwch am natur y grefydd yr ydych 
yn ei harddel, Ei ffynnonell yw Cariad dwyfol ; ei dyben yw 
ìfeddwch ac Ewyllys da ; ei deddfau, doniau a'i chymhelliad- 
au ydynt oll o Gariad ; ei hawdwr y w Tywysog Tangnefedd, 
a'i holl egwyddoiion ydynt fel ei Hawdwr. Heddwch, Hedd- 
wch, i'r agos a r pell hefyd. 

Dysgwn oddiwrth y cwbl i beidio camgymmeryd pender- 
fyniadau dynol am gyfreithiau Duw ; ymostyngiad i reolau 
dynol ain ufudd-dod i Grist; trefinadau dynol am yr Efengyl; 
na deddfau o awdurdod ddynol am Reolau Ffydd. " Proíwn 
bob peth, a daliwn yr hyn sy dda." 

DIWEDD. 

Digitized by VjOOQlÇ 



DARLITH 

AR YR 

Afresymoldeb niweidiol o ddilyn Traddodiadau 
Dynol, 

MEWN PETHAU CREFYDDOL. 

Marc 7. 13. 
Gan ddirymu gair Duw â'ch traddodiad eich hunain. 



Wrth Draddodiad y deallwyf unrhyw beth a gymhellir i 
grediniaeth dynion heb fod yn ddatguddiedig yn Ngair Duw, 
ac heb unrhy w brawf ei fod yn wirionedd. Gosodir allan j n 
Nghair Duw, Draddodiad a Gwirionedd, fel pethau gelynol j 
naill i'r llall. Gelwir yr olaf gair yr Oen, gair y dystiolaeth, 
ffc. y a'r blaenaf a elwir Llyffaint, mwg y pydew, bwystfil, Sfc. 
Dywedir hefyd fod rhyfel gwastadol rhyngddynt. 

Yr oedd yr Iuddewon yn bobl hynod o barchus o'u traddod- 
iadau. Cymerent arnynt fod yr Arglwydd wedi amlygu 
Uawer o bethau i Aaron a'i feibion, heblaw y deddfau ys- 
gTÌfenedig a amlygwyd trwy Moses, a'u bod hwythau wedi 
eu hysbysu iV prophwydi, a'u bod felly wedi eu trosglwyddo o 
oes i oes. Gwnaed casgliad o'r rhai hyn at eu gilydd, a cbyf- 
eirir yn fynych gan ysgrifenwyr at y casgliad hwn o dan yr 
enw " Talmud;" Perchid y traddodiadau hyn yn fawr gan y 
geuedl honno ; a dy wed Crist eu bod yn " gwneuthur gorch- 
ymynion Duw yn ddirym trwy eu traddodiadau eu hunain." 
Camsyniad mawr ydyw meddwl mai ymlyniad yr Iuddewon 
wrth gynnwysiad yr Hen Destament ydyw yr achos iddyut 
wrthod cynnwysiad y Testament Newydd. Eu bymlyniad 
wrth eu Traddodiadaü ydyw y gwir achos o hyny. Buasai 
gwir barch at y dystiolaeth a roddir o'r Messias yn yr Heu, 
yn aeddfedu y meddwl i dderbyn, ac nid i wrthod, Crist y 
Testament newydd. 

O dan oruchwyliaeth y Testament Newydd cymmer y Pab- 
yddion arnynt, ac ereill heblaw Pabyddion, fod ganddyut 

Digitized by VjOOQlC 



39 

lawer o draddodiadau wedi eu trosglwyddo yn rheolaidd 
oddiwrtb yr Apostolion, a golygant yrhai hyn fel o awdurdod 
cydradd a'r Gair ysgrifenedig. Ond nid ydynt yr un gronyn 
gwell na thraddodiadau y Talmud Iuddewig. Y mae yr 
Ysgrythyr wedi ei gorphen, a gwaherddir pawh i roddi dim 
ati, na thynudim oddiwrthi o dan berygl cyflawniad y by- 
gythion mwyaf llymdost. Dat. 22. 18, 19. 

Gellir dynodi y pethau caulynol fel colofnau y sydd yn 
mhob oes a gwlad wedi bod yn cynnal i fynu Deml Tra- 
ddodiad. 

Difíyg ysbryd ymchwiliadol. Y mae Traddodiadau 
dynol yn diflannu o flaen yr ysbryd hwn, ac am hyny ymgais 
eu pleidwyr yn mhob oes a gyfeiria at gael dynion i fod yn 
dawel a llonydd i gredu pob peth a welont hwy yn dda i'w 
osod fel gwirionedd; ac os beiddia rhywun wneuthur yn 
amgen, i'w galw yn Derfysgwyr, Hereticiaid, Infidels, árc. 
"Da chwi," meddent, "na chwiliwch ac na fernwch drosoch 
feich hunain ; byddwch dawel, distaw a goddefol ; gadewch 
ini eich tywys, credwcb yr hyn oll a osodom ger eich bron, a 
dim ond hyny ; mewn gair, goddefwch ini dynu eich llygaid 
allan o'ch pennau, ac ymddiriedwch i'n llygaid ni i edrych 
trosoch." 

Y mae Traddodiadau yn diflannu o flaen ysbryd ymchwiliad- 
ol megis y cilia tywyllwch o flaen goleuni. Alltudiodd yr ys- 
bryd hwn yr holl fwganod allan o*r wlad, fel nad oes eisiau 
yn bresenol i alw am Berson y plwyf i siarad Lladin i gael 
" rhoddi y bwgan i lawr." Diffoddodd hefyd yr holl gan- 
wyllau cyríf, a distrywiodd bob aderyn y corff. Ymddifad- 
odd Ffynnon Eilian o'i dylanwad ; a gall gwraig yn yr oes 
hon ddygwydd bod yn hên, yn hyll, yn fudr, ac yn felen, heb 
fod mewn perygl o gael ei galw yn Witch, a'i llosgi fel y 
cyfryw. 

Cefnogaeth awdürdodaü Dynol. Y mae hyn yn gol- 
ofii gadarn i gynnal Teml Traddodiad. Gwnaed cyfreithiau, 
tfurfiwyd rheolau, a gosodwyd cosbau, i bleidio Traddodiadau. 

Digitized by LjOOQ lC 



40 

Y mae Teml Traddodiad wedi ei hadeiladu ág esgyrn Mer- 
thyron ac â gwaed saint yr Argl wy dd, a'r dodrefn oddifewn 
iddi ydyw ffadogau, ystanciau, cleddyfau, arteithglwydi, a 
phoh dirdyn-beiriant a ddychymygwyd erioed gan galonnau 
gormeswyr. 

Gwrthodwyr Traddodiadau a wadant hawl awdurdodau 
gwladol i chwanegu at gy freithiau Crist, i draws-osod eu 
deongliadau eu hunain o gyfreithiau Crist, nac inewid natur 
cosbau cyfreithiau Crist. Credant nad oes gan neb hawl i 
i arglwyddiaethu ar gydwybod ond yn unig yr hwn sydd 
Farnydd cydwybod. Yr un modd y mae Creadigacth a 
Rhagwybodaeth yn briodoliaethau perthynol i Dduw yu uuig, 
felly hefyd iddo ef yn unig y perthyna Arglwyddiaeth Cyd- 
wybod. Ganddo ef yn unig y meddiennir y gallu o ennill y 
meddwl, a cheisio gan ddynion i gredu unrhyw beth o dan 
berygi cosb, heb argyhoeddi eu meddwl o wirionedd y cyfryw 
beth, sydd gyd-ymbleth o ffolineb a chreulondeb. 

Yr oedd Gwir Barchedig Dad yn Nuw, Esgob Bonner, yn 
un enwog iawn yn ei ddydd. Un selog ydoedd am bleidio 
traddodiadau dynol trwy rym awdurdod wladol. Cynnyg- 
iodd ddeug*ain punt i lang'c am newid ei gredo, fel pe buasai 
credo dyn yn rhywbeth iV droi ar ben bŷs, ac nid iV seilio 
ar argyhoeddiad cydwybod. Llosgodd hefyd luaws o ddyn- 
ion mil gwell nag ef ei hun am wrthod cydífurfio â'i sryn- 
hygion. Yr oedd yr awdurdod wladol yn penderfynu mai 
gwr " uniawn grêd" oedd Bonner : yr oedd ei athrawiaeth 
yn "athrawiaeth iacb" yn ol y gyfraitb, a pbeth hawdd iawn 
oedd nodi allan fel Heretic bob un a wrthodai ei gredo ef ; ac 
wedi ei nodi fel Heretic, petb hawdd iawn oedd ei daflu i'r 
tân a'i losgi. 

Pleidiaeth y Lluaws. Dyma golofn gref arall i gynnal 
Teml Traddodiad. Pwnc mawr jn mhob oes, yn ngolwg- 
dynion gweiniaid, ydy w, i fod beth bynnag os gallant o ochr 
y nifer fwyaf. Dengys yr arwydd yma ei hun yn mhob eth- 
oliad gwladol, yn mhob festri y plwyf, mewn gair, yn mhob 

Digitized by VjOOQ LC 



41 



dadl y gelwir dynion i ddangos eu plaid. Gofyuiad lîawer- 
oedd yàyw^ nid pa beth sydd wirionedd, ond pa bcth sydd 
dderbyniol gan y nifer luosoccaf. 

Nid yw poblogrwydd unrhyw dyb yn un prawf o'i gwir- 
ionedd ; ac nid y w bod Uuaws yn dilyn unrhyw aiferiad, ac 
yn cyflawni unrhyw ddefod, yn un prawf o'i phriodoldeb. 
Pe hyny, rhagorai Pabyddiaeth ar Brotestaniaeth, Mahoniet 
ar Iesu, a Phaganiaeth ar Gristiaetb ; oblegyd lluosoccach 
ydynt eu deiliaid na y rhai a dderbyniant "y gwirionedd fel 
y mae yn yr Iesu." 

Pan amlygodd yr Arglwydd Iesu burdeb ysbrydol ei eg- 
wyddorion, " hyny allan, llawer o'i ddysgyblion ni rodias- 
ant mwyach gydag ef." (Ioan 6. 66.) Ciliodd y miloedd 
yniaith oddiwrtho, ac ni arhosodd ond ychydig ; ond er hyny 
yr ychydig oedd yn eu lle, a'r miloedd oedd ar gy feilioro. 
Pe pleidiaeth lluaws a fuasai maen prawf y gwirionedd, yn 
mha le y buasai gwir grefydd yn amsef Abrahara, yn yr hir 
yspaid aruser o Moses byd ymddangosiad y Gwaredwr, ac yn 
amser Elias, pryd y plygai y miloedd i Baal? 

Nid y lluaws sydd i benderfyuu pa beth sydd wirionedd. 
Gall un Eryr edrych yn fwy sefýdlog ar lewyrch yr haul na 
mil o ddyllhuanod ; ac felly gall un dyn synwyrgall fod yn 
gywirach ei syniadau, a chanfod Uewyrch y gwirionedd ym 
eglurach na mil o flblion. 

Y mae fod y Uuaws yn credu unrhyw draddodiad, ?c yn 
dilyn uurhyw arferiad, yn aunogaeth neillduol i ddynion di- 
fater i aros heb chwilio i briodoldeb neu anmhriodoldeb y 
cyfryw draddodiad neu arferiad. Y mae yn dileu teimlad 
rhiuweddol oddiar y meddwl, ac yn tueddu i ddwyn dynion 
i agwedd fel pe yr ystyrient fod lluaws pleidwyr yn cyfreith- 
loni peth. Hysbysa hanes i ni am fugail ar fynyddau yr 
Eidal, yr hwn, yn y tymhor hwnw o'r flwyddyn a santeiddir 
gan draddodiad, sef y 'Grawys, a aeth yn ol yr arferiad 
gyffredin at yr ofleiriad i gyffesu ei bechodau, ac i dderbyn 
maddeuant. Holodd yr ofteiriad ef pa bechod yn fwyaf 
neíliduol oedd yn gwasgu ar ei gydwybod. " Och !'' ebe efe, 

Digitized byLjOOQlC 



42 



tra yr oeddwn vn ddiweddar yn sefyll yn ymyl gwasg caw*, 
yu uhŷ eymniydog, neidiodd rhai gronynau o'r maidd yn 
ddamweiniol i'm genau, a niinau yu lle eu poeri allan a 
lyngcais eiddo íy nghynimydog." "A oes yr un pecbod neill- 
duol arall yn blino eieh meddwl? |, ebe yr offeiriad. "O nac 
oes," attebodd yntau, " dyna y trymaf a'r gwaethaf o'm boll 
bechodau." Dygwyddodd o gylch y pryd bwnw fod amryw 
ddieithriaid ag oeddynt yn ymdaith dros fynyddau y wlad 
wedi cael eu llofruddio a'u hyspeilio, a cban y tybid yn gyff- 
redin mai bugeiliaid y mynyddau hyny oeddynt yn euog, 
pwysodd yr offeiriad aruo i wybod a oedd ganddo ef law yn 
yr ysgelerder ai peidio. Addefodd yn rhwydd fod, "ond," 
ebe efe, " pa beth o hyny ? onid oedd pawb o'r bugeiliaid yn 
euog o'r un peth ? " Yr oedd llyncu grouynau maidd yn 
blino cydwybod yr adyn hwn; ond nid oedd llofruddiad ac 
yspeiliad ond megis cellwair yn ei olwg, a hyuy o herwydd 
fod lluaws yn cyflawni yr anfadrwydd. Fel hyn yn fynycb, 
trwy ddilyn y lluaws, hidlir gwybedyn a llyncir camel, 
gwneir gorcbymyn Duw yn ddirym trwy ddysgeidiaeth 
ddynol, edrycbir ar drosedd traddodiad dyu yn becbod dir- 
fawr, a golygir trosedd yn erbyn gorchymyn Duw yn beth 
dibwys. Peth bychan yn ng-olwg yr Iuddewon oedd dirym- 
mu gorchymyn Duw o anrhydeddu rbieni, ti*wy ddywedyd 
Corban ; ond pechod anferth o ddychrynllyd ganddynt oedd 
bwytta à dwylaw heb eu golchi. 

Nid yw pleidiaeth y lluaws yn un math o ddiogelwch. Gell- 
ir bod gyda'r lluaws er gwaethaf cynghor Solomon, -ac eto 
gwueutbur drwg, er gwaethaf dagrau Iesu, ac eto bod ar y 
ffordd sydd yn arwain i ddistryw, ac er gwaetbaf rbybudd 
Paul, ac eto bod yn elynion Croes Crist. 

Parch ac Elw Bydol. Dibyna Teml Traddodiad lawer 
iawn ar y golofn hon. Yr effeitbiolaf o bob peth am ddallu 
llygaid ydyw lhuhio iddynt ddigon o lweb aur. Syr Robert 
Walpole, yr hwn a fu gy nt yn brif weiuydd llywodraetli 
Prydain, a arferai ddy wedyd fod i bob dyn ei bris — rbai fwj% 



yGoogle 



43 



rbai lai. Trwy drugaredd nid gwirionedd heb eitbriad ydy w 
hwu ; ond y mae yn sylw eitbaf priodol ac ystyried y niíer 
amlaf o ddynolry w. Pan oedd rhyw offeiriad gynt yn ter- 
fysg 11 y gyfundraeth Babaidd â'i gynbygion am ddiwygiad- 
au, " Rhaid ini " ebai y Pab *' ei wneuthur yn Esgob yn 
ddioed, ac yna diau y bydd yn ddigon dystaw." Y mae 
gwobrau a pharcb yn bethau grymus iawn er ennill. cymmer- 
adwyaeth a chydffurfiad dynion. "A gredodd neb o'r pen- 
aethiuid?" oedd y gofyniad gynt. " A ydyw y greíÿdd bon 
yn dechreu dod i'r tfasiwn ? A oes neb pobl respectable yn 
dilyn yr Iesu ? Am y bobl hyn, y rhai ni wyddant y gyfraith, 
melldigedig ydynt. Radicals llwydion, dynionach vulgar 
tlodion ac anaddas i gymdeithas pobl genteel yç!ynt." " Pa 
fodd " ebai Crist " y gellwch chwi gredu y rhai ydych yn 
derbyn gogouiant gan eich gilydd ac heb geisio y gogoniant 
sydd oddiwrth Dduw yn uuig?" 

Ond bellach buddiol ini fýned rhagom i nodi allan yr Ar- 

RESYMOLDEB NlWEIDIOL O DDILYN TraDDODIADAÜ DYNOL 
MEWN PETHAU CnEFYDDOL. 

Y mae yrymddygiad o ddilyn traddodiadau yn anmharch i 
Dduw fel DuwW Gwirionedd. Dilyn traddodiadau dyniéfi 
ydyw g wneuthur ein hunain yn ddysgyblion dynion, ac nid 
yu ddilynwyr Duw fel plant anwyl. Pa mor luosog ydy w y 
nifer hyny o ddynion a farnant pa beth sydd wirionedd a 
pha beth sydd gyfeiliornad yn wyneb dywediadau Ioan Cal- 
tiu neu Iago Armin, ac uid yn wyneb Gair Duw ! Profir 
dy wediadau Paul yn wyneb dywediadau Armin ; a phrofir 
dywediadau Iago yn wyneb dywediadau Calfin ; a rhaid 
g-ofalu a thrafferthu yn fawr i wneuthur Paul yn gysson àg 
Armin, ac i wneuthur Iago yn gysson â Chalfin ; ac fel hyn 
darostyngir Gair Duw i gael ei droi a'i ystwytho i fod vn 
g^ysson â g"air dyn. Dylid sylwi ar hyn os ydym yn credu 
unrhyw beth, ie, pe byddai y peth hwnw yn wiuionedd, 
o herwyddfod rhyw ddyn neu ddynion wedi ei ddywedyd, yna 
bysgyblion dynion ydym, ac nid dysgyblion yr hwn a ddy- 
îwdoad "Unyw eich athraw chwi, sefCrùi" 

Digitized by LiOOQ lC 



44 



Nid yw traddodiadau byth yn gadael deddfau Duw yn eu 
lle a'u ífurf eu huuain, eithr y maent bob amser naill ai yn eu 
llacio neu yn eu tynhau. Yr oedd y Phariseaid yn llacio j 
gorchymyn o anrhydeddu rhieui trwy waeddi Corban ; oud 
yr oeddynt yn tynhau y gorchymyn o gadw y Sabboth trwy 
feio ar y dysgyblion am dynu ychydig dywysenau i lonyddu 
teimlad o newyn. Oeddynt yn degymu y mintys a'r anis ac 
yn gwneuthur pbylaeterau, ond ar yr un pryd yn esgeuluso 
pethau trymaf y gyfraith, sef barn a thrugaredd a ffydd. 
Oeddynt ym ymtfrostio yn nheml yr Arglwydd, tra ar y pryd 
yn ei throi yn ogof lladrou ; ac yn daubaid eu heiddigedd 
tros ddefodau arferol addoliad, tra yr un amser yr oedd eu holl 
ymddygiad yn profi mai aelodau oeddynt o Synagog Satan. 

Y mae y cynnygiad a'r derbyniad o draddodiad yn cynwys 
ynddo haeriad fod Duw naill aì yn anwybodns o bob peth 
angenrheidiol i'w ddadguddio, neu ei fodyn anewyllysgar i'w 
ddadguddio. Ond efe ei hun a hysbysa ini fod ei Gyfraith yn 
Berffaith, a gwell ini fil o weithiau ymlynu wrth Paul, 
Pedr ac Ioan, nac wrth holl Gardinaliaid y Pab, ac Esgobiou 
y byd. Galarus yw meddwl y dyrchefir traddodiadau dynol 
yn fynych uwchlaw gwirionedd dwyfol. Ymdrecha Uawer i 
gadw y Pasg, y Sulgwyn, a'r Nadolig mewn defosiynau sant- 
aidd, ond ni phetrusant halogi y Sabboth. í'el hyn y perchir 
gwyliau Calender y Pab uwchìaw gwyl Llyfr Duw, ac y 
gwneir gorchymy n Jehofah yu ddirym trwy draddodiad dynol. 

Attaìfa i Iwyddìant y Gwirionedd. Yr oedd y traddodiad 
mai yr Haul oedd yu ymdaith a'rddaear yu sefyli,yn rhwystr 
mawr i dderbyniad y gwirionedd. Yr oedd traddodiad yn 
attalfa rymus i lwyddiant y gwirionedd a ddarganíÿddwyd 
gau Harvey am gy lch-rediad y gwaed. Felly mewn miloedd 
o engreifí'tiau ereill. Ymlynwyr wrth draddodiau yr hjfaafiaid 
oeddynt y rhai a ddalient yr " athrawiaeth iach ;" a bereiic- 
iaid gwrthnysig y gelwid pawb a fwrient y traddodiadau o'r 
neilldu ac a goflcidient y gwirionedd. Llawer gẁr da a 
lysenwyd yn Heretic, heb yr un rheswm dros hyny, ond ei <bd 



yGoogle 



45 



yn rhy gall i fod yn flfŵl, ac yn rhy onest i fod yn gnâf. Ni 
ddiangodd y Gwiriouedd ei hun rhag cael ei alw yn Heretic. 
Dywedodd wrth ryw glâf,"Cymmer gysur, maddeuwyd iti dy 
bechodau." "Och !" ebai yr Ysgrifenyddion, yn llawn sel tro» 
yr athrawiaeth iach, " y mae hwn yn cablu — heretic ydyw yn 
ddiau." Dygwyd yr un cyhuddiad yn erbyn Stephan, gwr 
llawn o ffydd ac o'r Ysbryd Glan. Pan ua allai ei elynion 
wynebu yn deg arno i wrth-resymu ei weinidogaeth, "gosod- 
asant wyr i ddywedyd, Nyui a'i cly wsom ef yn dy wedyd geir- 
iau cabledd yn erbyn Moses a Duw." Act. 6. 1 1. Hen arferiad 
i gochli gwendid ydyw crochlefain " Heresi ! Cyfeilioraad ! *' 
oud rhy fynych y llwyddodd i fod yn attalfa am dymhor i 
lwyddianty gwirionedd. 

Ceir prawf o wrthwynebrwydd traddodiadau i Iwyddiant y 
Gwirionedd yn amgylchiadau presennol Ynys Madagasgar. 
Yr oedd y Gwirionedd yn dechreu ymdaenu dros yr Ynyi 
honno gyda y fath lwyddiant nes yr ymddangosai pob tebyg- 
rwydd y*i g^wnelid yn fuan yn Baradwys Duw. Ond cyn- 
hyrfwyd ysbryd dysgyblion yr hên draddodiadau gan lid a 
dychryn, a dygwyd awdurdod wladol i'r maes i weithredu o 
blaid traddodiad ac yn erbyn Gwirionedd. Yr un peth o ran 
eu natur ydyw traddodiadau pob gwlad a phob crefydd — tra- 
ddodiadau Paganaidd, Mahometanaidd, Pabaidd a Phrotest- 
anaidd — y maent yn ymladd yn erbyn y Gwirionedd, ac yn 
enwedig y Gwirionedd hwnw a dery yn erbyn pethau tym- 
horol eu pleidwyr. 

Gwneuthur Gwrthrychau Crêd yn ansicr. Traddodiad un 
oesa wrthsaif Draddodiad oes arall ; a'r gofyniad ydyw, tra- 
ddodiad pa oes sydd i*w gredu ? Os diJynwn draddodiad, 
rhaid ini wrthod traws-sylweddiad fel cyfeiliornad am y mil 
blynyddoedd cyutaf o oed Cristiaeth ; a'i gofleidio fel gwir- 
iouedd am gaunoedd o flynyddau wed*yu. Ond " y mae yr 
holl Ysgrythyr wedi ei rhoddi," tkc. 

Ychydig yn rhagor na thri chant o flynyddau ar ol niarw- 
olaeth y Gwaredwr, cynhaliwyd Cynghorfa dduwinyddol a 



yGoogle 



46 

alwyd Cynghorfa Nicea. Yr oedd y cyfryw a ystyrid y pryd 
hwnw yn brif dduwinyddion y byd wedi ymgynnull yno ar 
yr achlysur. " Wel," medd rhywun, "pa beth oedd y mater? 
Tebyg fod yno rywbeth pwysig dan sylw er iachawdwriaeth 
dynolry w. Dim o'r fath beth. Achos y eynnulliad oedd i 
roddi penderfyniad yn ngylch yr amser priodol o gadw gwyl 
y Pasg ! Dadleuai un blaid yn groch y dylid ei ch<tdw y 14eg 
o oed Ueuad mis Mawrth, ar ba ddydd bynnag o'r wythnos j 
digwyddai hyny, ahaerant fod ganddynt draddodiad apostol- 
aidd dros eu golygiad. Haerai y blaid arall y dylid ei chadw 
ar y Sabboth cyutaf ar ol y 14eg, a dywedent hwythau fod 
ganddynt draddodiad Apostolaidd dros eu golygiad : ac fel 
hyn y cynhyrfid y byd Cristionog'ol o g*ylch Sfwyl nad oes y 
crybwylliad Ueiaf yn Nghair Duw am ei chadw amseryn y 
byd o dan yroruchwyliaethbresennol. Oddiwrth ddadleuon 
ieì hyn am bethau seiliedig ar draddodiad y tarddodd y gelf- 
yddyd ofnad wy o wneuthur hereticiaid ; . a'r canlyniad fu 
llawer gair chwerw, ymddygiad brwnt, a choríf gwaedlyd. 

Difa Defnyddioldeb dynfel Bod Rhesymol. Rhaid i ddyn 
fod yn sefydlog" cyn y gallo íbd yn ddefuyddiol. Y mae y 
Gwirionedd yn aros yr un yn mhob gwlad ac yn mhob oes, 
ond nid felly Traddodiad. Y mae Traddodiad yn newid — uu 
yw traddodiad yr Eglwys Brotestanaidd, arall yw traddodiad 
yr Eglwys Babaidd, ac arall yw traddodiad yr Eglwys Hoeg- 
aidd. Uu yw traddodiad yr oesau gy nt, arall yw traddodiad 
yr oes hon, ac arall fydd traddodiad yr oes nesaf. Rhaid gan 
hyny i ddilynwr traddodiadau fod yn auwastad yn ei holl 
ffyrdd, ac yn ansefydlog yn ei holl lwybrau. Ymleinw fely 
Camelion â gwynt, a newidia ei liw yn ol fel y cynhyrfer ei 
nwyd ueu y geilw ei gyfleusdra arno. 

Cadwyno y meddwl. Os hyn,rhaid ei fod yn attal cynnydd, 
oblegyd nas gall meddwl cadwynedig dramwyo meusydd 
gwybodaeth yn hyf ac yn heini. Y mae dysgybl Traddodiad 
fel Malwoden yn ymgadw o fewn ei gorn, yn tybied ei fod 
wedi gweled y byd i gyd ; ac os anturia i estyn ei ben allan 

Digitized by VjOOQ LC 



47 

rai gweithiau, eto buan iawn y'i tỳn yn ol, gan feddwl mai 
lle tra pheryglus a thlawd sydd yn mhob man y tu allan iV 
gorn anwyl. " Dyma " medd efe, "fel y gwelais ag y c ly w- 
ais I erioed, a dyma fel yr oedd yn amser fy Nhad a'm Taid ;" 
ac os gwel y tylwyth hyn rywbeth yn groes i'r hên ddefodau 
gynt, ysgiechiant fel pe byddai diwedd y byd wedi eu goddi- 
weddyd. Mewn gair, y mae Traddodiad yn effeithio fel diod 
gwsg ar yr enaid, yn ei roddi i orwedd yn dawel ar wely es- 
mwythyd, ac os seinir rhyw wirionedd yn ei glyw yn ddigon 
uchel i'w gyffroi, y mae mewn gwewyr fel pe byddai feichiog 
ar angau ac yn ymyl esgor ar farwolaeth. 

Creu Erledigaethau. Ymwybodaeth o wendid ydyw y 
cymhelliad cryfaf i arfer moddion treisiol. Nid oes eisiau 
gorfodaeth i rwymo dynion i gredu fod yr Haul yn goleuo, 
yn cynbesu, a'i fod yn llesol i feithrin lljsiau, glaswellt, a 
blodau. Y mae y gwirionedd hwn mor nerthol fel y gadewir 
iddo ymdaith yn ei nerth ei hun. Ond pe cymmerai yr aw- 
durdodau goruchel yn eu pennau fod yr athrawiaeth o oleuni 
a chynhesrwydd yr Haul yn gyfeiliornus, ac maiy golygiad 
uniawn-grêd ydjw nad oes na goleuni na chynhesrwydd yn 
perthynu i'r Haul, byddai ymwybodaeth o weudid y golygiad 
hwu i wynebu ar dderbyniad y bobl yn eu cymhell heb ruso 
i arfer moddiou treisiol er eu cael i broffesu crêd ydddo. O 
blaid traddodiadau dynol a phethau amheus y lluniwyd ac y 
gweinyddwyd deddfau erlidus : a pho leiaf o grêd dyn fyddo 
yn seiliedig ar Air Duw, a pho fwyaf ar air dynion, mwyaf 
ydyw ei awydd i ddefnyddio arfau cnawdol er ei bargymheîl 
i dderbyniad ereill. 

Seiliau siyledig yn Angau. Ni rydd cydflurfiad â defodau 
dynol nemawr gysur yn awr marw : nid oes ond y pethau 
hyny yn unig ag y gellir dywedyd am danynt, " Fel hyn y 
dywed yr Arglwydd," a saif yn ddiysgog y pryd hwnw. 
Defodau a thraddodiau dynol a lithrant ymaith tel tywod yn 
yr amgylchiad o wynebu ar fyd arall, a syrth pob adeilad a 
«ylfaenir arnynt. Dylem gan hyny fy ned at y Gair ac at y 

Digitized by VjOOQ lC 



48 



Dystiolaeth i chwilio am sylfaen ftydd a rheol ymarweddiad. 

Y MAE Y GWIRIONEDD YN WERTH CHWILIO AM DANO. 

Pryn y gwir ac na werth ef— pryn ef faint bynnag a gy st, ac 
na werth ef faint bynnag a gynhygier aui dano. Os cyst y 
gwirionedd hên ddefodau anwyl, ahên draddodiadau parchus, 
ymaith a hwynt er mwyn ei gael. Os cyst ef ychydig o boen 
ac aflonyddiad, na phetrusa ymaflyd ynddo. Gwell ydyw 
cael gwirionedd ar draul aflonyddu tawelwch, na chael tawel- 
weh ar draul esgeuluso gwirionedd. 

Dylai y rhai a broflesant ddilyn y Bibl, gan wrthod pob 
rheol arall, ddangos rhagoroldeb y rheol yn rhagorol- 
deb eu hymddygiadau. Dangoswch fod gennych well 
rheol trwy fyw gwell by wyd. A phob amser y clywoch son 
am Heresi, Cyfeiliornad, fyc , cofiwch mai yT Heresî pennaf 
jdyẃ anghrediniaeth yn Mab Duw, a'r cyfeiliornad gwaeth- 
ai ydyw bywyd annuwiol. 



DIWEDD. 



argraffwyd gan h. ac o. jonef. 



yGoogle 



CRYNODEB 

O 

DDWY BREGETH, 

A BREGETHWYD 

GAN Y DIWEDDAR DAFYDD GADWALADR, 

OR BALA, 
YN EI EIRIAU EF EI H U N. 



A YSGEIFENWYD 



GAN DANIEL JONES, DINBYCH, 
Gynt o Lẁerpool. 



' Y mae efe wedi marw yn llefara etto." 

' Cesglwch y briwfwyd gweddill, fel na choller dim.' 



WYDDGRUG : 
ARGRAFFWYD gan H. ao O JONES. 

1838. 
(Pris Dwy Geinioç.) 



yGoogle 



ENTERED AT STATIONER'S HALL. 



yGoogle 



CRYNODEB 

O BREGETH, 

A BREGETHWYD YN NGHAPEL BEDFORD STREET, LLTN- 
LLEIFIAD, Chwefbor 12fed, 1812. 

2 CORINTHIAID V, 17. 

" Gan hynny od oes neb yn Nghrist, y mae 
efe yn greadur newydd : yr hen bethau 
a aethant hebio ; wele, gwnaethpwyd 
pob peth yn newydd" 



GWRA\ T DEWCH yn astud, da bobl; od oes yma 
nel> heb fod yn greaduriaid newydd, nid ydych 
yn Nghrist; pob un sydd yn Nghrist, y mae efe yn 
greadur newydd : pob un sydd heb fod yn Nghrist, 
y mae yn gorwedd yn farw yn ei bechod; mae yn 
ngafael melìdith Duw; a gwirionedd amlwg yw, mai 
y diafol fydd yn myn'd a'i enaid ef pan fyddo marw. — 
Y mae pob un sydd yn Nghrist mewn gwirionedd, "y 
mae efe yn dwyn ffrwyth lawer ; pob cangen ynddo 
Ef heb ddwyn ffrwyth, y mae efe yn ei thynnu ymaith 
i'w bwrw yn tân i'w llosgi/' Yr oedd y rhai hyn yn 
Nghrist mewn enw, ac nid mewn gwirionedd, o her- 
wydd hyny nìd oeddynt yn dwyn ffrwyth da. Dichon 
dyn wneuthur proffes o Grist, — bod yn aelod o Eglwys 
Crist, heb fod yn greadur newydd, 

Bod yn Nghrist yn ddidwyll ac yh wirioneddol, — 
1. Yn bennaf, meddylir, bod yn Nghyfiawnder Crist. 



yGoogle 



Cyfiawnder Crist wedi cae! ei gyfrif iddynt ; a phob 
un a gredodd er cyfiawnder, y mae hwiiw yn ei gyf- 
iawnder £f, 

2. Bod yn Ysbryd Crist, sef bod ei Ysbryd Ef yn 
preswylio ynom ni. "Ac od oes neb heb Ysbryd 
Crist ganddo, nid yw hwnw yn eidddo Ef/ 

3. Bod yn ngbariad Crist. " Od oes neb nid ytr 
yn caru yr Arglwydd Iesu Grist, bydded Anathema 
Maranatha/' sef, bod yn felldigedig ysgymmunedig, 
yn ei ail ddyfodiad yn y dydd olaf, 

4. Bod yn nheyrnas Crist, yn aelod gwirioneddol 
yn Eglwys Crist. 

Yr wyf yn gofyn i chwi cyn myn'd i'r farn, a ydycb 
chwi yn Nghrist? Ni all un dyn drwy nerth nator 
ei gyrhaeddyd; er hyny y mae Ilawer o blant Adda 
colledig, yn dyfod i'w fedciiannu. 

Ac yn wir, mawr iawn y w ded wyddwch y bobl yma, 
hwy yw yr unig bobl ddedwydd sydd yn y byd — 
Dedwydd ydyut aed y byd yma ffordd yr elo; hap- 
pus ydynt doed angau y pryd y delo. Pan ddel sain 
yr udgorn diweddaf dedwydd fyddant i drag'wyddol- 
deb. Y rhai sydd yn Nghrist uid oes dim damnedig- 
aeth iddynt yn awr, er eu bod yn aml yn ofni damn- 
edigaeth yn fwy na neb, Ni fyn yr annuwiol ddim 
clywed sôn am ddamnedigaeth ; — y mae yn meddwl 
fod Duw yn well o lawer na'i air. 

Y mae yn naturiol i ddynion wrth gredu Pryned- 
igaeth gyffredinol, eu hesmwythau eu hunain yn eu 
pechodau; meddwl bod Duw wedi eu caru, a Christ 
wedi eu prynu, &c, a hwythau yn dawel yn med f diant 
y cryf arfog, yr hwn sydd yn cadw ei neuadd^a phob 
peth sydd ganddo mewn heddwch. 

Digitized byCjOOQLC 



Ond ý mae y rhai sÿdd yn Nghrist yn credu yn 
sicr mai damnedigaeth y maent hwy yn ei haeddu yn 
gyfiawn. Ond clyw, gredadyn ofnus, a chrynedig,— 

1. Ni wnaethost ti bechod erioed a ddichon dy 
ddamnio, er i ti ofni dì'ai a chospedigaeth am dy holl 
bechodau; ni chai dy ddamnio o'u herwydd, Salra 
89. 30—34. 

.2. Nid oes ynot yn bresenol un pechod a ddichon 
dy ddamnio; o herwydd galwyd enw Crist yn Iesu, 
ac Efe a wared ei bobl oddiwrth eu pechodau. 

3. Ni ddichon i ol wg manwl y Duw Hollwybodol 
weled ynot bechod a ddichon dy ddamnio. Ni " wel 
Efe anwiredd yn Jacob, ac ni wel Efe drawsedd yn 
Israel," Jer. 50. 20. 

4. Ni chai dy ollwng i bechu un pechod a ddichon 
dy ddamnio. " Pwy yw yr hwn sydd yn damnio? 
Crist yw yr hwn a fu farw," &c, Salm 89. 30-34, 

5. Ni ddichon i holl gythreuliaid y pydew diwaelod 
dy ddwyn i uffern. " Ni chyfrgollaut byth; ni ddwg 
neb hwynt allan o law Crist.*' Y rhai sydd yn Nghrist, 
nid yn unig nid oes iddynt ddim damnedigaeth, ond 
hefyd y mae ganddynt fywyd tragywyddol yn eu 
meddiaut eisoes. — Y mae y Stock yma wrth eu cefn 
yn nghanol eu holl brofedigaethau a'u gorthrymderau 
mawriou. 

Y mae yn bosibl i ni gael bywyd trag'wyddol cyn 
myned o'r odfa yma heno. " Yr hwn y mae y Mab 
gamldo, sydd ganddo fywyd." *' Trwy gael adubaod 
Duw, a'r hwn a anfonodd Efe, Iesu Grist, y mae cael 
bywyd tragwyddol," O bobl ddedwyddl O bobl 
gyfoethog ! " Os ydwyt yn Nghrist, yr ydwyt yn gre- 



yGoogle 



adur newydd, a'r hen bethau wedi myned heibio,*'— 
sef, y pethau sydd mor hyned a ni ein hunain ; gyd 
a.n ffurfiad yn y groth, aca ddaethant gyda ni i'r byd. 
— Yr hen ddyn, sydd mor hyned a'r Adda cyntaf.— 
Yr hen falchder, yr hen genfigen, yr hen ymchwydd, 
yr hen anngbrediniaeth, yr hen gpybydd-dod, a'r 
ewyllysio ymgyfoethogi, &c. &c. 

Y mae y cybydd yn ymddiried me wn golud anwad- 
al, ac nid yn y Duw byw, am hyny eilun-addolwr 
ydyw. Efe ei hun yw Duw yr annuwiol, hunan- 
garìad y w y spring o ba un y mae ei rith addoliad yo 
tarddu ; a'i addoli ei hun y mae. Ond y rhai sydd 
yn Nghrist, "yr hen bethau a aethant beibio,'* yn 
cael eu troi heibio, a'u cyfrif fel sothach. "Welö 
gwnaethpwyd pob peth yn newydd." 

Euaid gwerthfawr, mae dy gyflwr yn ddrwg, yn 
golledig, yn andwyol, yn ddamniol, os na chefaist 
y pethau newydd yma,— Gochel wthio ymaitb y medd- 
yliau sobr am dy gyflwr trag'wyddol, beb hunan-ym- 
holiad, a gefaist ti y pethau newydd yma, ai nis cefaist. 

"Wele, gwnaethpwyd pob peth yn newydd." Y 
roaent yn cael eu dwyn i rwym yCyfammod newydd. 
Fe dorrwyd y gyfraith ar lechau o gerrig, ac erei bod 
yn gyfa yn y r arch, yr oedd y bobl yn ei thorri. " Ond 
hwn y w y cyfammod a ammodaf fi â thŷ Israel, ar ol 
y dyddiau hyny, medd yr Arglwydd, Myfi a ddodaf 
fy nghyfreithiau yn eu meddyliau, ac yn eu calonau 
yr ysgrifenaf hwynt; a myfi a fyddaf iddynt hwy yu 
Dduw, a hwythau a fyddant i minnau yn bobl." Ac 
y mae Duw yn taflu eu holl bechodau tu ol i'w gefn, 
i ddyfnderoedd y môr, megis y líyngçodd y Môr Coch 



yGoogle 



yr Aiphtiaid; felly y mae pechodau y duwiol yn cael 
eu taflu i ddyfnderoedd y môr, — angau Crist sydd yn 
gladdfa fythol, ac yn bydew diwaelod i becbod. " Eti 
pechodau a'u hanwireddau ni chofiaf ddim o honynt 
mwyach." Heb. 10. 16, 17. 

Ond yn nghanol fy ngweddi yn erbyn pechod, 
byddaf yn ofni yn aml mai myh yw y jhagrithiwr 
penaf yn y gynnulleidfa. Cofio fy mhechodau fy hun 
yr wyf ddydd a nos er gwarth a chy wilydd fy wyneb, 
fel üafydd gyut, a Fy mhecbod sydd yn wastad ger 
fy mron." Ond O Dduw Hollwybodo!, Hollbreseuol; 
4< Trugarha wrthyf yn ol dy drugarogrwydd, yn ol 
lluaws dy dosturiaethau dilea fy anwireddau/ 

Yr ydwyf yn rhoddi hyn yn dask i chwi i gyd f w 
chwilio: — Pa beth yw y petbau newydd y mae y rhai 
sydd yn Nghrist yn eu cael? ac yn wyiieb hyny tro 
attat dy bun, a gofyn, A gefais I y petbau newydd 
byn? A ddygwyd fì i rwym y Cyfammod newydd? 
A ddaethym I " i'r cyssegr trwy waed lesu, ar hyd 
ffordd newydd a bywiol, yr bon a gyssegrod^ £fe i 
ui trwy y llen, sef ei gnawd Ef?" A gefais I galoti 
newydd ac ysbryd newydd? Ac a ydyw y Beibl 
megis yn newydd i mi ? A geíais 1 gyfeillion new- 
ydd, gwaith newydd, egwyddornewydd,cân newydd, 
a buchedd newydd ? A ellir dywedyd am danaf, 
^«Wele, gwnaethpwyd pob petb yn newydd?" 

Y mae rhyfeddodau teilwng i J)duw i'w weled vn 
gwneuthur pecbadur yn sant. — O wyrthiau gras ! 
gwneuthur hen gybydd yn hael, hen gablwr yn weddi- 
wr, hen erlidiwr yn bregethwr, &c. Y mae rhyfedd- 
odau mawrion i'w gweled yn nhròëdigacth pob pccb- 



yGoogle 



8 

adur, ond er mor rhyfedd yw y gwaitb, mae arabell i 
bechadur sydd yn bresenol heno wedi cael ei gyfnewid 
er pan fuom I ynìa o'r blaen. Nid yw caledwcb, an- 
ystyriaeth, cwsg, annuwioldeb, ac annghrediniaeth 
dyuion, ddim yo rhwystr i Dduw weithio — O fy Ar- 
glwydd gweithia. 

Ond er mor rhyfedd gwneuthur pechadur yn sant, 
rhyfeddach o lawer gwneuthur y Sanct yu bechadur. 
" Yr hwn nid adnabu bechod a wnaeth efe yu bechod 
trosom, (yu bech-aberth) fel y'n gwnelid ni yn gyf- 
iawnder Duw ynddo Ef." 

Rhyfeddach oedd i Fab Duw fyned i fôr o dáigof- 
aint i'n harbed ni? Difyrwch eich oes fyddo edrych 
ar ryfeddodau Duw! Wele, medd ambell un sydd 
yn gwrando yma, yr wyl' yn ofni na chefais I ddira 
calon newydd, ac yspryd newydd, a'r pethau newydd 
a soniasoch; yr wyf yn fy ngweled fy hun yr un fath 
a'r pob peth ; — O ! beth a ddaw o honof ? 

Nid rìiwygio orau byth y galli yw y ffordd i ddyfod 
^yn greadur newydd, Y man ag y mae y Beibl yn 
dy gyfarwytldo iddo yw, myned at Iesufel yr wyt. A 
dâl i mi fyned at Grist a minnau heb fod yn greadur 
newydd? Yr ydwyt yn addas i fyned at Grìstfel yr 
wyt ; ni chafodd íesu Grist neb erioed «nd pechadur 
i'w achub, fel hyn y cafodd efe bob un a achubwyd. 
Y mae Efe heno a'i freichiau ar led i'th dderbyn. O 
bobl anwyl, fy nghyd bechaduriaid ary fFordd i'r byd 
trag'wyddol, cîowch at lesu Grist. Dynion drwg at 
Iesu da i'w gwaredu. Tyred yr euog, fe'th gliria ; 
tyred yn aflan, Efe a'th ylch yn wynach na'r eira; 
tyred a'th glwyfau marwol, Efe a'th gwbl iacha. Nid 



yGoogle 



9 



oes un addasrwydd mwy i ti ddyfod at Grist na'th fod 
yn bechadur. Nid oes dim cymhwysder mwy i fyned 
at y meddyg na bod heb fod yn iach. Cymhwysder 
i fyned i'r fFynnon yw bod yn aflan. Cymhwysder i 
fyned i'r wledd yw botl yn newyno£. Addasrwydd 
i fyned at Grist i'w bod yn bechaduriaid euog, aflan, 
colledig. O bechadur, dos at Iesu fel yr wyt, Efe a'th 
dderbyn. 

Gweddi. — O Arglwydd, dyro dafod i fyne^i dy 
foliant. Gwna iii yn greaduriaid newydd. CydíFurfia 
ni â dy gyfraih sanctaidd. Dyro anian dduwiol a'n 
heddycho â threfn fawr dy iechydwriaeth, a'n hedd- 
ycho â'th geryddon, â'th ragluniaeth, ac â'th gyfraith ; 
anian i roddi y gogoniant i gyd i ti. AmddirTyn ni 
â'th gadarn fraich oddi yma i angau, ac yn angau, 
trwy ein hunig Gyfryngwr a'n Dadleuwr Iesu Grist. 
Amen. 

"Dyrna gyfarfod hyfryd iawn, 

Myfi yn llwm, a'r lesu yn llawn; 

Myfi yn dlawd heb feddu dim, 

Ac yntau yn rhuddi pob peth ira\" 

CRYNODEB 

O BREGETH, 

A BREGETHWYD YN LLYNLLEIFIAD, Tachwedd laf, 1815. 

COLOSIAID IV, 2. 
"Parhewch mewn gweddi" 



MAE yr apostol yn anno^ y Colosiaid i farwhau 
eu haelodau y rhai sydd ar y ddaear, godineb. 
aflendid, gwŷn, drygchwant, a cbybydd-dod, yr hon 



yGoogle 



10 

sydd eilun-addoliaeth ; yn nghyd a phob drygioni. 
Pethau i'w dodi heibio yw y pethau hyn i gyd, — eu 
dodi beibio o'ch ewyllysiau a'ch dymuniàdau, a'ch 
ymarferiadau. Nid y w y Bibl yn gofyn i ni roi heibio 
dim ond y pethaii a wnant niwaid i ni ein hunain. 
Darllenwcb y Bibl mor fanwl ag y medroch, a chwi 
a welwch hyn. i( O herwydd y pethau hyn y mae 
digofaint Duw yn dyfod ar blant yr anufudd-dod." 
Digofaint Duw a gymmer afael trag'wyddol arnom 
os na waredir ni oddiwrth " y pethau hyn." Er cym- 
maint a wnaeth Iesu Grist ynlle a thros bechaduriaid, 
oe ceir di yn gaethwas i'r un o'r pethau hyn, « Digof- 
aint Duw" a gaiff afael arnat. Ond os cai di yraad- 
ael a r pethau hyn, ti gaì bethau rhagorach yn eu He. 

" Rhoddwch eich serch ar y pethau sydd uchod.'* 
Y mae Duw am ein cael fr nefoedd yn gynt o lawer 
nag yr ydyna yn disgwyl. Nid oes yraa neb yn medd- 
wl myn'd i ufferu, a oes ? Y mae Duw am gael dy 
serch i'r nefoedd cyn marw. Cryf iawn yw serch 
dyn. Mae serch llawer un wedi rhedeg ar ol ei gwrth- 
ddrych â serchogrwydd na oliyngant eu gafael tra 
byddont byw. Os bydd i dy serch fyn'd i'r nefoedd, 
fe â dy enaid a dy gorph yno ar ol y serch. 

Y ffordd i iawn gyflawni yr holl ddyledswyddau y 
mae yr apostol yn ei gorchymyn ydyw, "parhau mewn 
gweddi:*' i farwhau llygredd,i lenwi y lle y mae Duw 
wedi ein gosod ynddo, &c. Y mae gweddi yn tarddu 
o galon y credadyn yn myn'd i en^rych y nefoedd ; i 
drysorau y Cyfryngwr, i ddwyn yn ol i*r enaid ddigon 
o nerth i fyw er gogoniant i Dduw yn y byd. Ni wel- 
wyd erioed, ac ni welir byth ddyn duwiol diweddi. 
Dywedir am Saul o Tarsis, wedi iddo gael tröedigaeth, 
" Wele, y mae efe yn gweddio." 

Wele, yn awr, beth yw gweddio? 



yGoogle 



11 



. I. Beth nad y w gweddio. Nid darllen na gwrando 
gweddiau da o lyfr, nid hyny yw gweddîo. Mi ddar- 
Uenais I yr holl weddiau yn y Common Prayer, er hyny 
ni weddiais i ddim. Un gwr a ysgrifenodd 140 o 
weddiau, ac mi a'u darllenais i gyd, heh weddio un 
gair. Mi a ddarllenais y Psalmau drosodd a tbrosodd, 
ac etto heb weddio dim. Ië, mi ddywedais fy Mhader 
5 neu 6 o weithiau yn y dydd neu ragor, ac etto heb 
weddio dim, 

Ac nid cymmeryd geiriau rhai eraill, a dywedyd 
rhyw lawer o eiriau wrth yr Hollalluog i fyuegi iddo 
pa fath un ydyw, ac am ei BeríFeithiau gogoneddus, 
&c., nid hyn chwaith yw gweddio. Ac nid dywedyd 
rhyw beth, a churo pob peth o'n hamgylch, a bloeddio, 
a chodi llais, nid yw hyn chwaith yn weddio. Gallwn 
fod yn dra ffurfìol wrth geisio gweddio, heb un ffurf. 
Wele ynte, mewn difrif, beth yw gweddio? "Gweddiaf 
â'r ysbryd, ac â'r dyall hefyd," medd yr apostol. Y 
mae holl alluoedd yr enaid ar waith wrth weddio. - 
Hefyd, gweddio yn yr Ysbryd Glán. Gwaith pech- 
adur yw gweddio, a'r Ysbryd Glân yn ffurfio gweddi 
ynddo. Nid oes gan weddi un ffordd i fyned at Dduw 
ond trwy'r Cyfryngwr. 

Medd y Psalmydd, Ci A myfi a weddiaf ar yr Ar- 
glwydd fy Nuw ;" nid ar Mair, Paul, Pedr, &c, Ond 
ar Dduw, fy Nuw cyfammodol; ar Dduw sydd yn 
anfeidrol uwchlaw amgyffred neb o'i greaduriaid. Mae 
perygl tynnu darluniad neu ddychymyg ar Dduw 
wrth geisio gweddio. Y rhai sydd yn gweddio ar y 
Duw y maent hwy yn ei amgyffred, yw yr eilun.add- 
olwyr gwaethaf, Y pechadur yẃ y gweddiwr, ac y 
mae yr Ysbryd Glân yn ei gynnorthwyo ; a*r Mab yn 
cyflwyno y weddi i'w Dad» Diau y Tad sy*n gwrando 
gweddiau. Wele, wele, *' parhewch mewn gweddi.\ 
Y niae gweddi i gyd fyn'd â phob dyledswydd. 



yGpogle 



12 



Y mae llawer o sôn yn brcsenol am* lwyddiant yr 
Efengyl tros y moroedd yn mhlith y Paganiaid tywyll. 
Wele, " parhewch mewn gweddi." Os nad oes fawr o 
arian genyt i'w rhoddi i gyfranu Biblau ac anfon Cen- 
hadon, dybla dy weddiau, Yn wyneb pechadarus- 
rwydd a llygredd y wlad, a'th gymmydogaeth, parha 
mewn gweddi. Oh ! meddi, mae fy nheulu yn annuwiol 
iawn ; parha di i weddio drostynt, fe allai wedi dy 
gladdu di, y bydd atteb i'th weddiau. Y mae llygr- 
edd fy nghalon yn gryf iawn. Wele, glŷn di wrth 
orsedd gras, parha mewn gweddi, a thi a gei fod "yn 
fwy na choncwerwr trwy yr Hwu a'th garodd/ Nid 
oes nemawr oargoel llwyddiant ar bregethu; ycbydig 
o bechaduriaid sydd yn cael eu hachub i fy wyd tragy- 
wyddol. Parhewch chwi mewn gweddi, a chwi a gewch 
weled llwyddiant mawr ar yr Efengyl : y mae pob peth 
a welwch ac a glywch am holl deyrnasoedd y byd, yn 
gwaeddi yn uchel, "Parhewch mewn gweddi.'' 

^ Nid oes ar y cythraul ofn dim yn fwy na gweddi y 
Cristion. Dychrynwch y cythreuliaid âch gweddiau, 
bobl ! Tra byddo Duw yn parhau yn Hollgyfoetbog, 
a thithau yn anghenus, parha mewn gweddi, Ni wel- 
ais I gymmydogaeth erioed a gafodd ysbryd gweddi, 
na bum yn dyst o ddiwygiadau mawrion yn yr ardal 
hyny» Duw y Nefoedd, benditjìia y cynghorion hyn i 
fy ngwrandawyr, Pechod dirfawr yw bod yn anufudd 
i Dduw, Cofiwch mai Efe sydd yn gorchymyn; cafiFer 

^ chwi oll yn glynu wrth orsedd gras, *' yn parhau mewn 
gweddi,*' troÌs eich eneidiau a ch cyrph, eich teuluoedd 
a'ch cymmydogaethau, dros bob dyn yn yr holl fyd. 
Cofiwch bod Duw yn barottach i roddi nag ydym ni i 
ofyn na dymuno. Duw a fendithio hyn oanoogaetbau 
trwy Iesu Grist. Amen. 

" Ni fethodd gweddi daer erioed 

A chyrhaedd hyd y Nef." ^ 

WYDDPRUG, ARGRAFFWYD oáw H. ac O. JONES. * 

Digitized by VjOOQ LC 



PHYSYGWRIAETH 

YR 

HWSMON A'B, TLODIOtf, 

SBF, 

YN NGHYLCH PUM' CANT 

GYNGHORION ANGENRHEIDIOL, 

A DTNWTD ALLAN O 

HEIÍ LYFRAU Y MEDDYGWN GOREU 

YN YR OESOEDD DIWÊDDAF, 

PA RAI SYDD YN DANGOS YN EGLURHAOL EFFEITHIAÜ LLY3IAU 

Y DDAEAR AR BOB MATH O DDOLURIAU AG SYDD YN 

DUEDDOL I'R HIL DDYNOL. 



Gaw richard prichard, 

Golchwr Careg-y-mwyn. 



Cjnghorion dyfnion a dà— am lysiau, 
Rhinweddol i'th wella, 
Paid a'u colli, lles y cylla, 
Meindia rhai'n yn nhwymder ha\ 



MERTHYR TUDFIL : 
ARGRAFFWYD GAN THOMAS PRICE, 

1839. 

Digitized byLjOOQlC 



AT Y DARLLElfYDD. 

Gan gymmaint ag i mi gymmeryd y trafferth i gasglü 
a chyfieithu hyn o lyfr, i ddanfon idd eich mysg, dy- 
mynwn arnoch i'w gofleidio gyda chariad brawdol, ac 
esguso pob anfedrusrwydd i osod y Uyfr hwn allan fel y 
gweddai iddo fod, mewn iaith ardderchog, megys y mae 
yn gyffredin mewn Ilyfrau o'r fath, ond hyn mi allaf 
ddywedyd, ei fod wedi ei ysgrifenu yn ddigon dealladwy, 
yn enwedig i'r dynion yr wyf yn ei gynnyg i'w sylw. 

Mi a feddyliais nad oedd yn dda i mi gadw un cytlgor 
o ddaionus roddiad yr Hoìlalluog, os deuai dan fy sylw, 
mewn meddyginiaeth, er 41ès fy nghydwladwyr yn gyff- 
rêdinol, ond fy mod wedi rhoddi iddynt bob manteision i 
gael iawn wybod|etb am danynt fei y cefau i hwy, trwy 
fawr lafur a phoen. 

Y mae y Bôd tragwyddol a'i drugateddau yn llaosog' 
iawn yn ein pHth, atf o'i gariad a thosturi tuag atom, efe 
a roddodd wybodaeth a deall i ddynion am eífeithiau a 
lleshad Uysiau y ddaear, er lles ein hiechyd, heblaw 
cannoedd o bethaú daionus eraill. Y mae llawer o 
honom yn diystyru llysiau y ddaear, a phan y byddo rhyw 
anhwyldeb yn ddyfod i*n cyfarfod, yr ydym yn union yn 
myned at ryw feddyg, a thrwy hyny yn cael talu arian 
mawr iddo am ein gweilhad, pan y gallasem wella ein 
hunain pe baem yn cynuneryd ein hyfforddi gan lyfir oV 
fath hwn. / 

Mae yn ddiameu fod y llysiau yn cael eu galw wrth wa- 
hanoì enwau, mewn llefydd ar hyd Gymru, ond i'r dyben * 
i gael eglurhad hoddhaol am danynt yn mhob man, 
rhoddais gofres o honynt ar ddiwedd y llyfr, yn nghyd a'r 
enwau Saesneg a roddir iddynt. 

Yr wyf, y Cymry hawddgar, 

Eich ufydd wa'anaethydd, 

YR AWDWB. 



yGoogle 



CYNNWYSIAD. 



Cyngoríon rhag gẃayw meWn pe n - 

AtLygàid % 

RJiag gwaedu o'r trwya _ 

I rwystro elwyf i waedu 7 

Rhag gwayw a doluriau mewn Clustiau — 

Rhag byddarni _ 
Rhag y ddannodd, a'r ffordd i dynu y dan- 

nedd yn ddiboen g 

Rhag doiur gwddf, (Quinsy) 9 

Rhag peswch a darfodedigaetb * • _ 

Rhag y coluddwst, (colic) 13 

1 wragedd ar amser geneuigäeth plant 14 
I Ferched a Gwragedd î dynu i íawr y Mis- 

hf, (terrns ) ^ J lö 

Irwystrormis-glwyfiredeggomod 16 

Rhag Ilewygon y Fam * » if 

Rhagchwydd, neu glwyf mewn bronẃiffwraie — - 
Rh a£ y gymmalwst. (gout ) i W *#* i 8 
Eraill gan Galen \l 

Rhag clefyd y breniu, neu'r mdfewnion 21 

Rhag clefyd y gareg 22 

l dynu drain, neu rhyw bigau o gnawd dyn 24 
I un fo'n methu cadw ei ddwfr 25 

Rhag chwydd mewn cerig dyn 26 

I wella doluriau a fyddont mewn gwialen dyn 27 
I wella-'r clefyd melyn 28 

I ladd llyugyr 30 

Rhag y ddueg (spleen) 31 

I wella'r dwfrglwyf, (dropsy) 32 

I wella'r Parlys 33 

Rhag yr eisglwyf, (pleuHsy) 34 

At wella ciwyf y marchogion, (piles ) 35 

At laesu chwydd yH mhob man ar gorff dyn 37 
At wella cnoad ci cynddeiriog 40 

Rhagy dolur rhydd 41 

At weíla ciefyd y gwaed 43 

At wella'r cryd neu'r ddyrton 44 

'^ I wella llosg tan, neu goferwad 45 

I wella'r crach a'r crafu 47 

At wella'r gwinegau 43 

At wella doluriau oddifewn ac allan 49 

At weüa'r gwayw, (stitch) 50 

At wella briwiadau, oddifewn ac allau ôl 

Rhag poen mewn cefn 53 

îlc 



VI 



54 

Cvmrhorion i attal piso gwaed 
} g At y prudd-glwyfus, (melancholy) — 

1 rwystro blew i dyfu ^ 

I dyfu gwallt neu farf **> 

At wella'r pas ar blant 

At wella cwlwm gwythi, (cramp) 

At wella'r llwg, («rcrmr) ™ 

1 attal cyfogiad, (r«tcÂ»»ár) 

At wella'r pylorynau ag sydd ar hyd y gwyn-^ 
eb, (pimples) 

At bereiddio anadl drewedig •» 

At glefyd y gareg, (*ẁne) 

Rbag magu llau ~ 

At leihau tewder dyn 

At wella eig y dannedd a fyddo wedi pydru — 

Oddangosiad y modd y mae i grynhoi y llysia» 60 
I grynhoì blodau y llysiau —• 

1 grynhoi yr hadau __ 

I fprytihoi y gwreiddiau ^ 

Enwau y Llysiau 63 

YrOiewon 



Dygwyddodd Dau o Wallau yn Tu dal 6, yn vr 
2il a'r 8fed Cynghor, lle y gosodir Llygad Ebrilî i 
mewn yn lle Llygad Eglur, yn y ddau. 



yGoogle 



PHYSYGWRIAETH 

* 

YR HWSMON A'R TYLODION. 



Cyngorion rhag Gwayw mewn Pen. 

1. Cais Eiddew'r Ddaear, a gwasga eu sudd, 
sugna fe i fynu i'th ffroenau, fe Ianha'r anmhuredd 
oddi ar yr ymenydd, ac a laesa'r boen. 

2. Cais Ddail Ysgaw, a phoetha bwynt yn dd» 
rhwng dwy gareg, gosod hwy ar dy dalcen, a'th 
arleisiau, a* r boen a dderfydd. 

3. Cais wns o hâd Tafod yr Ehedydd, ac wns o 
hâd Ffenygl, ac wns o Baysalt, a briwa'r tri yn 
bowdr mân, a'u cymysgu yn dda am ben finegar, 
a Rhoses Cochion, a'i boethi mor boetbed ag y 
gallot ei oddef ar ddernyn o wlanen wrth dy wddf, 
wrth fyned i'r gwely, bob nos, tra bo'n angenrheid- 
iol ; fe wellhaodd y cyngor hwn lawer o ddynion o 
boen annioddefol ; hefyd fe Ianhâ y Llygaid yn 
rhagorol. 

4. T mae Trwyth-rhuddos^ (Tea-maigold) yn 
dda iawn rhag poen mewn pen, 

5. Y mae Bustl Ysgyfarnog, a'r un faint o F61 
yn dda i iro'r arleisiau rhaç gwayw mewn pen. 

6. Berwa Chwerwlys, ( Wormwood) a golch dy 
dalcen a'th arleisiau bob nos. 

7. Cais Bryfed Genwair, a ffreia hwy mewn 
saim gŵydd, a dyhidla'r saim drwy liain glân, a 
dyfera betb o'r saim i'th glustiau bob nos, mor 
boethed ag y gallot ei oddef. 

Digitized by VjOOQ lC 



6 
Cyngorion at Lygaid. 

1. Cais Fcch y Coed, (Woodlice) pwnia hwy yn 
dda, a chymysga sudd Cribau Sant-ffraid a hwy, 
dyhidla'r ddau drwy liain main ; a chymmer Iwy- 
aid o*r drwyth dros dri boreu, fe wella'r fagl. 

2. Cais Lygadebrill, a berwa hwy mewn dwfr 
ffynnon, a golch dy lygaid nos a boreu, ni bydd 
angenrhaid am wydr-ddrych, pe byddet byw gann 
mlynedd. 

3. Cais Chwerw-lys, a'i pwnio am ben gwyn \Vy, 
a'i ddodi yn blastr ar lian wrtb dy lygaid ; a da y w 
i dynu cochni, ac afiechyd. 

4. Y mae sudd Rue, a Mêl wedi eu cymysgu, 
rhoi un dyferyn ar y tro yn y llygaid yn bur dda 
i'w cryfhau. 

5. Pan b'o tywyllwch ar y llygaid, da yw tynu 
ysiw ar y warr. 

6. Cais sudd Eiddew'r Ddaear, a sudd Llym- 
Uygaid, a sudd Llyoaid y Dydd, yr un faint, a 
'chydig o ddw'r rhosys cochion, a sw^yr gwyn, doda 
hwyiferwiathyna'r anmhuredd oddi ar ei wyneb^ 
gwedi iddo loywi doda un dyferyn yn dy lygaid, 
nos, a boreu; gwellhaodd y cyngor hwn lawer o 
ddynion, nas gallent braidd weled goleu'r haul 
cyn ei ddefnyddio. 

7. Brigau Issop, wedi eu pwnio gyda gwyn ŵy, 
a"u dodi wrth y llygaid sydd dda rhag cochni. 

8. Dw'r Llygadebrill, a Dw'r Ffenygl, a Dw'r 
Hhosys, a Dwr Llymllygaid, a Dw'r Rue, a Dw'r 
Rhosmair, yr un faint o bob un, a'u cymmysg^i 
yughyd, a dodi dau, neu dri dyferyn yn y llygaid, 
nos a boreu ; a da rhagorol y w. 

Cyngorion rhag gwaedu o'r Trwyn. 

1. Ysgrifena a'th waed dy bun ar dy dalcen, y 
geiriau hyu: (Consummaíum est 9 ) acef abaid. 

2. Os bydd dy ffroen ddeau yn gwaedu, clyma 
fys Bach y Uaw ddeau ; os o'r ochr chwitb, clyma 
fys bach y llaw chwith yr un modd, ac efe a baid. 

Digitized by VjOOQ LC 



3. Cno wreiddiau Danadl ac efe a baid. 

4. Cais garrai ledr, a chlyma dy wialen yn dyn,, 
a chwedi fe rhed y gwaed oddiwrtb y*blane4 
fawrth i edrych am wener ! ! 

Cyngorion i Rwystro Ciwyf i Waedu. 

1. Cais Ddail Cacamwci, a'u pwnio'n dda a'u 
rhoddi wrth y clwyf. 

2. GwnaBowdro'rllysiau a elwir Briw'rMarch 
a dod ef wrth y clwyf. 

3. Cais Ddanadl a phwnia hwy yn dda, a gwasga 
eu sudd, a chymmer îwyaid o r sudd yn dy ben dra 
ar ol tro, jran ei daflu allan ; profwyd hyn yn dda. 

4. Cais Lyngyr y Ddaear a gwna hwy yn bowdr, 
gan ei ddodi yn y clwyf. ! 

5. Clustiau Ysgyfarnog wedi eu crasu a'u 
powdro a wnant yr un peth 

6. Y mae y Feddon (sage) a Chan Gwenith yn 
dda. 

7. Os bydd gwythien wedi tori, ceisiwchRue a'u 
berwi yn dda mewn dwr, a'u pwnio, a'u rhoi wrth 
y clwyf, a sypyn o wlan arno aiglymu i fynu. 

Cyngorion rhag Gwayw a Dolurìau mewn Clustiau. 

1. Cymmerwch Gribau Sant Ffraid, a Uwyd y 
Cwn, a'u pwnio yn dda, gan wasgu y sudd i'r 
clustiau. 

2. Y mae sudd Mintys Gwylltion yn dfla iawn. 

3. Y mae ychydig o Frandi yn dda iawn ar 
sypyn o wlân du, ac ychydig saim gwydd. 

4. Sudd Derwen Gaersalem a'i ddil'eru i'r glust, 
fe ladd bob pryfedyn f o ynddi. 

Cyngorion rhag Byddarni. 

1. Cais Wêrmollt abriwa fe yn fân, gan eiddodí 
yn y giust; fe wellhaodíiy cyngor hwn lawer un. 

2. Cáis Gedor y Wrach, gwasga ei sudd, gan ei 
ddodi yn y glust. 

3. Sudd Wynwyn Gwyn a'i gymysgu a'r un 
faint o Fêl, sy'n dda iawn. 

Digitized by LjOOQ lC 



8 

4. Sudd Ceniû a Llaeth Bron Gwraig, a'a dodi 
yn y glust sydd dda. 

5. GoJch dy glustiau oddi fewn yn fynych a'th 
ddwrdy hun, a'u sycha yn dda. 

6. Y mae Brasder Llysywen,Gwin Gwyn a Mêl 
wedi eu cymysgu au trçymo yn dda i'w dodi mewn 
clustiau : yr un faint o bob un. 

7. Y mae Bustl Myharea a Mêl, yr un faint, 
yn dda. 

8. Y mae Cawl G wyllt a dodi dwr poetb i sefyll 
arno, a diferu peth o> dwr i r giust yo dda. 

Cyngorion rkag y Ddannodd* a'r ffordd i dynu y 
Dannedd yn ddi boen. 

1. Cais y Llysewyn a elwir^GwJydd, a berwa 
hwn mewn dwr a golch dy enau, a chig y dannedd, 
dal y dwr yn y genau dros dro sy'n dda. Neu, 

2. Cymmer Isop a berwa hwy mewn Fine°:r, a 
golch dy enau ag ef mor dwym ag y gallot. Neu, 

3. Berwa Lyffant Melyn gyda dwr a finegr, a 
golch dy enau âg ef. Neu, 

4. Cais Lyngyr y Ddaear a rho hwy i sefyil am 
bedair awr ar hugaín mewn oil, a diiera beth o'r 
pil i'r glust. 

Cyngorion eraiil rhag y Ddannodd. 

1. Cais Lyngyr y ddaear a chrasa hwy rhwng 
dwy gareg ftl y gallot eu mala yn bowdr mân. doda 
beth o'r powdr yn nhwll y dant, a Ilanwa y daut â 
chwyr coch, gwna felly ychydig o droion, daw y 
dant ymaith yn ddi boen. 

2. Mae Halen y Graig yn dda i'w ddal yn y gen- 
au, neu gnoi gwraidd Llysiau'r Dom, i laesu'r 
boen. 

3. Y mae gjanhau y dannedd nos a boreu ar ol 
hwyta, gyda dwr a halcn yn dda i'w cadw rhag 
pydru a gwynegu. 

4. Cais Ẅy f o wedi ei ddodwy ddydd Iau, a 
thyn y gwyu aJJan o hono, Uanwa fe i fynu â h^len, 
dyro fe i rostio wrth dân araf nes y byddo ẁedi 

Digitized by VjOOQ lC 



1 



syciiu fel y gallot ei friwo yn bowdr, a rhwbia dy 
ddannedd âg ef. Mae yn dda iawn os bydd natur 
Ẃ cancer yn y dannedd. 

5. Cymmer nodwydd a phiga Foch y Coed a dod 
y nodwydd ar y dant, fe beidia'r gwynegon. 

6. Casgla ychydig o Forgryg y Coed ynghyd a'u 
hwyau, dod hwy mewn llestr pridd ar dân araf i 
grasu fel y gallot eu gwneyd yn bowdr, dod beth o 
hono ar y dant afiach, fe gwympa o'th ben. 

Cyngorion rhag Dolur Gwddf (Quinsy). 

1. Cais Afal-euraidd a thyn gymâint f o ynddo 
allaa, a llanw ef i fyny â thom leir ac ycbydig oìl 
rhosys ac ychydig saffrwn, doda hwy i ferwî ar 
dân araf, yna cymysga hwy yn dda, gwna blastr o 
honynt, dod ef o dan dy ôo ; cofia garthu'r corph 
yn gyntai. 

2. Dod Edau Sidan mewn gwaed Llygoden, 
Uynca'r edau ddau neu dri thro, a'r gwaed arni. 

3. Gollwng waed o dan dy dafod, cais sypyn o 
Rue fy brigau) . a thafell hir o gig Moch, pwfiia'r 
brigau a doda hwy ar hyd y cig Jfcfocb, a chlyma 
hwy am dy wddf. 

Cyngorion rhag Peswch a Ûarfodedigaeth. 

1. Cais ddyrnaid o Ffigys a berwa hwy mcwn 
Cwrw gwan nes byddont yn dyner, a phwnia ry w 
faint arnynt, doda hwy raewn cwdyn bäfch o liain 
ar dy ddẁyfron gan boethed ag y gallot eu goddef, 
a phan oerant twyma hwy gan eu dodi yn ol am 
rai troîon. 

2. Y mae yn dda iro gwadnau y traed a'u poethi 
y nos wrth fyned i'r gwely, gydag Ysbryd y Gwin. 

& CasgLa Flodau Ysgaw, sycha hwy yngwres yr 
h*ul fel y gallot eui powdru, a chymmei ofal na 
chaffont wlaw, a chymmer haner wns o*r powdr 
ni&tfn g*wydraid o Win Gwyn y nos wcth fyned rr 
gwely, am ddaa neu dri thro- 
' 4* Rbag y Crygi„ cais Goinddlys, berwa hwynt 
n&mn: dwr ffyfittOö/a c&ynmef gwpanaid o'r^rwyth 

Digitized by LjOOQ lC 



10 

wrth fyned i'r gwely, dod ychydig swgir ynddo i'w 
feluso. 

5. Cais Lysiau'r Angel, a chrasa'r gwraidd fel y 
gallot eu gwneuthur yn bowdr, a chymmer wns o 
hono mewn gwydraid o Win Gwyn, nos a boren. 

6. Cais Wreiddiau y Marchalan, gwna bowdr o 
hono wedi ei sychu, a chais haner peint o Fêl, a 
berwa'r Mêl a thyn yr anmhuredd oddiar ei wyneb, 
cymysga ddwy wns o'r powdr am ben y Mêl, a 
chymmer haner lloned llwy íẃrdd o hono nos p 
boreu ; mae'n dda hefyd rhag diffyg anadl. 

7* Chwiffia Ddail Troed yr £bol wedi ei sycbu, 
neu wasga eu sudd, a chymmer lwyaid o hQno nos^ 
u boreu. 

8. Cais y llysiau a elwir Pidin y Gog, berwa 
hwy mewn Ilaeth newydd ei odro, yf haner peinto 
hono ar y tro, fe lanha bibau'r ysijyfaint, 

9. Cais Rue, dyro ddyrnaid o hono mewn peint o 
Finegr, a chymmer lwyad o hono bob nos a boreû. 

10. Cais Ffigys a hollta hwy, Hanwa hwynt â 
Mwstard, a berwa hwynt mewn Gwin Gwyn, ac yf 
ddwy lwyaid ar y tro o'r gwin, ac yn y diwedd 
bwyta'r ffigys, neu yf ddwr oddiar Isop. 

11. Cais ÎFintys y Gath, yf ddwr oddiarnynt. 

12. Cais Cyfordwf a'u berwi mcwn dwr neu Win 
Gwyn, yf wydriad ar y tro o'r trwyth hwn. 

13. Cais Hâd Ffenigl a berwa hwynt mewn dwr, 
a chymer beint o hono nos a boreu. 

14. Cais Wreiddiau'r Gromandi a chymysga 
wns o'u sudd â baner peint o Fêl, cymmer lwyaid 
o'r trwyth hwyr a boreu. 

15. Cais lysiau a elwir y Benfelen a gwna 
drwyth o honynt, yf nos a boreu. 

16. Cais lysiau'r Hebog a berwa hwynt mewn 
dwrffynnon, yf beint o'r dwr bob nos a llwyaid o 
fôl ynddo. 

^7. Cais Isop, Rue, a Mêl,berwa hwynt ynghyd 
mewn dwr, ac yf wydriad o hono bob nos. 

18. Cais lysiau á elwir Llwyd y Cwn, Môr 
T)danadl, yf eu trwyth os byddant yn sycbion ; neu 

Digitized by LjOOQ lC 



11 

eu sudd yn iraidd am ben môl ; maent yn dda rfaag 
difFyg anadl, peswch, a darfodedigaeth ; mae Galen 
wedi eu profi yn dda rhag pob anhwyldeb tufewnol. 

19. Cais Brenlicoras, Gwallt y Forwyn, a Ffigys, 
berwa'r tri mewn dwr ffynnon ac yf beth o hono 
nosa boreu. 

20. Cais lysiau'r Ysgyfaint a berwa hwynt 
mewn dwr a môl, a chymer beint o hono bob nos. 

21. Y mae trwyth Mintys a Bôm yn dda. 

., 22. Y mae sugno Mwstardd i'r ffroenau yn dda. 

23. Y mae sudd Mwstardd y Pcrthi a Mêl,neu 
Siwgr, a chymmeryd llwyaid ar y tro yn dda iawn. 

24. Y mae trwyth Danadl wedi eu berwi mewn 
Mêl, neu Siwgr, yn dda rhagorol i'w gymeryd. 

25. Cais y Doddedig-rudd a gwasga ei sudd, a 
doda dair llwyaid o'r sudd am ben peint o Win 
Gwyn, a chymer lwyaid o hono bob nos. 

26. Fe ddy wed Plin y fod gwraidd Brwyn gwedi 
eu berwimewn dwr a'u hyfed yn lynych, yn dda 
rhaof y darfodedigaeth. 

27. Cais sudd y Fedwen Chwerw, y Feddon 
(Sage), a chymysga ef â Mêl, a chymcr lwyaid o 
hono bob nos a boreu. 

28. Os bydd Gwaedlif yn yr Ysgyfaint, yf 
drwyth Camamil ddwy waith yn y dydd, doda 
ddwy wns o'r Camamil bob tro. 

29. Os byddpoethni yn yr Ysgyfaint,yf drwyth 
Dail Llydan y Ffordd bob dydd. 

30. Y rhai f 'ont yn cael eu blino gan archwaeth, 
(ystymog) ddyfrllyd, ceisiant bren main gan glymu 
dail Deri wrth ei ben, wedi eu tori yn lled grynion, 
au gwthio i'r gwddf mor belled ac y gellir eu goddef, 
a thynant lawer o ddwr i fynu. 

31. Neu, cymerwch dri ŷrain o Mastich bob bos 
wrth fyned i'r gwely, a llaesa'r boen. 

32. Ceisiwch sudd Cenin a cymysgwch am ben 
yr un faint o Sweet Oil, gan gymeryd haner 11 wyaid 
o hono bob nos. 

33. Cais Fygfaen wedi ei bowdro a chymmer gy- 
inaint ag elli gwnu rhwng tri bys o hono, ai gym- 

Digitized by VjOOQ IC 



12 

mysgt* ag wy wedihaner eirostio, a'i gymmeryd dros 
bum' borçu cyn bwyta; dylid dodi ychydig llai i 
btentyu dros dri boreu. 

35. Cais Wreiddiau Marchalan, nn wns, tair 
wns o Hâd Ffenygl, dwy wns o Bupyr Duon, gwna 
hwy yn bowdr mân, a chymysga'r powdr â pheint 
o Fôl, doda gymaint a chneuen ffrenig o hono ar y 
trp mewn dwr neu Win Gwyn, ac yf nos a boreu. 

3ö. Cais Lysiau'r Afu, a Llysiau yr Ysçyfaint» 
a Gwallt y Forwyn, a Llwyd y Cwn, a Chríbau 
$«UÄtffraid, a sych hwynt yn dda, a gwna hwynt yn 
bowdr, a chymysga'r powdr a Mêl wedi eî ferwi, a 
çhynẁer gymaint a chneuen ffrengig o hono, bob 
nos. Gwellhaodd hwn lawer o ddynion ffaeledig. 

37. Y mae Calonau, ao Ysgyfeint Gwyddau 
Gwylltion wedi eu berwi yn dda i'w bwyta i un 
mewn Darfodedigaeth. 

38. Cymraer ychydig o Dttrpentine, a Mêl wedi 
ei ferwi, cymysga hwynt âg Wy, cymmer lond llwy 
dea o hono bob nos ; bydd sicr o attal y peswcb. 

3& Cais ddymaid o Isop, a deg o Ffigys> ychjd- 
ig o Frigau Rue> berwa, bwynt mewn dwr a môl, 
cymmer wydraid o'r drwyth bob nos. 

40. Çais Ddail Hocys a'u hadau, berwa hwynt 
naewu Llaeth newydd ei odro»neu mewn Gwin 
Gwyn, yf beth o hono bob boreu. 

41. Cais Marchredyn y Derw, cryahoa hwynt o 
ddechreu Mehefin i ddiwedd Medi, tyn eu smdd oi 
honyçt a chymmet dair, neu bedair wns o hono 
bflfeûoreu. 

42> Y mae yfed Llaeth Âsen yn dda rhag Dar- 
fodeẅgaeth. 

43. Rhoddwch llood Uwy dô o Salts of Tartar 
a$ m* wns o* Siwgr Gwyn, mewn peint a baner o 
ddwfr, yfwch loud gwin-wydryn dair gwaith y d ydd* 
a chwi « géwch lonyddgan y peswch. 

44 Cìm» un wns ar bujntheg: o Wynwyŵ y M ô v 
a thyny pilyn uchaf ymaith, yna tor hwynfcyn,£s» 
â çbyUsHi o asgwrn, doda, bwynt i sychu yn yr ha*I, 
yaa dod liwyat mewa costtelj, a chweöb pwys o 

Digitized by VjOOQLC 



13 

Finegar, i sefyll am fis, yna cymmer lon-d Uwy 
fwrdd o hono bob boreu: dylid ystwrio yn dda dros 
baoer awr wedi ei gymmeryd. 

D. S. Gwellhaodd hwnlawer, wedi f r Meddygon 
goreu fethu. 

Cyngorion rhag y Coluddwsi, (Colic). 

1. Os bydd yn amser o'r flwyddyn, cais benau 
Geiilyg Iraidd, a gwasga eu sudd am ben gwydraid 
o Win ac yf ef. 

2. Cais Safery Gwylltion, berwa hwynt mewn 
chwart o Win Gwyn, ac yf haner peint o hono ar y 
tro yn fynych. 

3. Cais Rosmair, a Sadis, a gwerth dwy geiniog 
o Baysalt, a phoetha hwynt yn dda rhwng dwy 
gareg, doda huynt yn dwym wrth dyfogail. 

4. Cais Forgryg y Coed a'u hwyau, doda hwynt 
mewn ffwrn i grasu, a chymmer un dram o honynt 
mewn rhy w Wirod. 

5. Y mae Hâd Llin gwedi eu gwneyd yn bowdr, 
a'u cymmeryd mewn Gwüi yn ddaiawn ; neu gym- 
meryd peint o Ddwr Ffynon wedi ei dwymo, a dodi 
haner pwys o Siwgr Uwyd ynddo, a'i yfed ar 
unwaith. 

6. Gwna drwyth o'r Uysiau a elwir Mintys y 
Gath, doda ychydig o Siwgr Llwyd ynddo, ac yf. 

7. Y mae llawer wedi cael eu gwelJa wrth yfed 
gwydraid o Gin, a dodi ychydig o sudd Pepermint 
ynddo. 

8. Cais Afu Ysgyfarnog:od, a berwa hwy yn dda, 
a chymmer y scym, ag ira'r fao y bo'r poen ag ef. 

9. Cais Saim Paun, a Sudd Rue, a Mêl, yr un 
faint o bob un, cymysga hwynt a Gwin Gwyu, a 
chymmer lood Uwy o honyüt ar y tro. 

10. Cais Lwyd y Cwn, a berwa bwynt mewn 
Gwin Gwyn, yt' beth o hono. (Gwellhaodd hwa ' 
lawer.) 

11. Cais y Fedwen Chwerw, {Sage} Llysiau 
leuan, Cnaur Ddaear, yr un íaint o bob un, a 
berwa hwynt mewn Gwin, nes y lleiha un ran o 



yGoogle 



14 

dáir o bono, a hidla ef drwy lian, a chyminer bedair 
wns o hono ar y tro. 

12. Cais Bad Persli, a Blodau Rhosmair, a dail 
Llwyd y Cwn, a Resins, gymaint o bob nn a'u 
gilydd, a berwahwynt mewn Dwr, a Gwin, yr un 
faint, dyhidla hwynt drwy lian, a chymmer ddwy 
wns o hono ar y tro. 

13. Cais ddwy wns o Had Ffenigl, ag ychydîg o 
Bepermint, a chrasa hwynt yn dda, fel y gallot eu 
gwneud yn bowdr, athwyma wydraid oWin Gwyn, 
doda un dram o'r powdr ynddo i'w gymmcryd ar 
y tro. 

14. Y mae Hâd Cywarch, a Hâd Tafod yr 
Ehedydd yn bur dda i'w cymmeryd, wedi eu 
powdro, mewn ychydig o Win Gwyn. 

Cyngortbn i Wtagedd aramser Genedigaeth PlanU 

1. Cais Sudd Persli, a gwlŷch lian ynddo, doda 
ef i fynu yn y dirgel, gwna iddi gael rhyddhad o 
blentyn, byddedd fyw neu farw. 

2. Y mae Sudd Persii yn dda i Wraig i'w gym- 
meryd i gael gwared o'r ail gôl. 

3. Y ûiae Sndd Persli yn dda i'w gymmeryd i 
lanbau y groth o bob afiechyd, ar y cyfry w amser. 

4. Cais Farchredyn y Derw, pwnia hwyntyn 
dda, doda hwynt yn blastr wrth droed yr un glaf, 
hi gaifF ryddhad o'r Plentyn yn ebrwydd, bydded 
fyw neu farw 

5. Dy wedir pan y bydd gwraig ar drafael y gwna 
Llaeth Gwraig arall iddi gael amser esmwyth, ac 
yss:afn, ond ei yfed. 

6. Cais Lysiau Ie^an.berwa hwynt yndda mewn 
dwr, doda hwynt yn blastr wrth Forddwydydd 
gwraig a fo'n glaf ar enedigaeth Plentyn, hi a gaiff 

' ryddhad mewn byr amser ; well peidio ei adael rhŷ 
hir rhag ofn iddo ddrygu'r groth. 

7. Cais y Dditain, crasa'r dail a gwna bowdrfl 
hooynt, doda un dram i Wraig a fo'n glaf ar 
enedigaeth Plentyn. 

Digitized by VjOOQ LC 



15 

8. Cais Hâd y llysiau aelwir Rhosyn y M ynydd, 
gwna hwynt yn bowdr, a chymysga ef âg Oil, a 
gwna blastr o hono, doda ef wrth faingefa yr un 
glaf, a hi a gaiff ryddhad buan ac esmwyth. 

9. Y mae Cribau Santffraid yn dda iawn i'w 
cymmeryd i Wraig a fo'n glaf ar enedigaeth 
Plentyn. 

10. Y mae rhai Physygwyr o'r farn os bydd 
Gellaig, (Pears) yn agos i Wraig a fo ar ei tbra- 
fael y bydd yn anhawdd iddi gael ryddhâd. 

11. Cais Nyth Gwennol, doda ef i sefyll mewn 
dwr, a rho beth o'r dwr i'r Wraig a fo'n glaf, hi a 
gaiff ryddhad buan ac esmwyth. 

12. Y mae Stídd Gwreiddiau Marchalan, o fis 
Gorphenaf i fis Medi, yn dda i Wraig gymmeryd 
dwy, neu dair wns o hono ar y tro, os bydd y 
Plentyn yn farw gyda hi. f 

13. Cais Ddail Tansi, sycha hwynt yngwres yr 
haul, a gwna bowdr o honynt, a rho i'r Wraig glaf 
o ddeutu haner wns o honynt mewn gwydraid o 
Win Gwyn, a glanheir y cylla o bob anmhuredd. 

14. Cais chwech pwys o Win Gwyn, a Mintys y 
Gath, y Fedwen Chwerw, Rhosmair, haner dyrn- 
aid o bob un, a berwahwynt yn y Gwin,nesT)yddo'n 
llai o un rhan o bedair, pan byddo Gwraig yn 
agos i*w thymp, golched ci choesau âg ef nos a 
boreu, yna caiff amser esmwyth. 

15. Os bydd Gwraig yn ofni am eî rhyddhad, 
ceisied ddau raino Saffrwm, a dwy ddram ö Siwgr, 
a chymysged am ben pedair wns o ddwr Gwlydd 
Afair, neu Lysiau'r Cryman, a chymmered ei haner 
y boreu, a'r gweddül y nos wrth fyned i'r gwely. 

16. Cais Fintys y Creigiau # ac Isop, a phwnia 
hwynt yn dda, gwasga dair wns o'u sudd, dyhidla 
ef drwy lian glan, a rho'r sudd iddi i'w gymeryd 
jn gyson, ac na fwytaed ddim cyn pen pump, neu 
çhwec^i awr, a hi a gaiff ryddhad buan acesmwyth. 

ho» i Ferched, a Gwragedd i dynu i lawr y 
Mis-lif, (Terms.) 

eisiwch y llysiau a elwir Mintys y Gath, 

Digitized by LjOOQ IC 



';->'!• Oeîs 



gwneweh hwynt yn bowdr, a chymmerwch un dram 
o honynt mewn gwydraid o Win Gwyn, ar ben 
boreu. Ond cofiwch beidio ei roddi i un íeichiog, 
bydd yn debyg o wneud mawr ddrwg iddi. 

2. Ceisiwch Wreiddiau'r Elestr, dodwch ar far- 
wor i grasu, yna pwniwch hwy am ben olew,dod- 
wch ar liain y nos wrth y (tirgel, a newidiwcb y 
Plastr yr ail noswaith, digwydd na chewch leshad. 

3. T mae Trwyth y Fedwen Chwerw yn dda er 
tynu i lawr y Mîs-lif. Hefyd y mae berwi pob 
llysiau sy'n dda at yr achos, a'u dodi mewn llestr, 
a'r Ferch neu Wraig eistedd uwch ei ben, i dderbyn 
yr anwedd yn dda iawn. 

4. Y mae yr boll lysiau hyn yn rhínweddoi i 
dynu'r Mis-lif i lawr : Cyngaw, Llysiau'r Hìdl, 
Ysgallenwen,YsgallMair,CribauMair, y Dditai», 
Ffenigl, Elestr, Alanmawr, Dail y TryfaB, y 
Wermodwen, a'r Lwyd, Ysgarlys, y Fedwen 
Chwerw, Gwallt y Forwyn, y Llysiau Llwyd, 
Tafod y March, Isop, Llysiau Mair Fadlen, Lìys- 
iau'r Angel, Cnau'r Ddaear, Tröed y Gywen, 
(Purslane) y Milwydd^Derwen Caersalem, Derwea 
y Ddaear, Mintys y Gath, Cribau Santffraid, cym- 
merwch drwyth un o*r rhai byn, ac os na etyb y 
diben, profwch arali; y maent oll yn dda. 

D. S. Gwell ydyw defnyddio y Cyngorion hya 
o ddeutu'r Ilawn Uoer, nac un pryd arall. 

Cyngorion i rwystroW Mis-glwyf i redeg gormod. 

1. Çeisiwch Ddail Llydan y Ffordd, Llysiao'r 
Cribau, Blodau Afal Gronynog, Llwynhiddyd^ 
Ysgelýnlys, Penau'rGwyr, Traeturiaid y Btrçeil- 
ydd, a Phísgl y Derw, berwcbhwy i gyd raewn dwr, 
yna eistedded y Wraig uwch ben yr anwedd, ac 
iach a fydd. 

2. Y mae yfed dwr f 'o wedi sefyll me^ro hcn 
Geubren Derwen yn dda iawn i'w attal. i 

3. Gwpa bowdr a Wrardd Uysiau'r Cwjlwna, a 
Daií y Twrch, Traeturiaid y Bugeilydd, a chjy mmer 

Digitized by VjOOQ LC 



17 

beth o'rpowdr hwn mewn gwydraid o Win, nos a 
boreu. 

4. Cais y llysieuyn a elwir Nele, crasa fe yn dda, 
a gwna bowdr o hono, a chyínmer ua dram o'r 
powdr mewn ychydig o Win Gwyn. 

ö Y mae bîodau y Ddanadlen Ddall, a u gwneud 
yn drwyth yn dda iawn i\v gymmeryd. 

Cyngorion rhag Llewygon y Fam. 

1. Cais Ddanadl Poeíhion, a phwnia hwynt yn 
dda, yna doda hwy wrth y dirgel, a ettyl y boen. 

2. Y mae Hâd Danadl werii eu powdro, a'u cym- 
meryd mewn ychydig o Win Gwyn yn dda. 

3 Cais wns o Faw'r Diawì, a rhwyma mewn 
lliain, berwa fe mewn tri pheint o Laeth newydd 
ei orìro, nes y byddo wedi lleihau i r hanner, a'i 
yfed wrth fyned i'r gwely, gwna hyny dair neu 
beíair gwaith, os bydd achos. 

4 Pwnio Dail Cynga sy'n dda, a'i dodi dan 
wadnaur traeJ, ac os bydd y groth yn tynu i lawr, 
riodwch hwyntar wastad ; y pen Uysieuyn yw hwn 
a d yn y groth bob ffordd ; ac os na bydd y dail i'w 
cael, gwna yr hadau yr un gystal. 

Cyngorion rhag Chwydd, neu glwyf mewn Bronau 
Gwiaig: yn gyntaf pan hyddo Gwraig yn cael 
anwyd, nei awel ya ei bron< neu'r llaeth yn cael 
et gymmasgu yn gyffelyb i gaws y neu'r bronau 
icedi chwyddo f l nadallo'r plenlyn sugno. 

1. Ceisiwch Flawd Ffa, a Gwyn Wy, çymmysg- 
wch bwy yn dda, a dodwch yn bîastr ar y fron. 

2. Y raae y Crystyn Bara, a sudd Cnau'r Ddae- 
ar wedi eu cymmysg, yn dda i\v dodi yn blastr ar 
y fron, os bydd y Uaeth werti cawsio. 

3. Ós bydd y fron gwedi tori, a bod tyllau yn- 
ddi, ccisiwch dom Geifr, á Mêl, cymmysgwch 
hwynt ynghyd, gan ei ddodi yn blastr ar y fron. 

4. Y mae Pwltys wedi ei wneuthur o Odail 
Hocys, a Llysiau y cywion, Lluwch Brag, a G-wôr 
Mollt vn dda. 



yGoogle 



13 

6. Y mae Hr.m Geifr a Finegar, a*u rhoddi yn 
blastr wrth y fron yn dda iawn. 

6* DywedirfodUudwPenCi, wedieilosgi, yn 
dda i> ddodi me«n tyllau í'o yn y fron. 

7. Y mae Bioneg mochyn bycban, yn bur dda i 
jxo bron fyddo wedi caledi. 

8. Dywedir y fod Wyau Petris wedi ea pwnio 
amben tàr, yn dda i'w dodiwrth y fron. 

Cyngorion rhag y Gymmalwst, (Gout.) 

1. Irwcb y man dolurus âg Olew Bâa Tagwyg, 
fe a'u gwella beb un cymmysg arall. 

2. Cais Hocys y Gors, a phwnia hwynt yn dda, 
gan eu cymmysgu â hen Floneg, a'u dodi wrtb y 
man clwyfus, byddiach ymhen tri diwrnod. 

3. Cais lawer o Ddail Llydan y Ffordd. gwna 
bwy'n bowdr mân, cymmysga hwn â hen FÈoneg, a 
rhwhia'r man dolurus âg ef, a doda wlaneu grai 
am dano i'w gadw'n gynhes. 

4. Cais Ffigys> a Mwstardd, a Mêl, ychydig o 
Fara Gwenitti, ac ychydig o Fiuigar ; pwnia hwynt 
am beuau eu ffilydd, gau eu dodi yn blastr wrth y 
nian poenus, fe ettyi y boen. 

5. Cais Gig Câth dew, Saim Gwydd, Saim 
Mocbyn Bycban, Saim Llwynosr, cais Fed*en 
Chwerw, a Rue, ac Wyau, a Maiwod ; doda y rtiai 
hyn i gyd mewn llestr pridd a thwli yn ei waelod, 
dod glawr arno i attal auwedd allan, na gwynt i 
mewn, dod waelod y Uestr h* n mewn sfwaelod Uestr 
cyfan arali, a thor dwll yn y ddaear, fel y gallot 
ddodi'r llestr isaf ynddo, yn fin-fin a*r ddaear, a'r 
llrill yn ei wddf; a chyn dân o hob- tû i'r uchaf, fel 
y gâflo'F sudd a'r brasder ddisgyn ir isaf, ac â'r 
cyŵmysg bwn ira'r man afiach. 

6. Dywedir mai peth da rhagorol yw Otew or 
Hysiau a elwir Llewyj* yr Iâr íiro'r man poenus. 

7. N-eu cais Faiwod* a phwnia hwynt, gan efl 
dodi yn biastr wrth y man ciwyfus* 

8. Y mae Ffa y M'öch wedi eutwymo rhwngdwy 
ganeg, y» dda i attal y boeadrwy eu dodi ar y feu 
afiach. 



yGoogle 



19 

9. Y mae Moch y Coed, a'u Hwyau, a hen 
Floneg wedi ea pwnio yn nghyd, â? iro'r man 
dwyfus wrth dân gwresog, yn dda i attal y boen. 

10. Cais Deim, a liosga ef yn Uudw, cymmysga 
hwn ara ben Wyau wedi eu tori, dod blastr o bon- 
ynt wrth y man poenus, bydd debyg o attal. 

11. Cais Forgrug y Coed, a u Hwyau, a phwn- 
ia dri neu Dedwar chwart o honynt, doda hwy í 
ferwi mewn dwr, a chymmer glwtyn gwlaaen a 
badda'r man poenus âg ef mor boethed y gaüot ei 
uddef, fe laesa'r boen. 

VK Rhai a ddy wedant mai'r peth goreu i wella'r 
Gymmalwst yw Olew y Llew, drwy iro'r maa 
poenus. 

Cyngorion ereìll gan Galen. 

13. Cais y llysiau a elwir y Cawl Gwyllt, g»û eu 
pwuio, a'ü cymmysgu â Bloueg, gan iro'r man 
poenus âg ef, fe'i gweíla mewn tri diwrnodr 

14. Y taae'r llysiau a elwir y Doddedigrudd, 
wedi eu pwnio am ben Bloneg, a'u dodi ar glwtyn 
wrth y mm poenus, yn dda iawn. 

lö. Y mae yr hyn sydd wyn o ddom Colomenod, 
a Mwstardd, yr un faint o bob un, a äaim Ci Bach 
o dán eifam, i wneud enaint, drwy eu dodi ar dau 
araf, ynghyd â dyrnaid o Bersli, ar ol iddynt ferwi 
dros awr, cais Falwod y Gerddi, pwnia y rhai'nyn 
dda. gwasga eu sudd drwy liain, cymmysga ef â'r 
enaint, gan ei ddodi wrth y man poeaus, gwellha 
mewn tri diwrnod 

16. CaisFalwodLIwydion, pwnia tíwyntjynghyd 
â$ç ychydig Bersli, nes byddont yn biastr parod, gau 
ei lídodi wrth y man poenus, a'i newid bob pedair 
awr ar ugain. 

,17. Dywedir fod y Gwres a ddaw oddiwrth 
Ledr drwy ei ddodl ar darç, yn dda rhag y Gym- 
inalwst. 

18. Dywedir y fod dyrnaid o Lysiau Ieuan, 
gwedi eu berwi mewn Salet Oil, ÿn dda at yr 
unrhyw. 

Digitized by VjOOQLC 



19. Cais '"Mrerth chwe' cheiniog o Oil o Bayes, 
gwerth tair ceiníog o Ddwr y By wyd, a sudd Sads, 
a Finigar, a Mwstardd, a Bustl Eidion, yr un faint 
o bob un; rhwyma hwy i g^d mewn pledren hetaeth, 
gan ei hys^wyd yn dda, yua bydd genyt eoaiut 
rhooorol i'th wellhau. 

20. Caisyllysiau aelwirCra'r Gerddi, a Ltysi- 
au'r RTurocdd, Papyr y Fagwyr, pwnia hwy'n tída, 
g*n eu dodi wrth y mati dolyrus, iuaent yn ddu at 
bob malh o Gymmalwst. 

21. Cais ddyrnaid o Lysiau'r Din, rholia hwy i 
fynu mewn Daii Cjn*:af, gan en dod'mewn lludw 
oer, doda farwor ar y Hndw, a tháu ar y marwor, 
gad iddyntboethi, yna düda hwy wrth y man afiach 
gan boethed y gallot eu goddef ; gwna hyny nos a 
boreu am dri. neu bcdwar niwrnod. 

22. Cais Es<ryrn Ceffyl, a çolth hv\y ynlâo, a 
gad iddynt sychu yn yr haul, a briwa hwy yn fân, 
gan eu dodi i ferwi niewn crochan a dwr, a chadw'r 
brasder i eneinioYman afiach 

28. Dywedir fod Pen Barcud Ieuanc o'r nyth, 
cyn bod dim plyf arno, a IIos^i r pen nes y byddo 
yn Hudw, a chymmeryd y trydydd ran o ddram o 
hono, mewn rhyw wlybaniaeth unwaith mewn 
diwrnod, yn dda i wella'r Gymmalwst. 

24. Cais wreiddiau Cyngaf, pwnia hwynt yn dda, 
a berwa hwy inewn lleisw, a hidla fe drwy liain 
garw, doda gymmaint o Salet Oil ac o leisw, berwa 
hwy yn ddaam benau eu gdydd,nes b}ddo'n enaint 
tew i iro'r man atìach. 

25 Cais ychydig o Wyau, tor hwy yiiíjhyd â*r 
ychydig o Saflrwm, ac ychydig o Laeth Bron 
Gwraig, cymmysga hwy yn tída, gan eu dodi yu 
blastr wrthy man poenus. 

26. Cais Ddanadl Poethion, a phwnia hwy yn 
dda gyda Halen, gan eu dodi yn blastr wrth y man 
poenus. 

27. Cais gymmaint a chneuen ffrengig o Sebon 
Dû, a sudd Rue, a sudd Llymllygaid, a chym- 
mysga hwy ynghyd, gan eu dodi yn blastr wrth y 
xnan poenus. 

Digitized byLjOOQlC 



tl 

08. Cais beint a hanner o G wrw da, ac wyth wns 
o Sebon Dû, a dyrnaid o Baysalt, gwedi ei friwo 
yn fân, berwa hwy ynghydnesy Heihânti'r hanner, 
wedi hyn doda atynt bedair Uwyaid o Ddwr y 
Bywyd, a chymmysgwrh hwy yn dda,ynagwlych- 
wch liain ynddo, gan ei ddodi ar y man poenus. 

29. Cais Fochyn Bychan, Uadd ef, gan ddinoethi 
ei flew fel mochyn arall, ac yna gwna dwll yn ei 
ochr, a thyn ei berfedd allan, Uanw ei le â Danadl 
Poethion, doda ddwy wns o Frwmstan, a phedwar 
o Wyan, a phedair wns o Durpantine, a chym- 
mysga hwy am benau eu gilydd, a gwniá'r twll i 
fynu, yna rhostia'r mochyn, a chadw ei saim, gan 
eneinio'r man clwyfus âg ef. 

30. Cais y llysiau a elwir y Gramandi,' berwa 
hwy mewn Finigar, yna badda'r lle poenus âg ef. 

Cyngorion rhag Clefyd y Brenin, newW Manwnion, 

1. Cais Ddail Llydan y Ffordd, Llygaid y Dydd, 
a Daii Bridllu, Traeturiaid y Bugeilydd, yr un 
faint o bob un ; sých'a bwynt yn dda fel y gallot 
eu gwneud yn bowdr, a chyramered y claf un dram 
o hono bob nos, a boreu, a chanol dydd, moun . 
rhyw wirod. 

2. Dywedir fod Pen Ci wedi ei Losgi mewn 
Hestr pridd, a dodi peth or Uudw ar y clwyfau yn 
dda iawn. 

3. Os bydd twll, neu dyllau yn y man clwyfus 
fel nad ellir dodi dim ynddynt o achòs caledwch, 
neu ry w beth arall, cais Dòm Geifr, a berwa hwn 
gydâ Mè\ § dyhidla et' pan y byddo'n dwym, a 
difera beth o hono yn dwym i'r tyllau, fe dýn y 
chẃydd, fe ddifa'r cig marw, gan iachâu y clwyfau»* 

4. Y mae sudd Dail Llydan y Ffordd yn dda i'w 
ddodi yn y clwyfau. 

5. Y mae sudd Dail Traeturiaid y Bugeilydd, a 
«udd Dail Llysiaur Cryman a'r un effaith ynddynt. 

6. Y mae deroyn teneu o blwm yn dda i' w ddodi 
ar y manau clwyfus. 

$2 

•'..'•; DigitizedbyVjOOQlC 



22 

7. Cais Ysgalten Feadigaid, a pbwnia hi yn dda, 
a cbais Wia Gwyn, a Cfean Gwenith, a Bloueg, a 
cbymnysga hwy yn dda, yna eneinia'r man clwyf- 
u* âgef, fc'i gwelia ped fai'r esgyrn yn ddrwg. 

Cyngorion rhag Clefyi y Gareg* 

1. Caîs Waed Geifr, a sych ef .yn- dda fel y 
gallot ei wneud yn howdr, a chymnier un dram o 
hono me^n Gwin Gwyn, fe dyr y gareg. 

2. Dy wedir fod y gareg y gaffo dy n wared, yn dda 
i'w gwneud yn bowdr, a dodi un dram ohonimewn 
Gwin Gwyn, yn dda iawn. 

3. Dywedir fod y gareg a geir mewn llyffaint 
melyn, wedi ei phowdro, a dodi ychydig o hono 
mewn Gwin Gwyn, yn dda i ddifa'r gareg. 

4. Y mae M alwod Cy rn, wedi eu sychu, y cyrn a'r 
cyfan, a'u gwneud yn bowdr, yn dda iawn i gyn> 
meryd peth ohonomewn Gwin Gvyyn. 

5. Dywedir fod sudd Ltysiau íeuan, a chym- 
meryd chwartcr peint o hono yn y boreu, yn sicr o 
dori'r gareg. 

6. Dywedir fod ychycîig o Bren Eirin Fo wedi 
pydru, trwy ei yfed mewo Gwin Gwyn yn $icr o 
dori'r garejr, a glanhâu yr arenau, a'r bledren. 

7. Cais Bersli, a Theim, a berwa hwyatmewn 
Gwin Gwyn, a dod ynddo lon'd llwy o GastUSoap, 
wedi ei grafu yn fân, ac yfed y claf beth o hono ar 
y tro. 

& Berwa lon'd ltaw o Flodau Pren celyn, mewn 
peint o Gwrw nes byddo wedi Heihâu i'r hanner, * 
hidta ef drwy Kai«, dod ychydig o ymenyn ynddo, 
a cbymmer bump> neu cbwech llwyaid o hono ar 
y tro. 

9< T mae gwreiddiau Danadl Gochion, gwedi 
eu powdro, a chymmeryd dram ot powdr ar y trò 
mewn Gwin Gwyn, yn dda i dori y gareg. 

10. Cais Wyau, a clirasa hwynt fel y gaílot ea 
gwneud yn bowdr, a chymmer beth o'r peẅdfmtwn 
Gwin Gwyn, fe dyr y gareg. \ 

Digitized by VjOOQlC 



«3 



11. Y »ae Egwaẁ, uevt hfcdau Drain Gwynioö 
ya dda i'w cymmeryd mewn Gwin Gwyn. 

12. Gais Hâd y Cyegaf Lleiaf, a briwa hwyot 
ya bowdr mâu, a chymmer un dram o hono ar y 
tro mewn Gwin Gwyn, fe ýr y cerig yraaith o'r 
arenau. 

13. Dy wed rhai fod Dwf Baedd yn dda i'w gym- 
meryd at dori'r gareg. 

14. Cais o dcteutu deugain o Wenyn, a sych 
hwynt fel y gallot eu gwneuthur yn bowdr, a chym- 
mer un dram ò hono ar y tro mewn Gwin Gwyn. 

15. Cais y Ilysiau gwyrddion sy'n dyfod o'rmòr 
gyda'r wystrys, golch hwy \n lân, a sych hwy, fel 
y gallot eu gwneud yn bowdr, dod ddwy ddram o'r 
powdr mewn Gwiu Gwyn, gan yfed peth o bono 
bób boreu. 

1G. Cais Öil Cristal, a chyrnmer un dram o hono, 
fe dyrjy gareg: i gael prawf o hyn, cais gareg, a 
dod hi mewn dwr dyn fyddo wedi yfed o'r oil, fe'i 
tyr mewn deuddeg awr. 

17. Y mae Gwreiddiau Tormaen, Häd y Gra- 
mandi gwedi eu berwi, a'u cymmeryd mewn Gwiü 
Gwyn yn dda. 

18. Cais Ffenigl, ac Anniseed, Hâd Tafod yr. 
Ehedydd, Hâd Gramandi, yr un faint o bob uh, 
gwna hwynt yn bowdr, a chymmer un dram o 
honynt mewn Gwin Gwyn. 

19. Cais wraidd Cclyn y Môr, a phowdra hwy'n 
dda, a chymmysga hwn gydà Siwgr Coth, a 
ehymraer ddram neu ddwy o hono, mewn Gwia 
Gwyn. 

20. Cais Lysiau'r Angel, a berwa hwy mewn 
Gwin Gwyn, ac ŷf wydraid ar y tro, da yw. 

21. Y mae Pren Licoras, abcrwirdwr, wedi eu 
berwi mewn Gwin Gwyn, yn dda iawn i dorri'r 
gareg. 

22. Cesglwch o'r pryfaid a eltfir y Fil-droed, 
neu Foch y Coed, golchwcb hwy mewn Gwîn 
Gwyh, a dodwch hwy mewn pot pridd, a'i gaead 
yn ofalus rhag i'r anwedd fyned allan, dodwch y 

Digitized by LiOOQ IC 



u 

llestrmewn ffwrn fel y craso'r pryfaid yn dda, wedi 
hyny gwnewch hwy yn bowdr roân, dodwch ar y 
powdr gymmaint o Win Gwyn ag allo lynca, dod- 
wch yn y ffwrn eilwaith, tynwch allan, gan ddodi 
gwin yr un modd, ddwywaith yu ychwaueg, dod- 
wch ychydig o sudd Syfi ynddo, ac ugain diferyn 
o Oil y Fitriol, creswch ef un waith yn yebwaneg, 
yna dodwch ef mewn Hestr gwydr, a chaead sicr 
arno, yna cymmcred y claf, os bydd yn ŵr cryf, 
ddrama hanner o hono ar y tro, a hanner wns o 
Ddwr y Bywyd yn gymmysg àg ef mewn ychydig 
o gawl, neu'r cyffelyb. 

D. S. Gwellliaodd y cyngor hwn wediiY Medd- 
ygon goreu fetbu. 

23. Cymmerwch Wynwyn, a llosgwch hwynt 
mewn llestr pridd nes byddont yn lìudw gwyn, 
cymmysgwch wnso'rlludw am ben Gwin Gwyn, 
arfered y claf ei yfed yn fynych. 

24. Y mae berwi Moron Cochion mewn dwr 
glân, a'i yíed beunydd yn dda at yr un achos. 

Cyngorion i dynu Drain, neu ryw Bigau o gnawd 
Dyn. 

1. Cais Siwdr-mwdr, neu hen ŵr, a phwnia fe'a 
dda gydâ Bloneg Mochyn, a dod ef yn blastr ar y 
wan y bo'r drain, fe'i tyn allan. 

2. Dom Gwydd, gwedi ei gymmysgu â sudd 
Críbau Sant Ffraid a wnaY un peth. 

3. Y mae Gwenholiaid gwedi eu lîosgi nes y 
byddont yn bowdr, a'i gymmysgu â Bloneg, yn dda 
at yrunrhyw. 

4. Y" mae Marcbredyn y Derw gwedi eu pwnio 
am ben Bloneg, yn dda. 

5 Y mae gwreiddiau y Gellhesg wedi eu pwnio 
a'u dodì wrth y man dolurus, yn dìda; hwy dynant 
hyd y nod esgyrn briw allan; os cymmerir.hwy,y 
mae gauddynt yr un effaith oddi fewn. 

6. Y mac Cribau Sant Ffraid wcdi eupwnioam 
ben Bloneg Moch, yn dda hefyd. 

Digitized by VjOOQ LC 



25 

7. Y mae Gwraidd Marchalan wedi ea pwnio 
gydâ Bloneg Mochyn Bychan, ag ychydig o Fêl, 
a'i ddodi yu blastr wrth y man angeurheidiol yn 
dda iawn. 

8. Y mae Malwod wedi eu pwnio, a'u dodi yn 
blastr wrth y lle angenrheidiol yndda. 

9. tf hai a ddywedant lbd Tafod Llwynog, wedi 
dyneru mewn Finigar, yn dda i'r un achos. 

10. Cais Halen, aMél,a Gwin Gwyn, a Sulpher, 
a Chribau Sant Flraid, yr un faint o bobun, pwnia 
hwy, gan eu gwneud yn blastr, a'i ddodi ar y clwyf ; 
ac os bydd yno fán esgyrn, cais Flav\d Khýg, a 
Blawd Ceirch, pump clram o bob un, a Sudd Dail 
Llydan y Ffordd, drar/i a hanner, a'u cymmysgu 
â'u gilydd, gan cu dodi yn blastr wrth y fan 
dolurus. 

11. Y mae Gwraidd Danadl wedieu pwniagydâ 
Haien, a Gwraidd Troed y Dryw guedi eu pwnio, 
yn dda iawn. 

Cyngorion iunfo'n Methu Cadw ei Ddwr. 

1. Cais Bîedren Gafr, neu Ddafad, neu Daràr, 
a'u crasu, fel y gallot eu gwneud yn bowdr, a dodi 
un dram o hono mewn G win Gwyn i'w yí'ed, i ddyn 
o gyflawn faintioli, a'r hanner i bientyn. 

2. Hefyd, y mae Ymenydd Ysgyfarnog wedi ei 
gymmysgu â Gwin Gwyn, yn drìa. 

3. Y mae Ysiîyfaint Mynn Gafr, a'i ddodi yn 
dwym wrth y bogail, neu wddf y biedren, yn bur 
dda. 

4 Y mae 'r llysiau a eluir Mantell Mair, wedi 
eu pwnio yn dda ani ben Finigar, yn dda, drwy eu 
gwneud yn blastr, yr un modd. 

5. Cais Lygoden, btinjra hi, a rhostia, fel y 
gallot eu gwneud yn bowdr, a dodi'r powdr i gyd 
i'r claf i'w yfed mewn Gwin Gwyn. 

6. Y mae Bustl Ysgyfarnog wedi ei grasu, a'i 
wneud yn bowdr, a dodi dram o hono i ddyn o lawn 
faintioli, a hatmer i blentyn, yn dda. 

Digitized by VjOOQ lC 



26 

7. Cais Falwod Llwydion, (heb gregyn) crasa 
tiwynt raewo ffwrn, a gwna hwyut yn bowdr, dod 
ddram o'r powdr h wn i'r cla', da y w. 

8. Cais Hadau Meillion Cochion, a berwa hwynt 

Î r n dda mewn Gwin Gwyn, dod i'r claf i*w yfed 
òreu a hwyr am dri diwrnod, gwedi hyny dod 
iddo un dram o bowdr Sinsir, gwedi sefyll mewn 
Finigar: rhaid i'r claf gadw ei'hun yn dwyn 

9. Cais Bubyr, a briwa hwy'n lân, a Had Persli 
gwedi eu pwnio, yr un faint o bob un, ag ychydîg o 
Fèl, a chymmeryd llwyaid o hono, nos a boreu, 
ddwy awr o flaen bwyd. 

10. Cais flaenau Uail Derw, a berwahwy mewn 
Gwin Gwyn, a phwnia hwy yn dda* gan eu dodi yo 
biastr wrth y dirgei le, te'i hattal. 

11. Cais Dafodau Gwyddau ihostia hwy ar 
farwor, doda dri tbafod ar y tro i'r claf i'w fwy tta ; 
neu cais Ymenydd Eryr, ychydig o bono, a cnym- 
inaint arall o Saim Gwydd, yr un faint o Gìim 
Arabici, gan eu cymmysgu a'u dodi f r claf. 

Cyngorion rhag Chwydd mewn Cerig Dyn. 

1. Y peth sy'n peru'r clefyd hwn yw, boál yr 
wmwr yn cwympo i lawr i wythieaau'r dirgel, yn 
lynycha, neu wynt yn crynhoi iddynt o achiotf 
ocrfel. 

2. Cais Gàn wedi ei wneuthur o ffa, a snáà Ys- 
gaw Mair, ac ychydig o Olew, a chynunysgu'r 
oJew aY sudd ain ben y càn, o drwch y plastr, a'i 
ddodi wrth y cŵd, fe dyna'r chwydd. 

3. Y mae plastr wedi ei wneud o risgl Pren 
Ysgaw, neu Ysgaw Mair a Bloneg, yn ddda at 
yr uo achos. 

4. Y mae Dom Geifr gwedi ei gymmysgu â Gwin 
Gwyn yn dda iawn i faddor cŵd ag eí 

5. Y mae Margeri gv\edi ei fcrwi mewn Gwin 
Gwyn yn dda i faddo r cŵd âg ef. 

6. Y raae Briw'r March, neu Gasgan Gythraul, 
a Dail Llydan y Ffordd wedi eu berwimewnGwin 
Gwyn, yn dda i faddo yr un modd. 

Digitized by VjOOQ LC 



27 

^ 7. Cais Flpdau Gamil, a Dail Rhosys, yr un 
faint o bob un, a berwa hwynt mewn Gwin Gwyn 
nes byddont yn bowltis, a'i ddodi yn dwym wrth y 
He tost, fe ostwng y chwydd, 

8. Cais y llysiau hyu, Cribau Sant Ffraid 
Gwlydd Mair, neu Lysiau'r Cryman, Llwyd y Cwn) 
Cuau'r Ddaear, yr un faint o bob un, a'u berwi 
mewn dwr nes y lleiha'r drydydd ran o hono, yna 
dod bedair wns o hono iddynt ar y tro. 

Cyngorion i welli doluriau a fyddont mewn 
Gwialen dyn. 

1. Berwa sypyn o'r Fedwen y Chwerw mewn 
Gwifi Gwyn, a dod beth o hono yn fynych vn v 
wialen. J J 

2. Os bydd chwydd yn y wialen, eneinia hi yn 
fynych ag Olew Rhosys. 

3. Y mae sudd Dail Llydan y Ffordd yn bur 
dda at yr unrhyw. 

4. Ý iwae Llaeth Gafr, neu Laeth Asen wedi ei 
ferwi, a thu ar un faint o sudd Dail Llycfen y 
Ffordd, a thynu'ranmhuredd oddi ar ei wyueb, nes 
byddo wedi gloywi, yna cymmerwchlwyaidohono 
nos, a boreu; y mae hefyd yn dda i wella'r arenau 
a r bledren. ' 

5. Cais Ddail Llydan y Ffordd, Traeturiaid y 
Bugeilydd, Dail Briallu, Dail Llygad y Dydd, sych 
hwynt fel y gallot eu gwneud yn bowdr, a chym- 
Hier un dram o hono mewn Gwin G wy n, dair gwaith 
yn y dydd. 

6. Oais Arenau Dafad, arhostia hwyut, a chad w'r 
brasder a ddaw o honynt, cymmysga ychydig 
Hale» âg eí, gwediei bowdro yn fân, yna eneinia'r 
man dolurus àg- ef. 

7. Da yw gollwng peth gwaed ar y claf, ac en- 
einio'r wialen âg Alws. 

8. Cais Ddail Afan, Cribau Sant Ffraid, Sur- 
açe^ Godog, a'r Bengaled, a Dwr Rhosys. a Gwtn 
Gwyn, berwa'r llysiau yn y ddau olaf, a dodhwynt 
yn blastr wrth y wialen. 

Digitized by VjOOQ lC 



28 

Cyng rion iwellar Chfyd Melyn. 

Acnos. — Yr achos o'r clefyd hwn ydyw, fod 
rhedwelyau'r bustl yn cael eu hattal, ac yna y mae 
yn cyinmysgu â'r gwaed. 

1. Cais Afal, a thor ymaith ei ben, a thyn ei 
palon allan, wedi hyny dod ynddo un dram o bowdr 
Turmeirch, a deg o ronynau o Sapfcrwm, dod y top 
yn ol, a dod yr afal i rostio wrth dân araf, yna 
cymmysga ychydig o fenyn âg ef, a chymmer ef y 
nos cyn myned i'r gwely, am dair neu bedair nos- 
waith. 

2. Dywedirfod Ilyngcu llau yn fyw, mewn rhyw 
beth neu gilydd, yn feddyginiaeth rhagorol rhag y 
clefyd melyn. 

3. Dywedir fod sudd Llwyd y Cwn, a dwr dyn 
eihunan, yn bur dfla i'w yfed Jhagy clefyd hwn. 

4. Y mae Ifori gwedi ei losgi, a'i bowdro, a cbyra- 
meryd ycliydig o hono mewn Gwin Gwyn, yn dda 
iawn rhag y clefyd melyn, hc i wella'r afu. 

5. Ceisiwch Sudd Camil, a dodwch un lwyáid 
i'rclaf o hono bob boreu, a phob nos wrth f\ned 
i r gwely, dywedir fod y cyngor hwn yn ànffaeJ- 
edig. 

7. Ceisiwch Wreiddiau Cyngaw, a chrafwch 
hwynt yn lân. berwch bwynt mewn ped war chwart 
o Ddiod Newydd, gadewch iddo aros dros bedair 
awrar buçain, yna rhoddwch beint i'r clat foreu a 
hwyr, ac efe a fydd iach mewn tridiau. 

8. Berwch Hâd Cywarch mewn Hen Ddiod, 
yna hidlwch, ac yfed y claf y ddiod, a bydd iach 
yn fuan. 

9. Ceisiwch Risglyn isaf y Pren Melyn, a 
Gwreiddiau Llym y Llygad, wedi eu crafu yn 
lân, berwch hwynt mewn chwart o Win Gwyn, 
ac yfed y claf hanner peint ar y tro, y mae yn dda 
rhagorol. 



yGoogle 



29 

10. Cais Ysgall-y-Môch. a Llym-y-llygaid, dwy 
wns o bob un; tair wns o Fefus, un wns o Lwyd- 
y Cŵn, un wns o Sena ; berwa y rhai hyn mewn 
tri pheint o Win Gwyn, nes iddo leihau i'r hanner; 
ac o hwn cymmer hanner peint nos a boreu. 

11. Cais chwech cant o'r pryfaid a elwir Moch y 
Coed, a dau ddyrnaid o Dom Dafad newydd eí 
domi, ysiga'r pryfaid yn dda, a chwal y dom, 
yna rho hwy y'ngwlych drosnos,mewn dau chwart 
o gwrw da; yr ail ddydd gloywa'r ddiod, a chym- 
mer hanner peint o honi yn y boreu cyn bwyta, 
a'r nos wrth fyned i'r gwely. D. S. Gwellhaodd 
y cynghor hwn lawer. 

12. Cais Eiddiorwg pan fyddo arnynt flodeu, a 
berwa hwynt mewn Gwin Gwyn, a dod wydraid 
i'r claf i'w yfed am saith boreu o*r bron ; neu cais 
y llysiau a elwir Sawdl Crist : gwna yr un fath â'n 
rhai hyn, atebant yr un diben. 

13. Cais hâd y Gramandi, a Wermod, yr un 
faint, a berwa hwynt mewn Gwin Gwyn, dod yn- 
ddynt ychydig o Siwgr i'w melysu, a chymmered 
y claf tua phedair wns o'r trwyth ar y tro, ac efe 
a wnaiflf les raawr iddo. 

14. Cais Winwynyn Gwyn mawr, a thor ei dop 
ymaith, tyn ei ganol allan, dod gymmaint a chneu- 
en ffrengig o dreiagl wedi ei gymmysgu â hanner 
wns o saffrwm; dod yn ágos i'r tân dros noswaith, 
fel y gallo rostio ychydig, dod ef mewn lliaio, 
a gwasga'r Uiain mor galed nes gyrru'r sudd allan 
o bono, a chymmered y claf y sudd am dri boreu, 

15. Cais Dafod yr Hydd, crasa ef, fel y gallot 
ei ẁneud yn bowdr, a chymmer wns a hanner o'r 
powdr hwn ar y tro, mewn gwin gwyn, bob boreu 
am ugain niwrnod. 

16. Cais sopyn o'r llysiau a elwir y Fel Àrian, 
dod hwy i sefyíl mewn gwin gwyn, dros dri neu 
bedwar diwrnod, yna cymmered y claf ychydig* o 
hono bob boreu tra peru ei anhwyldeb. Y mae'n 
dda iawn i wella pob anmhuredd o'r afu, yr achos 
dechreuol o'r clefyd hwn yn fynych. 

Digitized by VjOOQ lC 



30 

Cyngorioa i Ladd Llyngyr. 

1. Cais Arìleg, û bwyta hwjnt gyda bara ac 
ymenyn; neü berwa hwynt mewn llaeth, a'i yfed, 
y mae yn dda rhagorol. 

2. Cais Hadau Wermod, a briwia hwy'n bowdr 
män^ cymmysga hwy gyda sudd y Llwyn Cotty- 
mog, cymmer lwyaid o hono, ac fe a'u drfetha 
hwynt oll. 

3. Cais Arlleg, a Wermoâ, a Mintys Mair, pwn- 
îa hwynt yn f ân, a phoetha hwynt ýn dda gyda 
Bustl Eidion a Finigar; dod ef yn blastr wrth dy 
fogail, a thi gei wared o^ llyngyr. 

4. Cais Fustl*Tarw, a phoetha ef; dod ynddo 
dwsw o wlân, a dod y gwlan wrth dy fogaü mor 
boethed ag y galtot ei oddef. 

5. Cais Àfal Euraid, tyn ei groen ymaitb, a 
chrasa fe'n dda, fel y gallot ei wneud yn bowdr ; 
cymmysga'r powdr âg ychydig Fôl: yna cyn^mer 
ef ar ben boreu, da ydyw. 

6. Caís Fintysy Gâth, berwa ddyroaid o hon- 
ynt raewn tri phêint o ddwfir, nes y byddo wedi 
lieihau i'r haimer, dod ynddo ddwy Iwyaid o F61, 
ac un o Halen; cymmysga ef,yna yf beint o hono 
bob boreu. 

7. Os bydd un yn cael ei ílino gan lìyngyT ya ei 
ystymog, dalied ddernyn o Gwybr<îwenyn yn ei 
enau, a daw- r Llyngyr hyd ato. 

8. Cais Wreiddiau'r Márchalato, glanha hwy yn 
dda, yna berwa hwynt mewn Gwin Gwyn, ac yf 
wydraid o hono ar y tro ; neu, cymmer^ Sudd y 
Gwreiddiau gydag ychydig o Fél,* ac fe etyb yrnn 
diben. 

9. Cais Wreiddiau Rhredyn, berwahwynt mewn 
Dwr a Mêl, hwy a laddant bob math ofeyngyr. 

10. Cais Hadau Hopus, a phowdra hwynt yn 
f ân, a chymmer wns o'r powdr mewn Thy w wlyb* 
aniaeth, ac fe i lladd oll. 

11. Y mae Sudd Rhuddygl y Meirch wedi ei 
gymmysgu â Siwgr, yn dda i laddi JÄyngyr ar 
blant. 

Digitized by VjOOQLC 



31 

12. Cais Àfal-melyn-bir, (Lemon) bollta fe trwy 
ei ganol, a phwnia'r naill banner o bono gyda rbaa 
helaeth o Fustl Ych, nes y bo'n dyner fel ¥wd ; 
cymmysga fe'n dda, a dod ef wrth dy fogail pan 
y byddot yn myned iY gwely; ac oni wna byn les 
y tro cyntaf, dod ef am ^lair noswaitb, y.n olynol, 
yr un modd. 

Cyngòríon rhag y Ddueg. (Spleen.) i 

1. Cais Ri&gl y Pren Gollea, a berwa fe tíaewn 
Gwin Gwyn» ao yf lwnc o hono yn y boreu. 

2. Cais Dom Geifr, Finigar, a Gwer Manllwyn, 
cymmysga hwynt y'nghyd, a gwoa blastr o hon- 
ynt; dod ef wrtb dy ochr aswy, o herwydd hon 
y w'r ochr y mae'r poen yn dueddol o fod ; newidia 
y plastr yn fynych. 

3. Cais Dafod yr Hydd, berwa fe mewn Gwin 
Gwyn, ac yf wydraid o bono dros ddeg boreu ar 
taigain. 

4. Cais Odail Helyg, ac os na fydd yn amser 
o'r flwyddyn i'w cael, cais y Rbisglyn Isaf, pwnia 
fe yn dda yn gymmysg â Halem, a gwoä blastr o 
bono, a dod et wrth dy ochr aswy. 

5. Cais Lysiau'r Driw, Tafod yr Hydd, Dail 
Jfelyg, a Dail Sorwg, berwa y rhai'n ynghyd mewn 
Dwr a Môl, a chymmer hanner peint ar y trou 

6. Mae Cig Llwynog wedi ei wneud yn bowdr, 
a'i gymmeryd gyda rbyw wlybaniaetb, yn dda. 

7. Cais Brymllys, y Treflys, Llysiau'r Goludd, 
a Llysiau'r Pwding, pwnia hwynt yn nghymmysg 
â Halen, a gwna Uastr o honynt, a dod ef wrth 
y màn poenus. 

8. Cais Grychydd Cam, poba efe, a chadw ei 
Saim; a chais Winwyny Mẁr, pwuia ychydig ar- 
nynt, a dod hwynt mewn Finigar dros bedwar di~ 
wrnod, ac ar ©1 hyny tyn hwynt aUan, a chym- 
mysga y Saim â'r Finigar, ac eneinnia dy ocbr 
âgcf. 

9. Cais Sudd Syfi, cymmysga ycbydig Fêl a 



32 

Phubyr Gwynion âg ef, a cbymmer hanner wns o 
hono dros naw neu ddeg boreu. 

10. Cais Wreiddyn y Marchalan, cymmer un 
dram o hono mewn Hên Win. 

1 L Mae Ysgyfaint neu Afu Llwynog wedi eu 
pobi, a'u gwneuthur yn bowdr, a chymmeryd un 
dratn o hono gyda Gwin G win, yn dda. 

12. Cajs Sudd Hoccys.a Mintys y Gâtb, cadw 
ddau wns o'u Sudd; dau ddram o Ddail Sena 
wedi eu powdro; a dau wns o F61 wedi ei 
ferwi; cymmysg rbai'n yn dda gyda'u gilydd, a 
chymmer lonaid 11 wj bewtr bob tair awr cyn y 
byddi yn bwyta, dros ddau neu dri diwrnod : y 
mae hwa yn dda rhagorol. 

Cyngorion i WellcCr Dyfrglwyf. (Dropsy.) 

1. Cdis Lysiau'r Traeturiaid y Bugeilydd, ber- 
wa hwynt mewn dwrffynon, ac yf y dwr a íÿddo 
oddi wrthynt. 

2. Cais Ddail Llydan y Ffordd, pwnia oddeutu 
hanner dyrnaid o honynt, a thuà hanner dyrnaid o 
Flawd Haidd, a hanner peint o Finig-ar; cym- 
my^g ibai'n yn dda, a dod hwynt yn blastr wrth 
y chwydd. 

3. Gwasg Dri Chwart o Sudd allan o Ddail 
Llydan y Ffordd, dod y Sudd mewn llestr pridd, 
a rho liain ar ben y llestr, a dod ef i ferwi ar dân 
araf, nes ei fod wedi difrodi i'r hanner, ac ar ol 
iddo ferwi felly, hidla fe trwy liain, a gâd iddo 
oeri, a chymmered y claf dair neu bedair Uonaid 
llwy bob boreu, yn wâg. 

4. Mae Gwaed Geifr wedi ci grasu ar dân, a'i 
wneyd ynbowdr, a chymmeryd un dram o hono 
yn nghymmysg â Gwin Gwyn, yn dda iawn. 

5. Cais Risgl Gwreiddyn y Pren Ysgaw, berwa 
femewn dwr ffynon, a rbo'r dwr hwn i'r claf i yfed 
bob amser pan y byddo syched amo. Y mae 
Gwreiddyn Ýsgaw Mair yn well, os gelli gael gaf- 
ael ynddo; neu, os methu gael Rhisgl y Gwteidd- 
yn, fe wnaiff Rhisgl yBrigau, a'i ferwi yr un modd 
ag uchod, 

Digitized by VjOOQ LC 



33 

6. Cais un Dram o Bowdr Hâd Mwstardd, a 
chyramer ef gydag ychydig Win, yn y boreu. 

7. Y mae isop wedi ei ferwi mewn Gwin, ac 
yfed gwydraid o hono yn y boreu, yn dda. 

8. Cais Bustl y Ffordd fawr, ac eneinia y claf 
âg ef. 

9. Y mae Llysiau Twrch, a Bloneg y Ddaear, 
wedi eu berwi mewn dwr, ac i'r claf yfed y dwr, 
fel y bo ei syched, yn dda iawn. 

10. Cais Sudd Gwaed y Gwyr, cymmysg ef â 
Gẅin Gwyn. 

11. Cais Môr-lwyau, a Llysiau'r Llwy, pwnia 
hwynt yn dda, a berwa hwy mewn dwr ffynon, ac 
yf y dwr wrth dy syched. 

12. Cais Berwr y Dwr, berwa ef mewn dwr, ac 
yf y dwr wrth dy syched, 

13. Cais hanner wns o Sudd Cnau ieuainc ; han- 
ner wns o Sudd Tansi Gwyllt, tair dram o Sudd 
Jtiw, tair wns o Sudd Isop, a phedair wns o Sudd 
Cowatch, cymmysg rhain ym tnben eu gilydd, a 
chymmer hanner wns ar y tro. ' 

14. Ceisiwch un pwys o Dom Gafr wedi ei 
sychu, dwy ddram o Dafod yr Ehedydd, a dwy 
wns o Wreiddiau Chwerwddwr, a Chedor y Wrach, 
ac un pwys o Flawd Haidd. Pwniwch y Llysiau 
a'r Gwreiddiau, a berwch hwynt gyda'r Dom a'r 
Blawd, mewn dwr ag y mae haiarn wedi bod yn- 
ddo, a gwnewch blastr o bonynt, dodwch ef wrth 
fola'r claf. 

Cyngorion i Wellaìr Parlys, 

1. Y mae Sadas yn dda i'w bwyta, neu yfed eu 
tê, i wella'r un a fydd y Parlys yn ei aelodau. 

2. Cais Had Caraway, Had Anis, Had Persli, 
Had Cnau'r Ddaear, a Had Fenigl, a'r Llysiau 
hyn:— CribauSt. Fíraid, Tafod yr Ehedydd, Min- 
tys y Gatb, ac Isop, a'r Falerian, yr hon sydd 
wedi ei gwneuthur o Bubyr,Sinocr, Sadas, Llygad 
Eglur, ychydig Lertysg, a Saffrwm, gwna y Cyffeir- 

c2 

Digitized by VjOOQIC 



34 

iad hwn i gyâ yn bowdr, a chymmer ychydi£ o 
hono yn gyson ar ol bwyta dy bryd bwyd. 

Cyngorion rhag yr Eisglwyf. (Pleurisy.) 

1. Y mae yn rhaid ir claf ofalu na fwytao un 
math o gig, neu yfed un diodydd cadarn,ond peth- 
au oerion, fel y rhai canlynol: — Dwr Haidd a 
Chawl Dwr, ac yfed rhaí'n yn wastadol pan y bo 
syched arno. Hefyd, y mae yn angbentheidiol i'r 
claf i waedi ei bun yn fyoych. 

2. Ceisiwch Ddwr Gardws, llonaid llwy o Win 
Gwyn, a Gwyn chwech Wy, cymmysgwch y rhai 
hyn gyda'u gilydd, gwlychwch Jiain yo y cym- 
ìnysgiad, a dodwch ef wrth ochr ddolurus y claf. 

3. Ceisiwch Afal, tynwchymaitheiben a'igalon, 
a rhoddwch ynddo fel y rbagddywedwyd yn y 
eyngor am y Clefyd Melyn; ood, ychwanegwch un 
dram a hanner o Ystor. 

4. Mae Llysiau'r Angel wedi eu berwi raewn 
Gwin Gwyn, ac i*r claf yfed o ddeutu gwydraid ar 
y tro, yn bur dda. 

5. Ceisiwch Lysiau Cadwgan, gwasgwch allan 
eu Sudd, a baddwch y man dolurus âg ef, mor 
boethed ag y gallwch ei ddioddef ; ac yna yfwch 
rhy w ychydig o hono. 

6. Ceisiwch FJodau Poppi Coch, gadewch idd- 
ynt sychu yn yr haul, fel y galloch eu gwncuthur 
yn bowdr, a chymmered y claf ychydig o'r powdr 
yn ei fwyd bob tro. 

7. Ceisiwch Ddail Danadl Poethion, Hocys, a 
Gamil^ dau ddyrnaid o bob un, dwy ddram o 
Fyrr, ac un dram a hanner o Armoniac, a ber- 
v f ch hwynt i gyd inewn Dwr a Fiuigar, yr un faint 
o bob un A ac eistedded y clàf uwch ben yr an- 
•wedd pan y byddo mor boethed ag y gallo ei ddi- 
oddef. 

8. Ceisiwch un wns o Dom Ci, un wns o Da- 
fod yr Ehedydd, ac o Saim Gŵydd neu Iâr, dwy 
wns, ac o Sudd Cawl Gwyllt, gymmaint a fydd yn 
angbcnrheidiol ei wneuthur yn blastr, a thaenwcb 

Digitized by VjOOQ LC 



35 

y plastr ar Ddail y Cawl Gwyllt, a dodwch ef wrth 
y man poenu*. 

9. Ceisiwch ddau ddyrnaid o Ddail Hocys 
Gwylltion, berwch bwynt mewn Olew, pwniwch 
hwy yn dda ar ol iddynt ferwi, a gosodwch hwynt 
ar liain, a dodwch ef wrth y man dolurus. 

10. Pan y bo dolur yn eich ochr, y mae yn of- 
ynol i chwi ollwng gwaed, ac i barbau feily yn 
íeunyddiol; ac i of'alu fod eich corff yn rhydd, trwy 
gymeryd rhy w feddyginiaeth ryddhaol neu glyster. 

11. Ceisiwch bedair wns o Hocys Gwylltion, 
pwniwch hwynt yn dda, a chymmysgwch un wns 
o Fenyn, ac un wns a hanner o Fôl â hwynt, dod- 
wch h^yy yn blastr wrthochr y claf, mor boethed 
ag* y gall ei ddioddef, 

12. Ceisiwch wns a hanner o Elestr Gwyn, han* 
ner wns' o Saim Gẃydd neu lâr, hanner wns o 
Fenyn heb Halen ; tair dram o Wreiddiau Hocys> 
tair dram o Wreiddiau Mintys y Gath, tair dram o 
Wreiddiau Marchalan, a hanner dram o Saffrwm, 
pwniwch y rhai hyn i gyd gyda'u gilydd nes eu bod 
yn enaint, ac eneiniwch y man poenus âg ef 

Gyngorion at Wella Clwyfy Marchoŷion. (Piles ) 

1. Cais Lysiau Pengaled, berŵa hwynt mewn 
dwr, ac eistedda uwch ben yr anwedd mor boethed 
a ÿ y gallot ei ddioddef. 

2. Cais Lysiau .Penllwyd, neu Filfyw, Menyn 
heb halen, a Bloneg a Gwêr Maharen heb halcii, 

• yr un faint o'r tri, a bcrwa'r Llysiau ynddynt, a 
hidla ef trwy liain, gad iddo oeri, ac ar ol byny, 
eneinia y man poenus âg ef. 

3. Cais Dop y Pren Ysgaw, berwa ef mewn 
Gwin Gwyn, a ^olch y man poenus âg ef. 

4. Cais DdaiiTroed yr Ebol, Blodau y Pren 
Ysgaw, a Chedor y Wrach, yr un faint o bob un, 
yna gwasgar sudd allan o honynt, gwlych liain yn 
ysudd, adod ef wrth y man dolurus. 

5. Caiá' Wreidüiau a Dail Pidyn y Gôg, berwA 



36 

hwynt mewn Gwin Gwyn acycbydig Olew, eneinia 
dy hun âg ef. 

6. Mae Sudd y Berthlys, aç Olew Rhosys Coch- 
ion, yn dda iawn i eneinio y man poenus. 

7. Cais Ddail Llydan y Ffordd, Rhisglyn Glâs 
yr Ysgaw, a Lljgad y Diniweid, berwa hwynt 
mewn Ymenyn aGwer Maharen heb halen; hidla 
y rhai hyn trwy liain, ac felly bydd gyda thi enaint 
da i wella dy hun. 

8. Cais Floneg lr, heb halen, a rhwbia ef rhwng 
dau bwys plwm, nes ei fod yn ddulas, yna eneinia 
y man àg ef, ar ol i ti ollwng deg neu ddeuddeg 
wns o'th waed. 

9. Y mae Winwyn a Chenin wedi eu pobi dan 
lydw, a'u cymmysgu âg Olew Rhosys ac ychydig 
Saffrwm, yn dda. 

10. Cais Rhôs Mair, a bwyta ychydig o hono, 
nos a boreu, y'nhyd â'r pethau uchod. 

11. Cais Frwmstan byw, pwnia ef yn fân, a 
chymmysg ychydig Siwgr âg ef, iV wneyd yn 
flasus, a chymmer hanner dtam o hono unwaith 
neu ddwy y dydd. 

12. Cais Genin o'r ddaear, tor ymaith eu dail, 
a phwnia eu penau, a chais Ddwr filawd Ceirch, 
gwna Gawl tew o honynt, gan eu berwi mor feddal 
ái^ y gallot, yna yf hwn beunydd, ac ychydig o 
Fenyn ynddo, heb halen. 

13. Cais Gyngron bychan, y'nghyd â'u Flodau, 
berwa ef mewn Bloneg, nes ei fod yn wyrdd, ac 
fel enaint ; ac wrth iro'r clwyf âg ef, cymmysg 
ynddo ychydig o Wyn Wy. 

14. Cais Gregin Ẅystrys, llosg hwy mewn llestr 
pridd, nes eu bod yn bowdr, a chymmysg Fêl ág 
ef nes ei fod yn enaint, ac yna eneinia y maa 
poenus. 

15. Cais ddwy wns o'r Llysiau canlynol: — Mil- 
ddail, Llysiau'r Gwàcdling, y Wilffroi, Melin y 
Gwanwyn, y Filfyw, Llysiau'r Bronau, y Bertb- 
lys, Dail Llydan y Ffordd, Rhisglyn glâs yr Ys- 
gaw, y Bcngaled, Dail Troed yr Ebol, Cedor y 

Digitized by VjOOQ LC 



37 

Wrach, a Phidyn y Gôg; Bloneg Ir heb halen, 
Gwer Maharen, Ymenyn newydd ei g-orddi, a 
pheint o Win Gwyn, a chymmysg y Cyffeiriad hwn 
.gyda ? u gilydd, a berwa ef ar dàa araf; ac ar ol 
iddo ferwi, hidla ef trwy liain, yna bydd gyda ti 
enaint rbagorol at eneinio y man dolurus. 

♦■ 
Cyngorion at Laesu Chwydd yn mhob man ar 
Gorph Dyn. 

1 . Os bydd Chwÿdd yri dy Arddwrn, cais Ddail 
Llydan y Ffordd, a phwnia hwy yn dda am ben 
halen. 

2. Cais Gnau Ffrengig a fo taag hanner addfed ; 
ac fr diben iti fw cael trwy'r flwyddyn, casgla 
ddigon o honynt yn yr amser y byddont f w cael, a 
chyffeithia hwy mewn Finigar, a thrwy hyny, hwy 
fyddaut at dy wasanaeth yn wastadol; pwnîa y 
Coau yn dda yng nghymmysg ag ychydig Riw, a 
gwna blastr, a dod ef wrth dy fogail, os bydd y 
chwydd yn dy fola; neu, mewnun man arail o'th 
gorff a fo'n an^henrheidiol am dano. 

3. Os bydd chwydd mevvn un o'th aelodau, o 
herwydd asgwrn wedi tori, badda yr aelod do- 
lunis â dẃr twymn a fyddo wedi berwi danadl 
ynddo. . 

4. Cais ddau ddy rnaid o Goluddlys, berwa hwynt 
mewn cwart o gwrw, nes y byddont yn dyner, a 
gwlych Glwtyn ynddo, ä dod ef mor boethed ag y 
gallot ei oddef wrth y man poenus, a pharha 
wneuthur hyn yn fynych yn y dydd, cei deimlo eff- 
aith maw roddi wrtbo. 

5. Blodau Gamamil, a dail Rhosys, yr un faint 
o bob un, berw r ahwy mewn Gwin Gwyn, nes y by- 
ddont yn bowltus, a dod hwn wrth y chwydd mor 
boethed ag y gallot ei oddef. 

6. CaisGreulys Fenyw,LlychIyn y Dwr, Llysiau 
Taliesin, Meddygyn, a Hocys, gofala i gael ond 
dyrnaid o'r llysiau hyn; pwnia hwy yn dda, a 
berwa hwynt mcwn dwr, a dod ychydig o Flawd 
Haidd ynddo, i gael ei wneud yn bowltus, a dod 

Digitized by VjOOQ lC 



38 

ychydig o Wêr Maharen arno, i'r dyben i'w gadw 
yn dyner, a dod ef wrth y jnan poenus mor boethed 
àg y gallot ei oddef. 

7. Cais ddau ddyrnaìd o'r Ddanadlen Ddall, 
pwnia ef am ben Halen, Finigar, a Bloneg Machyn, 
a rho hwynt yn blastr wrth y chwydd. 

8. Cymmer Gwlydd Mair, Llysiau'r Cryman, a 
Gwlyddlwyn, ffria hwy ar dân mewn padell, a rho 
Finigar ac Ymenyn gyda hwynt, q. dod ef yn bwl- 
tys wrth y chwydd. 

9. Cais Bresych Bengron* berwa lawer o honynt 
mewn dwr, a badda y man poenus â hwy. 

~ 10. Mae GamamH wedi ei ferwi mewn Ueisw, ac 
i ti faddo dy chwydd âg ef, yn dda iawn. 

11. Gwasg y Sudd allan o Ddail Troed yr Ebol, 
Dail Ysgaw, a Chedor y Wrach, gwljrchl£sdn yny 
Sudd, a dod ef wrth y chwydd. 

12. Cais Lygaid y Dydd, pwnia hwy yn dda, a 
dod hwynt yn bwltys wrth dy chwydd. 

13. Y mae y Wenynllys wedi eu berwi, ac i 
ddyn yfed y dwr oddi wrthynt, wrth ei syched, ýn 
dda iawn i leibau y chwydd yn unrhyw fan o'r 
corff. 

14. Çais y Glaswenwyn, berwa hwynt mewn 
Dwr Rhosys a Mêl, ac os bydd y chwydd yn dy 
wddf, eneinia ef â'r enaint. 

15. Cais Wreiddiau Elestr Gwyn, pwnia bwy 
yn dda, a berwa hwynt mewn Êloneg dros hir am- 
ser, fel y gallont ferwi eu ffrwyth allan, ac ar ol 
hyny, hidía hwy trwy liain, felly bydd gyda thi en- 
aint da i eneinio unrhy w faa o'th gorff. * 

16. Os bydd chwydd yn unrhyw fari o'th gorff 
ar ol i Wenynen dy bigo, cais Ddail Hocys^ a 
rhwbia hwy yn y chwydd nes y byddo eu Sudd yn 
dyfod allan, fe dyn ymaith y cochni, ac fe laesa'r 
chwydd. 

17. Cais ddau ddyrnaid o'r Rhuddos, gwasg ea 
Sudd allau. a chymmysg ef â Finigar, yna badda 
y man poenus âg ef. 

18. Cais Lysiau y Gwrda, pwnia hwynt, a dod 

Digitized by VjOOQ LC 



39 

hwy fel pwltys wrth y cfrwydd ; fe brofwỳd y cyng- 
or hwn yn dda rhagorol. 

19. Cais Suran y Gèg, Suran y Coed, Suran tair 
Daien, a Thriagl y tair Dalen, gwasg allan eu 
Sudd, gwly^h liain ynddo, a dod éf wrth y chwydd. 

20. Cais Deim y Gerddi, pwnia hwynt yn dda, a 
gosod hwy i ferwi uiewn Bloneg a Gwér Maharcn, 
nes eu bod yn enaint, yna eneinia y man poenus 
âg ef. 

21. Cais Flodau Meillion Gwynion, berwa hwy 
mewn dwrnes y byddont yn bwltys, a dod ynddo 
ychydig olew, a gosod ef ar y man poenus. 

22. Cais y Grynllys, Meddygyn* a Llysiau'r 
Drindod, berwa y Dail &'r Blodau mewn Dwr a 
Gwin, àc yfa ef yn fynych. Hefyd,.gwna bwltys 
o'r Dail a'r Blodau, a dod ef ar y chwydd, 

23. Cais Dom Gafr, Blawd Haidd, Finigar, a 
Dwr, gwna bwltys o honynt, a dod ef wrth y 
chwydd* Newidia y pwltys yn fynych. 

24. Cais DdaH a Gwteiddiau Rhisgl y Moch, 
pwnia hwy, a berwa hwynt mewn Finigar, badda 
y chwydd âg ef, a rho'r Dail a'r Gwreiddiau yn 
bwltys wrth y man poenus. 

25. Os bydd dy Fraich wedi chwyddo ar 61 ei 
gwaedu, cais Bloneg y Ddaear, pwnia hwy, a 
cbymmysg ychydig o Gan Gwenith, Mêi, a Llaeth 
â hwy, ac ar ol i ti eu twymno, dod bwy yn bwltys 
wrth y man poenus. 

26. Os bydd chwydd yn dy Goesau, cais Ddail 
Llydan y Ffordd, Finigar, a Blawd Raidd, cym* 
mysg y rbai hyn yn dda gyda'u gilydd, a dod hwy 
yn bwltys wrth y man poenus. 

27. Qs bydd chwydd yn dy gliniau a'th goesau, 
cais yr un íaint o'r Llysiau canlynoi: — Cribau Sant 
Ffraid, Ilocys y Cŵti, Gwreiddiau Ffcnigl, Gwlýdd 
Mair, a Cbnao'r Ddaear, berwa hwynt raewn dwr 
ffynon, nes y byddont wedi difrodi i'r drydydd ran, 
ac ar ol hyny, hidla hwy trwy liain, a dod gyin- 
maint o Fêl ag a fyddo yn anghenrheidiol ynddo, 

Digitized by VjOOQ lC 



40 

i'r dyben i'w felysu, a chymmer bedair ẃns o hono 
yn feunyddiol. 

26. Cais lawer o Àfalau Surion, gwasgeu Sudd, 
a da iawn yw i faddo* unrhyw chwydd a fyddi 
wedi gael trwy gwymp neu ergyd. 

29. Ma^e Erfin wedi eu berwî, a'u gwneuthur yn 
bwltys, yn dda i laesu chwydd. 

Cyngorion at Wella Cnoad Cì Cynddeiriog. 

1. Cais Ddail Llysiau'r Angel a Dail Rhiw, 
pwnia hwy yn dda, a chymmysg ychydig Eôl gyda 
hwynt, a dodjiwy yn blastr wrth y man poeims. 
Àc yfa Win a fyddo Dail Llysiau'r Angel wedi bod 
ynddo. 

2. Cais Briw'r March, berwa hwynt mewn dwr, 
ac yf y dwr a fydd oddiwrthynt nes y bo y Llcuad 
yn newid, a pharha ei yfed byd ei llawn canlynol. 

3. Cymmer hyn o addysg, pob creadur a gaiff ei 
gnoicyn Vr Lleuad newid, efe a aiff ynddrwg erbyn 
y llanwad nesaf, os na chymmer ryw beth at ei 
wellbad ; a phob creadur a gaiff ei gnoi pan y bo y 
Lleuad yn llawn, efe a aiff yn ddrwg erbyn y blaen 
Lleuad canlynol, os nachymmer ryw feddyginiaeth 
yn atalfa iddo. 

4. Cais Gas gan Gythraul, Troed y Dry w, a Dail 
Llydan y Ffordd, yr un faint o bob un a'r llall, 
pwnia ychydig arnynt, a berwa hwynt mewn Gwin 
Gwyn, ac ỳf lwnc o hono bob boreu yn gyson. 
Hefyd, cymmysg ychydig o Halen Llwyd gyda'r 
Llysiau, a rho hwy yn blastr wrth y clwyf.- 

5. Mor fuan ag y dealli dy fod wedi cael dy gnoi 
gan rhyw greadur cynddeiriog, caisDdail y Ffigys- 
bren, a gwasg eu sudd dair neu bedair gwaith i'r 
cnawd ; os na fydd yn amser o'r flwyddyn i gael y 
Dail, caís y llhisgl nesaf at y pren, a gwna yr nn 
modd ag ef ag uchod, neu ei friwio yn fân a'i ddodi 
wrth y clwyf. 

6. Cyromysg" Fwstard a Finigar gyda'u gilydd, a 
dod hwy yn blastr wrth y clwyf. 

Digitized byLjOOQlC 



41 

7. Caîs Ddail Bôm, a rhodda hwy isefyll mewn 
Gwin, yf y gwin, a dod y Dail wrth y cíwyf. 

8. Cais Lysiau Saint Ffraid, pwnia beth aínynt, 
aberwa hwy mewn Gwin gwyn, ac yf y gwio, a 
rhodda y Lljsiau wrth y clwyf. 

9. Y raae Garlleg wedi eu berwi mewn LJaeth, 
ac i ti yfed y Llaeth, a rhoddi'r Garlleg wrth y 
clwyf, yn dda rhagorol. 

10. Cais Spearmint, cymmysg hwy a Halen, a 
dod hwynt wrth y clwyf; 

11. Cais Ddanadl Poethion, gwna hwy yn bowdr; 
a chymmer ddau ddram o'r powdr gyda Gwin 
gwyn. 

12. Cais Winwyn, Rhiw, a VI êl, cymmysg hwy 
am ben eu gilydd, a dod hwynt yn blastr wi th y 
clwyf. 

13. Cais Ddail Ffiçys, Blodau Gamamîl, a Gar#- 
Ueg, yr un faint o bob un ar llall, pwoia hwýnt yn 
dda, a dod hwynt yn Blastr wrth y clwyf; ac yf 
Ddwr y Môr. 

14. Cais gwart o Gwrw cryf, un dratn o Driagl^ 
dyrnaid o Riw, a Llwyaid o grafion Alcan, (Tin); 
berwa y rhai hyn gyda'u gilydd nes y difrodant i'r 
hanner, a chymmer lonaid llwy o hono y borea;. 
y mae y cyngor hwn yn dda i ddyn ac ariifail. * 

Cyngorion rhag y Dolur Rhydd. 

1. Cais ddau ddyrnaid o Lysiau y Cawl, berwa 
hwynt mewn dau Gwart o Ddwr y Ffyuon, nes ÿ 
byddont wedi difrodi i'r hanner, o chimmysg ych- 
ydig o Siwgr Gwyn gyda hwy, i'r dyben i'w me- 
íysu, ac yf Iianner peint o hono ar y tro. 

2. Cais ychydig o Haidd, a chroen Afal grouyn- 
og, a berwa hAvynt mewn Gwin coch, ac yf o 
ddeatu hanner peint o hono boreu a hwjrr. 

3. Y mae Dail Llydan y Ffordd wedi eu berwi 
mewn Gwin coch, ac i r claf yfed gwydraid o hono 
y boreu a hwyr, yn dda rhag bod yn rhydd, neu 
pan y byddo clefyd y Gwaed ar ddyn. 

4. Cais y Gwyddlwyn, pwnia hwy nes y byddo 

D 

• ' Digitiz<3dbyVjC 



4t 

cu sudd yn dyfod allan o honynt, b chymmer len- 
aid llwy o hono mewn Gwin coch bob boreu. • 

6. Cais l^reiddiau Llwynbidydd, golch bŵy yn 
lân, a berwa hwy mewn Llaeth, yna yf y Llaeth ; 
y mae yn dda rhagorol i rwyîaao y corfF. 

6. Cais Llwyd y Ffordd, berwa hwy mewn Gvin 
coch, ac yf wydraid o hono foreu a hwyr ; neu, 
crasa y Llysiau, a gwna bowdr o honynt, a chym- 
roer un dram o hono gyda Gwin coch ; da rhagorol 
yw pan y bò Clefyd y Gwaed ar ddyn neu ddynes, 
i rwymo eu cyrff. 

7. Cais Wreiddiau y Gwaedlys, a Berwr yr Ieir, 
crasahwy, a^wnahwynt yn bowdr, a cbymmer 
un dram o hono gyda Gwin coch. 

8. CaisHâd Llysiau ychwain, Chwainlys, poba 
hwy, a chymraér beth o honynt gyda Gwin coch. 

9. Y raae Sudd Tafod yr Hydd, ac i ti gymmer- 
yd hanner llwyaid o hono mewn Gwin cocb, forea 
a hwyr, yn dda iawn. 

10. Gais Hâd Cowarch, berwa hwy mewn Gwin 
cocb, a chymmer wydraid o hono yn y boreu, a'r 
llall wrtb dy fod yn myned i'r gwely yn yr hwyr. 

11. Cais Briweg y Cerrig, Llysiau r Muroedd, a 
Phupur y Fagwyr, pwnia y rhai hyn yn dda, a 
gwasg eu Sudd allan> a chymmer lonaid Uwy hewtr 
o hono foreu a hwyr. 

12. Cais Flodau lorwg, crasa hwy yn dda, fel 
y gallot eu gwneuthur yn bowdr ; a chymnrçr un 
dram o hono gyda Gwin coch, foreu a hwyr. 

13. Cais y Fadfeìeu, y mae y Uysieuyn bwn yn 
dda rhagorol i attal y gwaed rhag rhedeg o'r geneu 
neu y trwyn, trwy gael ei Sudd ; ac hefyd yn dda 
i attal y corff rhag bod yn rhydd. 

14. Cais Sudd y Glymog, neU Canclwm, a chym- 
mer ojhono lwyaid gyda gwydraid o Win cocb, 
ddwy waith yn y dydd. 

15. Cais Glust y Llygoden, gwasg eu Sudd, a 
chymmer Iwyaid o bono, gyda Gwin oopb, ddwy 
waith yn j dyd d. 

16. Cais Wreiddiau y Dail Melfed, neu Sircyn y 

Digitized by VjOOQ lC 



Melinydd, Clust y Fuwcb, Clust y Tarw, a Chan- 
wyll yr Adar, crasa y rhäì hyn, a gwna hwynt yn 
bowdr, a chymmer un dram o hono gyda Gwin 
coch. 

17. Y mae berwi Rbisgl, Dail, a Thop y Derw, 
mewn Gwîn cocb, ac i ti ŷfed gwydraid o hono 
ddwywaith yn y dyäd, yn dda iawn. 

18. Cais Hadau Meillion Gwynion, brìwia hwy 
ynfàn, a chymmer hanner dram o honynt gyda 
Gwmgwyn dros driboreu; ac os bydd gwellhâd 
i ti, efe a wella yn yr amser hwnnw, onite ni wna 
yn dragywýdd. 

19. Berwa Wyau raewn Fhligar, nes y byddont 
yn galed, a bwyta hwy yn sychion. 

20. Cais Laeth crai, Hâd Tafol, a Hâd Dail 
Llydan y Ffordd, berwa hwynt y'nghyd, hidla 
hwy trwy liain, a rho ddernyn o Ddûr ynddo ddwy 
neu dair gwaith, ac ychydig o sialc, yna yf ef yn 
dwym, 

Cyngorion at wella Clefyd y Gfwaed. 

1. Cais Ffa cochion, berwa hwynt mewn Gwin 
coch, a bwyta hẅy forcu á hwyr. 

£• Cais un dratn, o bowdr Asgwrn Palfais Moch- 
yn, a chymmer mewn Llaeth a fo wedi «i dewhau 
gyda BJaẃd Gwenith. 

3. Cais Ddail Betwr, gwasg allán eu Dwr, a 
cbymmer lonaid llwy o hono, hwyr a boreu. 

4. Cais Hâd a Dail y Tansi Gwyllt, gwna hwy 
yn bowdr, a chymmer dram o hono gyda Gwia 
coch, foreu a hwyr. 

5. Berwa Bôm mewn Gwin coch, ac yf wydr j 
aid o hono ddWy waith yn y dydd, 

6. Cais Ddail y Ffigysbren, berwa hwynt mewn 
cwart o Win coch, hidla hwy trwy liain ar ol idd- 
ynt ferwi, {i chymmer wydraid o hono yn y boreu^ 
a'r Uall wrth dy fod yn mÿned i'r gwely yn y nos. 

7. Y mae Llysiau y Ferfllys, wedi gwasgu allan 
eu Sudd, a chymmeryd banner llwyaid o hono foreu 
ah w yr, yn dda iawn. 

Digitized by VjOOQ lC 



44 

8. Y mae Helyglys, wedi berwi eu Dail mewn 
Gwin coch, ac yfed peth o hono ddwy waith yn y 
dydd, yn dda rhagorol. 

9. Cais Wreiddiau Tafol, golch hwy yn lân, a 
berwahwynt tnçwn Gwincoch, neu Ddwr, ac yf'ed 
gwydraid o hono nos a boreu; neu cais bowjdr 
Hâd Tafol, a chymmer un dram o hono gyda 
Gwin. * 

10. Cais Wreiddiau a Dail Mefus, berwa hwynt 
yn yr un faint o Win a Dwr, a chymmer hanner 
peint o hono nos a boreu. 

11. Y mae Sialc a choesau Pibellau gwedi eu 
gwneuthur yn bowdr, ac i ti gymmeryd peth o 
hono-mewn Gwin coch, yn dda iawn. 

Cyngorion at JFellar Cryd, neu % r Ddyrton. 

1. Cais ddau ddyrnaid o Lysiau'r Dryw, berwa 
hwynt mewn Dwr Ffynnon, a hidla hwy trwy liain, 
a dod hanner peint o hono gỳda Gwin gwyn, ac yf 
hwn ddwy waith y dydd. 

2. Y raae Gwreiddyn neu Risglyn y Pren Melyn 
wedi ei ferwi raewn Gwin gwyn, ac i'r claf yfed 
hannerpeint o'r Gwin, pan y byddo yn myned i 
grynu, yn dda. 

3. Cais Frigau Danadl, gwasg y Sudd allan o 
honynt, a dod Siwgr ynddo i'w felysu, a cbymmer 
dair wns o hono yn y boreu pan y byddi yn myned 
igrynu. 

4. Pan y teimli trwy ryw arŵydd fod y Cryd 
arnat, cymmer ddwy neu dair disglaid o Goffee, ac 
aros ychydig amser, a chymmer eilwaith yr un 
faint, a pharha i wneuthur 1'eHy dros ddau neu dri 
diwrnod, ac iach fyddi. 

5. Cais Lysiau'r Llwynhidydd, crasa hwy fel y 
galloteu gwneuthur yn bowdr, a chymmer ugaìu 
gronyn o hono mewn Gwin Gwyn, 

6. Bydd cyinmeryd dyrnaid o Dderwen Caersa- 
]çm, wedi eu berwi mewn tri chwart o Gwrw, a'i 
osod ar y tân nes ei fod wedi lleibau iV hanncr, à 



yGoogle 



45 

chymmer beint o bono, os byddi yn ddyn, neu, os 
plentyn, y mae hanner peint yn ddigon. 

7. Cais ddyrnaid o'r Felenydd, gwasg y Sudd 
allan o hono, a chyinmer lwyaid gyda gwydraid o 
Mjfia Gwyn. 

8. Cais Ddail a choed Hopus, gwasg y Sudd 
allan o honynt, a chymmysg ef gyda Siwgr Llwyd; 
a chymmer ddwy lwyaid o hono pan y byddi yn 
myned i grynu. 

9. Cais Lysiau'r Friweg, gwasg allan eu Sudd 
a chyramysg ef â'r un fainto Fêl, a chymmer ddwy 
lwyaid o hono cyn y byddi yn myned i grynu. 

10. Cais Ddail a Hadau'r Uchelwydd, berwa 
hwynt mewn Diod Newydd, hidla hwy trwy liain, 
a cbymmer hanner peint ar y tro. 

1). Cais Berslfr Meirch, berwa hwynt mewn 
Diod Newydd, hidla hwy trwy liain, a chymmer 
hanner peint ar y tro. 

12. Mae Dail a Gwreiddiau Hocys, wedi eu 
berwi mewn Dwr a Gwin, neu Gawl, âg ychydig 
Bersli ynddo, a'i hidlo trwy liain, a chymmeryd 
peint o hono ar y tro, yn dda rhagorol. 

18. Mae Llysiau'r Gwrda, wedi eu berwi mewn 
cawl Cyw, a'i yfed yn y dydd, yn dda bob pryd 

14. Mae berwi Hâd Mwstard mewn Gwin Gwyn, 
ac i'r claf yfed hanner peint o hono ar y tro, yn dda 
iawn. 

Cyftgorion i Wella Llosg Tân f neu Goýerwad 

1. CaisDdail Trced yr Ebol, TopyrYsgaw, a 
Chedor y Wracb, gwasg allan eu Sudd, a bei wa ef 
gydag ychydig Floneg, Gwôr Maharen, a Chŵyr 
Gwenyn, nes y byddont yn enaint, ac yna eneinia'r 
llpsg âg ef. 

2. Cais Ysgaw Mair, gwa«g allan eu Sudd, a 
berwa efe gyda Gwôr Maharen a Chŵyr Gwenyn, 
yna bydd gyda thi enaint rhagorol at losg tân. 

8. Cais Ddail Tafod y Ci, gwasg allan eu Sudd, 
a berwa mewn Saim cig Mocb, ac eueinia y man 
Uo^gedig âg ef. 

d2 

Digitized by VjOOQ IC 



46 

4. Cais Ddail lorwg, berwa hwy mewn Gwm 
Gwyn, yna badda y clwyf âg eí. 

& Mae Gwreiddiau Elestr, wedi eu berwi mewn 
Bloneg Mochyn, aç eneinio y man poenus ag ef, 
yn beth da iawn. 

6. Cais y Berthlys, gwäsg allan eu Sudd, ac en* 
cinia y man poenus âg ef* 

7. Cais Ddail Llydan y Ffordd, a Dail Pubur y 
Fagwyr, gwasg allan eu Sudd, ac eaeinia y tnan 
llosgedig âg ef. 

8. Cais Wér Maharen neu Ddafad, Dom Defeid, 
a Rhisgl Glâs yr Ysgaw, berwa y rhai byn nes y 
byddont yn enaint, yna eneinia y man poenus àg 
ef, yr hyn fydd yn dda iawn. 

Y mae Sudd Winwyn eochion yn dda iawn i 
olchi llosg. 

10. Cais Galchen, a rho hi i sefyll mewn Salad 
Oil 9 a thyn hi ymaith cyn y gwasgaro, a gwna hi 
yn bowdr, a chymmysg âg Olew Rhosys cochion, 
nes y byddont yn enaint, yna enemia y Uosgiad. 

11. Cais Bysgod, ffria hwy gydag Ymenyn heb 
Halen, mewn padell, ac arllwys y toddion ar ddwr 
oer i ryw ddisgl, yna bydd gyda thi enaint rhagorol 
at un math o losgiad. 

12. Cais Olew Hâd Llin, a Hyfen Llaeth, cym- 
mysg hwy gyda'u gilydd, a gwlych liain ynddo, a 
dod ef wrth y clwyf: hefyd, y maeOIew Hâd Llin 
a Melyn Wyau, yn dda iawn. 

19. Cais Ddail Llydan y Ffordd, Dom Gwyddau, 
ac ychydig Blwra Coch, berwa hwy gydag Ynien- 
yn heb Halen, Gwêr Defaid, a Chẃyr Gwen>n; 
hidla hwy trwy liain y*a bydd gyda thi enaintrha- 
gorol at un math o losgiad. 

14. Cais Risgl y Pren Llwyfen, berwa ychydig 
o hono mewn dwr, ar dân araf dros awr neu ddwy, 
yna tyn ef ymaith, a gâd iddo^eri, ac ar ol hyuy 
cymmeryr hyn affydd ar wyneb y tìwr, a da iaAvn 
Jw atun math olosgiad. • 

15. Os na fydd £yda thi y pethau á ragddywed- 



yGoogle 



47 

wyd, caiá gloronen, (potaloe) a dod hi wrth y Ilosg 
nes eu cael. 

Congorioni Wella'r Crach a'r Crafu.} 

1. Cais Mantell Mair, gwasgallaneu Sudd^ ber- 
\va ef gyda Mêl ac ychydig o Ferdigras, yna en- 
einia dy hun ag ef. 

2. Os bydd naẅr y crafu aruat, cais Risglyn 
isaf y Pren Melyn, berwa ef mewn Gwin Gwyn^ 
ac yf beint o hono bob boreu. 

3. Cais Wreiddiau Suran yr Yd, a Wy^ berwa 
hwy roewn Finigar, a golch dy hun âg ef. 

4. Y mae Brigau y Coed Hops wcdi eu berwi 
mewn cwrw, ac ychydig Driagl ynddo, yna yf o 
hono o ddeutu peint yn y boreu* Y mae yn dda 
iawn i burö'r gwaed, ac i ryddhau'r coríF 

5. Cais y Meryw, Jlosg bwy, a chadw eu Lludw, 
a berwa ef mewn JVIaidd, a golch dy hun âg ef. 

G. Cymmer Lwyn Cotymog, berwa hwy mcwn 
Llaeth newydd ei odro, a golch dy hun ag ef, pa uu 
ai crach neu grafu fydd arnat, a chymmer y pethau 
a ddy wedwyd yn y pedwerydd cyngor, yna iach a 
i'yddi. 

" 7. Cais Spearmint, gwasç allan eu Sudd, a 
chy ramysg cf gyda Dwr a Mêl, a golch ben crachog 
ne<i gorfl' a lÿdd y crafu arno, ag ef. 

8. Mae Gwreiddiau a Üail Danadl. wedi gwasgu 
eu Sudd allan, a golchi yr un a í'o â'r crafu arno 
ag cf. yn dda iawo. 

ö. Cais Lysiau'r Pared, gwasg allan eu Sudd, 
a chymmysg ef âg Olew Rhosys cochiou, yna en- 
einia dy gorff âg ef. 

10. Cais Riw, gwasg allan eu Sudd, a chym- 
mysg ef ag ycbydig Halen a Mêl, ac eneiuia dy 
goríF âg" ef. 

11. Cais Safin, a sych hwy fel y galli eu gwneud 
yn bowdr, achymmysg ef gydag ychydig Fêl, fel 
y bo yn enaint, yna eneinia dy gorff ag ef. 

12. Cais Wreiddiau'r Bengaled, berwa hwynt 
raewn Maidd, acyf ef dros ddeugain diwrnod. 

Digitized by VjOOQLC 



48 

13. Cais Triagl y Moch, gwasg allan eu Sndd,a 
chymroysg ef â Finigar, yna golch y pen crachog 
àgef. 

14. Cais Fran Gwenith, rho ef mewn Finigar, 
ac ar ol hyny dod ef mewn lliain, yna rhwbia y 
man crachog neu grafog ag ef. 

15. Cais werth ceiniogo Fflwr Brwmstan, a rhana* 
hwn yn bedair rhan, a chymmer raniad o hono gyd 
â pheint o Laeth wedi ci ferwi, bob boreu. 

16. Cais werth ceiniog o Olew Bays, a gwerth 
ceiniog o Frankincense wedi ei falu, a cbynimysg 
hwn â'r Olew, yna eneinia y lle y bo y crafu arnat. 

Cynghorion at wella'r Gwinegau. 

1. Berwa hên Ddiod, nes ei fod yn dew, agwna 
blastr o hono, a dod cf ar ledr wrth y man poenus. 

2. Cais Lysiau'r Din, gwasg allan eu sudd, a 
chymniysg hwn a hanner cymainto Ddwr y bywyd, 
yna cneinia y man poenus. 

3. Cais Had Ysgall Bendigaid, gwna hwy yn 
bowdr, a chymer un dram o hono gyda Gwin, nos 
a boreu ; a da y w hefyd rhag y Gway w, a phoen yu 
y Bola. 

4. Y mae Yenice Triagl yn dda i roddi ef yn 
blastr wrth y raan poenus, a gollwng gwaed os na 
fydd yn rhy oer. 

5. Cais Fustl Tarw, berwa ef gyda Finigar 
Gwin Gwyn, a Dwr y By wyd, yr un faint o'r tri, a 
gad iddynt ferwi nes y byddont yn dew, a chofìa 
ei adael i oeri, yna rho ef yn blastr wrth y man 
poenus. 

6. Cais Ddanadl poethion, a rhwbia y man poen- 
us â hwy, nes y bo dy groen wedi codi, gwna hyn 
wrth dy fod yn rayned fr gwely, a thwym wlanen, 
a dod hi mor boeth ag y galli ci dioddef wrth y 
cediad. 

7. Cais Esgyrn Clyniau a Choesau Ceffyl, briw- 
ia hwy yn fâu, a dod hwynt i ferwi, a gad iddynt 
ferwi digon, fel y gall y Mêr ddyfod allan, ac á'r 
brasdei- a fydd ar wyneb y dwr, eneinia y nnn 

enus # 

Digitized by VjOOQ LC 



49 

Cynghorion at wella Dolitriau oddi Fewn ac Allan. 

1 . Ob byddi oddi fewn yn dost trwy gaePc wy ihp- 
iadau neu ergydion cais y Gwyddl\vyn,bei f wahwy 
mewn dwr, ac yf beint o hono nos a boreu ; neu 
sych y llýsieuyn, a #wna ef yn bowdr, a chýiner 
un dratn o bono jryda Gwin Gwyn; ac os bydd 
clwyf arnat oddi allan, gwasg ei sudd arno ; neu 
£wua enaint o hono trwy ei ferwi gyda Bloneg a, 
Gwer Mabaren. 

2. Cais Ddail Cedor y Wrach, gwassr allan eu 
sudd, a berwa ef gyda ychydig o Gwyr Gwenyn, a 
hèn Flóneg, yna bydd gyda.thi enaiiit da i enefnio 
y man poenus. 

3. Cais W reiddau Elestr Gwyn, a Dail Llydan 
y Ffordd, berwa hwjnt mewn hên- Floneg, hidla 
hwy trwy liain, a thrwy hyu, fydd gyda thienaint 
rhagoröl. 

4. Cais Min'tys y Gath, berwa hwy mewn Dwr a 
Môl, nes y byddont wedi berwi eu ffrwyth alla», a 
hidla hwynt trwy liain, a badda dy hin ag ef. 

5. Cais Droed y Gywen, ^waso: allan eu sudd, a 
chymmystç ef âg olew Rhosys cochion, yna eneinia 
y man dolurus. 

6. Cais Barf y Gwr hên, berwa hwyraewn Gwin. 
íîwyn, yna yf wydraid o hono ddwywaith yn y 
dydd os byddi wedi cael dy ddolurio oddi fewn; 
neu os allan, badda y clwyf â'r Gwin. 

7. Cais Wreiddiau a Dail Arianllys, gwasg all 
an eu sndd, yna eneinia y man dolurus âg ef ; neu 
berwa hwy mewn Finigar, a badda y muii dolurus 
â hwy. 

8. Cais Riw'r Gerddi, gwna enaint a'u sudd, 
Olew Rhosys a Finigar, ac eneinia y man poenus 
âgef 

9. Cais Sads, Rhosys Mair, a Dail Llydan y 
Ffordd, berwa hwy mewn Finigar, a rho ychydigo 
Fêl ac Alwm ynddo ; y mae hwn yn enaint da i 
eueinio clwyf, ac i attal y dolur mewn Genau. 

10. Cais Lyríaid llymion, gwasg allan eu sudd, 
ac eneinia y man poenus ag ef ; neu gwna bowdc 
o honynt, a dod ef wrth y clwyf. 

Digitized by VjOOQ lC 



50 

11. Caîs Ddail y Fendigaid, nea Ddail y Twrcfr, 
pwnia hwy a dod hwynt wrth y man dolurus. 

12. Y mae Lludw Siwdr-mẁdr, yn dda iawn at 
sychu clwyf. 

13. Cais Sudd Triagl ỳ Moch, cymmysg ef gyda 
Bloneg Mochyn,Gwer Maharen, aChwyr Gwenyn, 
ae felly bydd gydá thi enaint dá at eneinio y mari 
dolurus. 

14. Cais Wreiddiau • a Dail Byscdd cochion, a 
Llydan y Ffbrdd, berwa mewn ymenynheb haién, 
a hên Floneg, yna bvdd gjrda ti enaint da at y clwy. 

15« Ohîs Gwyr Gwenyn, Gwer Maharen, Ystor 
Melyn, Fl'roenau'r Defaid, a Fenus Turbant, ped- 
war wns o bob nn, a chymmsg beint a hanner o 
Olew yr Olewydd, a* berwa hwy ar dân araf, ac ar 
ol byny ti elH eneinio y clwyf âg eù 

16. Cais Wreiddiau Cwmffirey, Dail Llydan y 
Ffordd, a Llysiau'r WaedHngÿ dyrnaid o bob un, 
pwnia hwy yn fân, a berwa hwynt mewu cwart o 
Olew Had Llin, ac ychydig Win, berwa hwy nes y 
bo y Gwin wedi berwi i gyd, a hidla ef trwy Hain, a 
rbo ynddo tra byddo yn dwym dau wns o Fêl, dau 
Felyn Wy, a dau wns o Durpantine, yna dod ef 
wrth y clwyf. 

17. Cais bwys tair chẁe cheiniog o Alwm wedi 
ei falu, banner wns o Fèipur, hanner wnso Wêr 
Buwch Hydd, Melyn Wy, ac ychydig Durpantine, 
cymmysg y rhai hyn i gyd gyda'u gilydd, ynabydd 
gyda ti enaint rhagorol at y clwyf. 

18. CaisSaim du oddiwrth Droell Certwyn; y 
mae hwn yn eli da at dy glwyf. 

Cyngorion at wellaW Gwaew. (Stitch.) 

1. Cais Tmenyn, Dwr y By wyd, a Bustl Eidion, 
gwna enaînt o honynt, ac eneiniay man poenus dd wy 
waith y dydd. 

2. Cais Ddail Cawlen, (ýabbage) poetha hwy 
rhwng dwy ddysgl; a rbo hwyntmor boethed ag y 
galli eu dioddef wrth dy ochr. 

3. Cais Gamamil, poetha hwy ar lechfaen, a 

Digitized by VjOOQ lC 



ôì 

dod hwynt mor boethed ag y galK ea dioddet 
wrth dy ochr boenus ; neu, gwna yr un modd 
a Çheirch. 

4. Càis Gribau Saint Ffraid, berwa hwy mewn 
Gwin Gwyn, ac yf wydraid o bono nos a boreu. 

5. Cais Frigau DanadJ, gwasg allan eu Sudd, 
a berwa ef gyda hên Floneg, ac felly iè fydd gyda 
ti enaint at eneinio y man poenus ; da iawn yw 
ef i iro y gwinegau a rby w boen arail. 

6. Cais Ddaü, Blodau, a Hadau, Moron y maes, 
berwa bwynt mewn Gwin Gwyn, ac yf wydraid o 
bono nos a boreu ; da iawn ydy w i dori gwynt 
uueu gael rhyddid dwr. 

7. Cais Wreiddiau y March Alan, gwasg allan 
eu Sudd, cymmysg ef gyda cbymmaint arall o 
Siwgr, a chymmer lwyaid o hono nos a boreu ; y 
mae yn dda befyd at ystymog oerllyd. 

8. Cais Sads, berwa hwynt mewn gwin gwyn, a 
dal dy ochr uweh ben yr anwedd, ac ar ol iddo-oeri 
ychydig, dod y Stds mor boethed ag y gelli eu 
dioddef wrth dy ochr. 

9. Cais Lysiau'r Cadwgan, berwa hwynt mewn 
dwr flfynon, ac yf beint ar y tro. 

10. Cais \m dram o bowdr Llysiau'r Ângel, a 
chymmer ef gyda gwin, neu rhyw wlybaniaeth 
arall. Cofia oilwng gwaed o'th fraich, os bydd yn 
dywydd. 

Cyngorion at wella Briwiadau, oddifewn ac allan. 

1. Cais Dafod y Neidr, a Rhawn y March, gwasg 
allan eu sudd, ac yf lwyaid o hono nos a boreu. . 

2. Cais Lysiau'r Gerwn, herwa hwynt mewn gwin 
neu ddwr ffynon, ac yf beint o hono nos a boreu ; 
neu, cymmer lwyaid ddwy waith y dydd o'u Sudd. 

3. Cais Nele, berwa hwy mewn gẃia gwyn, ac 
ps byddi wedi cael dy friwio oddifewn, cymmer 
wydraid o hono nos q, boreu, neu os allau, dod ef 
wrth y clwyf mor boethed ag y gclli ei ddioddef. 

4. Cais Briw'r March, berwa hwy mewn Gwin 
Gwyn, neu Ddwr ; a chais un dram o bowdr Bloneg 

Digitized by LiOOQ LC 



52 

y Üdaear, a dod ef mewn gwydraid o'r Gwin neu , r 
Dwr, ac yf h\*n ddwy waith y dydd ; ac os bydd y 
bríw oddi allan, eneinia ef a'u sudd. 

5. Cais hanner wns o Halen, aThroed yrEhed- 
ydd, a thri wds o Fêl, berwa y rhai hyn gyda'u gil- 
ydd dros ychydig amser, yna eneinia y man poenus 
âg ef. 

6. Cais y Gwyddlwyn. gwasg allan eu sudd, a 
gwlych liain ynddo, a dod ef wrth y clwyf; a da 
iawn yw os byddi wedi cael ergyd ar dy síol. 

7. Cais Dansi, a ThansiGwyIltion,berwahwynt 
mewn Dwra Halen, ac yf hanner peint ar y tro. 

8. Cais Ddail Derw, gwna hwynt yn bowdr, a 
chymmysg ef gyda ychydîg o Finigar, adodef wrth 
y briw; neu berwa í)op yr Iorwg mewn Gwin, nes 
y byddont yn dyncr, a rho hwy fel plastr wrth y 
clwyf. . 

91 Os bydd clais ar y briw, cais Sudd Rhiw, a 

M61 yn gymmysgedig, ac eneinia y man poenus âg 

ef; nea, peth da yw Bloneg Asm i iro'r clwyf: neu 

Gaws Newydd heb Halen mewn Môl, a'i roi ef 

.wrtb y clwyf. * 

10. Peth.da iawn i ddyn yfed Dwr fFynon wedi 
cael cwymp, neu gymmeryd un draih o Bowdr 
Saint Ffraid. 

11. Cais Fran Gwenith, Halen, a Mêl, cymmysg 
hwy gyda'u gilydd, a dod ef yn blastr wrth y clwyf ; 
neu, Sudd Rhuddugí a Mêl yn gymmysgedig. sydd 
dda i ròi wrth y clwyf. 

12. Os bytb dy fysedd a'th çwinedd ẃëdicaeleu 
fìriwio,. cais Winwyn, aSudd Haidd newydd hadu, 
cymmysg hwy gyda'u gilydd, a dod hwy wrth y 
clwyf ; neu, çais Had Mint Gwyiltion, cymnrys^ 
hwy gyda Mêl, ac ychydig o Olew Llin, a rho hwy 
wrth y clwyf. • 

13. Cais bwys o Wreiddiau'r March Alan, ped- 
war wns o Flawd Ffa, dau wns o Gamamil, tri ẁns 
o Ymenyn, ac un wns o Sudd Ẃermod, a Throed 
yr Ehedydd, rhodda hwy i gyd gyda'u: gilydd i 
ferwi, ac felly fe fydd gyda ti bwltys i roddi wrth y 

Iwyf. 

Digitized by LjOOQ lC 



53 

14. Caisbanner dyrnaid o Garoamil a Bran Gwe- 
nith, berwa hwy mewn Gwin gwyn; ac wedi idd- 
ynt ferwi, rbo bedwar wns o fel ynddo, a hidla ef 
trwý liain, yna fe fydd gyda ti enaint at y clwyf. 

15. Cais hanner pwys o Durpantine» ber- 
wa ychydig arno, a hidla ef, a dod ef ar y tân eil- 
waith i ferwi gyda hanner pwys o Finigar; rho fe 
ar y tân y drydedd waith, ond ychwanega ato un 
wns a hanner o Gŵyr gwenyn, ac un wns o bowdr 
y Llysieuyn Nele, yna bidla ef trwy liain, ac 
eneinia dy hun gyda'r enaint hwn a Llaeth Asen, 
neu Fenyw. 

16. Cais ddail Margeri, gwna bowdr 6 honynt, a 
chymmysg ef â mêl; neu, fe wna Sudd yr un Llys- 
ieuyn â mêl, yr un fath, ac eneinio y clwyf âg ef. 

17. Cais Grafion Rhuddygl, berwa hwy mewn 
mêl, yna eneinia y clẃyf ; neu cais Sudd Cnau'r 
Ddaear, cymmysg ef â mêl, a gwnayr un modd ag 
y dywedwyd. 

18. Os byc^i dy Asenau wedi tori, cais Ifsgy- 
faint Hwrdd, a rho ef wrth jf çaannau poenus ; 
neu, cais Ludw Mẃydion y Ddaear, cymmysg ef 
âg Olew Rhosys, aJjf*>sod ef fel plastr wrth yr as- 
enau. Os wedi brìwío dy asenau a fyddi, eneinia 
Iiwy â halen wedi ei doddí f newn Finigar. 

19. Y mae Spirits of Wtne, Camphyr, acO*7 of 
Tarpertine, yn gyratnysgedig, yn dda iawn i en- 
einio amryw friwiau. 

Cyngorion rhag Poen mewn Cejn, fyc. 

1. Cais Gribau Saint Ffraid, bcrwa hwy mewn 
Gwin gwyn neu ddwr ffynnon, ac yf ef pan y bo 
arnat sychdd. 

2, Cais un dram o bowdr Banadl, a chymmer ef 
gyda rhyw wlybanaieth ; y mae yn dda iawn at 
ryddhau'r cprff, &c. 

S. Y mae yfed Te Dill yn dda iawn i laesu'r 
poen yn yr arffed, ac i rwymo'r corff os bydd yn 
rhydd. • 

4. Cais Wreiddiau y Môr Gelyn, berwa hwynt 
i^ewn Gwin gwyn, acyfwydraid o hono, nos a 

Digitized by VjOOQ LC 



54 

boreu ; y mae hefyd yn llesiol at boen yn y cym- 
alau, a Cholic y Gwjnt. 

5. YmaeHâd Mwstardd wedi eu berwi mewn 
G\un gwyn, ac i'r claf yfed o ddeutu gwydraid o 
hono ar y tro, yn dda iawn at boen yn yr ocbrau. 

G. Cais Uâd yr Ysgallen Fendigaid, gwna hwy 
yn bowdr, a chymmer un dram o hono gyda Gwin 
g w yn; y mae hwn yn dda at laesu'r poen yn yr 
cchrau, cefn, a'r bola. 

Cyngorion i attal Piso Gwaed. 

1. Cais LysiauTroed y Dryw, berwahwymewn 
Gwin gwyn, ac yf hanner peint o hono bob nos a 
boreu. 

2. Cais bowdr Cribau Saint Ffraid, cymmer un 
dram o hono gyda mêl ac ycbydig siwgr, nos a 
boreu. 

3. Cais Wreiddiau Cnau y Ddaear, gwna bowdr 
o honynt, a chymmer cf gyda môl. 

4. Cais ddyrnaid o Deim Gwyllt, bçrwa ef mewn 
FinigarGwin gwyn, a gad ef yn y finigar dros 
naw neu ddeg diwrnod, yna yf dair llwyaid o hono; 
y mae yn ddaìawn i attal poüî yn gystal a phiso 
gwaed. 

5. Cais Arlleg, pwnia hwy, a berwa hwy mewn 
dwr nes y byddont wedi difrodi i'r hanner, ac yf 
wydraid o hono nos a boreu. 

6. Cais Wyau leir, gwna dwll yn eu top, fel y 
gelli dynnu allan y gwynj wedi i ti wneuthur 
hyny, llanwa hwy i fynu gyda phubur wedi ei 
falu, yna g'osod hwy ar y tân, agwna bowdr ohon- 
ynt, a chymmysg ef â Blawd Gwenith, a gwna 
yn deisenod, a bwyta ddwy o honynt yn y dydd. 

7. Mae Hâd y Garddwy wedi eu powdro am 
ben g^vin gwyn, yn dda iawn, 

Cyngorion at y Prudd-glwyfus, (Melancholy.) 

1. Cais ddail Clust yr Asen, rho hwynt i sefyll 
mewn Finigar dros bedair awr ar hugain, a chym- 
n.er hwjnt aljan, crasa hwy, gwna bowdr o hon- 

Digitized by VjOOQ LC 



55 

ynt, a chymmer un dram o hwn gyda gwin, ddwy 
waith y dydd. 

2. Cais Lysiau'r Cryman, berwa hwynt mewn 
gwin, ac yf wydraid o hono nos a boreu. 

3. Cais Bysiau'r Ycben, berwa hwynt mewn 
diod, ac yf beint ohono nos a boreu. 

4. Cais ddyrnaid o Fantell \Jair, a Gwallt y 
Forwyn, berwa hwy mewn pedwar cwart o ddiod, 
a gàd iddyntferwi nes y byddont wcdi difrodi i'r 
hanner, yna yf hanner peint o hono nos a boreu. 

5. Caîs ddaü a Brigau Bôm, a Chelyn y Mor, 
gwasg alian o honynt gymmaint a pheint o sudd, 
a chymmysg ef â pheint o fôl wedi ei ferwi, a 
cbymmer lwyaid o hono nos a boreu. 

6. Cais y Wermod wen, gwna bowdr o honynt, 
a chymmer un dram o hono gyda finigar a môl 
ddwy waith y dydd. 

7. Cais ddau ddyrnaid o ddail a brigau Derwen 
Caersalem, a berwa hwy mewn chwech cwart o 
ddiod, nes y byddont wedi difrodi i'r hanner, ac yf 
beint o hono nos a boreu. 

8. Cais Dafol y Mor, berwa hwyntmewn llaetb, 
ac yf beint o houolldwy waith y dydd. 

9. Cais Lysiau'r Gwrda, gwasg allan eu sudd, a 
chymmer tua thri wns o hono yn gymmysgedig â 
siwgr bob boreu. 

10. Cais y Brymllys, gwasg allan eu sudd, a 
chymmysg ef â mêl a halen, a chymmer ycbydig 

hono. 

11. Cais March Redyn y Derw, berwa hwynt 
mewn maidd neu ddwr a mêl; ilysieuyn darbagor- 

01 yw hwn at bob anhwyldeb mewn pen. 

12. Cais ddau ddyrnaid o ddail a gwrciddiau 
Taibd yr Hydd, berwa hwy mewn maidd, a chym- 
mer beìnt o hono ddwy waith y dydd. 

13. Cais ddail Cribau Saint Ffraid, berwa hwy 
mewn diod, a rho ychydig o sudd Wermod llwyd 
ynddo, yna cymmer hanncr peint ar y tro. 

Cyngorton i rwystro Blew i dyfu. 
1. Ceisiwch Gelëod Ceffylau, Uosgwch hwy nes 

Digitized by VjOOQ IC 



56 

y byddont yn Uudw, a chymmysgwch ef â fini^ar, 
fel y bydd yn enaint, yna eneiniwch y fan âg ef. 

2. Ceisiwch Dom Cathau, cymmysgwch ef à 
finigar, ac eneiniwch y maa âg ef. 

Cyngorion at Dyfu, Gwallt neu Farf. 

1. Cais sadd Berwr Dwr, ac eneinia dy hun âg 
ef ; neu berwa Wreiddiau Cedor y Wrach a Mws- 
tardd mewn gwin gwyn, yna golch dy hun. 

2. Cais Gnewull Cnau Ffrengig, pwnia hwy 
am ben bloneg hwch, ac eneinia y man âg ef ; 
neu cno y cnewull, a dod hwy yn blastr wrth y 
uiaa noeth. 

3. Cais ddail Rhuddygl, a chymmaint arall o 
Fenyg y Cwn, berwa hwy mewti dwr nes y bydd- 
ont yn dyner, a golch dy ben â'r dwr hyn. 

4. Cais Mês y Derw, gwna hwy yn bowdr, a 
chymmysg ef â Bloneg, yna eneinia y man 
noeth. 

5. Cais ddau neu dri dyrnaid o Siwdr Mwdr, 
llosg hwy nes y byddont yn lludw, a chymmysg ef 
àg Olew Rhuddygl, yna eneinia dy hun. 

6. Cymmysg Saffrwm, Myr; Olew Âlmond, a 
Bloneg Baedd, gyda'u gilydd, ac eneinia dy hun. 

Cyngorion at Wellar Pâs ar BlanU 

1. Cais Ddil, berwa hwynt meẃn Gwin Gwyn, 
yna dod hwy mewn lliain, a dal ef wrth 
anadl y plentyn i'r dyben iddo gael eí wynto. 

2. Berwch Had Ffeniglmewn dw r fr, a rhowch y 
dwfr i yfed i'r claf. 

3. Ceisiwch Dafod yrEhedydd,gwasgwch allan 
ei sudd, a rhowch beth o hona i'r pleptyn yn ol ei 
rym. 

4. Ceisiwch Mintys Mair, gwasgwch allan eu 
sudd, a rhowch i'r claf. 

Cyngorion at wellaW Cwlwm Gwythi, (cramp.} 

1, Cais Fochyn bychan, yr un tewa a elli gael, 
lladd ef, ac ysgaldia ef fel mochyn cyffredin arall, 
a thyn ymaith ei ymysgaroedd, a rho ynddo ddau 

Digitized by VjOOQ LC 



^ 



67 



ddyrnaido Ddanadl Poethion, dwy wns o Frwm- 
stan, pedwar wy wedi eu tori, a phedair wns o 
Durpantine, ar ol hyn poba ef ,o flaen tan, a chadw 
ei saira, yna eneinia dy hun ag ef. Os niethi gael 
móchyn bychan fe wna ci bach yr un tro. 

Cyngorion et wellcCr Llwg 9 (scurvy.) 

1. Cais Berwr Dwfr a'r Môr Lwyau, berwa 
hwyntmewn Dwfr, ac yf ef yn fynych. 

2. Cais Mintys y Meirch, berwa hwynt mewn 
Gwin Gwyn, neu Ddwfr ffynnon, yna yf ef ddwy 
waith y dydd. 

3. Cais Mintys y Creigiau, berwa hwynt mewn 
Gwin neu Ddwfr, a rho ynddo ychydig siwgr i'w 
felysu, ac yf ef dair gwaith yn y dydd. 

4. Cais Barf y Gwr Hen, berwa hwy mewn 
Gwin a Diod yn gymmysg, ac yf o hono beint nos 
a boreu dros wythnos neu naw diwrnod. , 

Cyngorion i attal Cyfogiad, (retching.) 

1. Cais GawlGwyllt, berwahwynt mewn dwfr, 
dod ychydig siwgrynddo i'w felysu, ac yf beint o 
hono o flaen bwyd ; y mae yn dda hefyd cyn myned 
i yfed Gwin neu Gwrw. 

2. Y mae Diod Cherwlys, yn dda i ddyn a fo 
wedi gorlwytbo ei hun, ei yfed y boreu a'r nos wrth 
fyned i'r gwcly. Fe wnaiff Te o Bupyr Mint yr 
un defnydd. 

Cyngorion at wella'r Pylorynau ag sydd ar Jiyd y 
Gwyneby (Pimples.) 

1. Cais Berwr Dwfr. pwnia hwy, a dod hwynt 
yn boeltys wrth dy wyneb, hefyd berwa'r daii rpewn 
dwfr, yna golch dy hun âg ef pan y byddi yn myned 
i'r gwely. 

2. Cais Gedor y Wrach, ac eneinia y peloryaau 
a'u sudd ; a golch dy wyneb boreu tranoeth â'r 
dwfr a fo wedi ei berwi. 

3. Cais Sudd Rhiw, ac eneinia dy hun âg cf y 
nos; a golch dy wyneb tranoeth a'rdwfr y maent 
wedi bod yn sefyll ynddo. 

Digitized by VjOOQ LC 



58 

4. Cais Bengaled, gwasg allan eu sadd, a 
chymmysg' ef âg ychydig siwgr, ac eneinia dy hun, 
a polch dy wyneb tranoeth a'r dwfr y maent wedi 
bod yn sefyll ynddo. 

5. Cais Siwdr Mwdr, berwa hwynt mewn dwfr 
ffynnon a blawd baidd, a rho hwn yn blastr wrth 
dy wyneb y nos pan y byddi yn myned i'r gwely, 
a goîch dy wyneb tranoeth a'u dwfr. 

6. Cais Tansi Gwyllt, gwasg allan eu sudd, ac 
eneinia dy hun y nos âg ef, ac yn y boreu golch 
dy wyneb a'r dwfr y maent wedi bod yn sefyll 
ynddo. 

7. Cais Sudd Chwerwlys, Berwr Dwfr, Cedor y 
Wrach, a Rbiw, cymmysg eu sudd gyda'u gilydd, 
yna eneinia dy hun. 

Cyngorion at Bereiddio Anadl Drewedig, 

1. Gwna De o sudd Mintys Mair, ac yf ef nos 
a boreu. 

2. Cais Roses Mair, berwa hwynt mewn dwfr 
ffynnon, ac yf beint o hono nos a boreu. 

3. Cais Sudd Cnau'r Ddaear, a chymmysg ef â 
mel, dwfr oddiar rhoses, a dwfr haidd, cymmer 
wydraid o hono y nos a'r boreu. 

4. Cais Laeth Ysgali y Moch, berwa ef mewn 
Gwin Gwyn, hidla cf trwy liain, a chymmer dair 
llwyaid o hono y nos a'r boreu. 

5. Y mae Ysgall y Caeau wedi ei berwi mewn 
Gwin Gwyn, yn dda iawn. 

6. Y mae Te Wermod yn dda at anadl drewedig 
àc hefyd yn dda at glirio pob tawch drwg sydd 
oddi fewn i ddyn. 

7. Cais yr Ysgallen Fendigaid, berwa betho 
honynt mewn cawl, ac yf ef ; neu cais eu gwreidd- 
iau, a gwna hwy yn bowdr, cymmysg ef â mel i ti 
ei fwyta, neu cymmer un dram o hono pÿda Gwin 
Gwyn ddwy waith y dydd. Cno eu dail yn dy 
ben, ac i ti lyngcu eu sudd fe wnaiff yr un effaith. 

Cyngorion at Glefyd y Gareg, (Stone.) 
1. Cais had y Meddygyn, a had Cyngaw, crasa 

Digitized by VjOOQ LC 



59 

hwy mewn ffurn, ac ar ol hyny briwia hwynt yn 
lân. Cais bedair wns o bowdr dail derw, 
hanner pwys o Ffenigl y mor, a phump wns o'r 
Pren melyn, cymmysg y cyffeiriad hwn gyda'u 
gilydd, a chymmer gymmaint a saf ar chwe cheiniog 
o hono gyda gwydraid o Win Gwyn, cymmer hwn 
fel hyn dros dri nen bedwaí boreu. Os na fydd 
natur y grafel arnat, cymmer lai o hono at y gareg. 
2. Cais ddwfr Tom ychain yn mis Mai, a thor 
dair neu bedair rhuddygl yn ddarnau, a dod hwynt 
yn y dwfr mewn potel, a llenwa y botel i fynu a 
Gwin Gwyn, yna gad iddynt sefyll am noswaith, 
Cais ychydig o Sudd Mefus, ac Afal melyn hir, a 
chymmysg ef gyda v rhai sydd yn y botel, a chym- 
mer hanner gwydraîd o hono gyda chymmaint a 
alli ddodi ar rot o arian o'r Powdr ag a ddy- 
wedwyd yn y cyngor cyntaf. Y mae y cyngorion 
hyn yn anffaeledig. Os byddi yn chwenych cadw 
hwn gyda ti yn y ty, y mae'n ofynol arnat i dynu* ' 
ailau y gwin a'r rhuddygl o hono, a'u dodi hwy yft 
ol pan y byddi yn myned i'w cymmeryd. ^: 

Cyngor rhag magu Llau. 

Cais y Maidd ag sydd yn rhedeg o*r caws 
pan y bo yn y wasg, cymmysg ef â Finigr, yna 
cymmer beth o hono nos a boreu dros wythnos. 

Cyngor at leihau Tewder dyn. 
Cais dair wns o Finigar, a thri dram o Bupyr, 
cymmysg hwy gyda'u gilydd, cymmer gymmaint a 
hyn bob tro dros wythuos, neu by thefnos ; neu cais 
nn dram o afal gronynog, cymmysg ef a finigar, 
dwfr, a mel, a cbymmer banner peint bob boreu. 

Cyngorat wella Cig y Dannedd a fydd wedi pydru. 

Cais Isop, berwa hwy mewn dwfr ffynnon, a 
golch dy ddannedd ag ef dair neu bedair gwaith y 
dydd. 

* Cyngorion o ddangosiad y tnodd y tnae i grynhoi y 
Llysiau. 

1. 0*r dail dewiswch y rhai a fyddo yn fraslyd 

Digitized by VjOOQ LC 



$ 



60 

ac yn suddlyd, ac na oddefwcb i un math o rai na 
fyddo felly i fod gyda hwy, a tbrwy hyn, fc fydd 
un dyrnaid yn gystal a deg. 

2. Gwybyddwch mai nid yn yr un man y mae y 
Hysiau i gyd yn tyfu ; megys, Cribaa St. Ffraid, 
y maent yn tyfu yn mysg y coed ; a'r Uysiau erailí 
yn gyffredin maent i'w cael mewn llefydd gwlyb- 
anaidd. 

3. Nid yw dail llysiau a fyddo wedi hado neu 
flodeuo, yn wych i'w crynhoi ; ac y mae yr badau 
a'r blodau yn rhagorach na'r dail, pan y byddant 
wedi myned felly. Chwi a ddylech ofalu yn 
wastad i grynhoi dail pob llysieuyn eyn ei fod yn 
dechreu hadu. 

4. Sychwch y dail yn yr haul, a gofalwch na 
chafont wlaw, onide fe fydd eu rhiuweddau wêdi 
dystrywio. 

Dangosiad y modd i grynhoi Blodau y llysiau. 

Gofalwch yn wastad i grynhoi y blodau pan 
y byddont yn eu llawn ymddangosiad ; ac na 
oddefwch iddynt golli eu llyw na'u gwynt ar ol 
i chwi eu crynhoi, o herwydd ni fyddant o un lles 
i chwi ar ol hyny, ond o niwed mawr i'r claf. 

Dangosiad i grynhoi yr Hadau. 

Gofalwch i'w cael pan y byddant yn addfed ; a 
sychwch ychydig arnynt yn yr haul. 

Dangosiad i grynhoi y gwreiddiau. 

Dewisiwch y rhai na fyddo wedi pydru, a'r pryf- 
ed wedi dechreu eu bwyta, ond y rhai a fyddo yn 
ymddangos yn dda ; nid y rhai jrhy $ych, nàc hefyd 
y rhai llaith. 



yGoogle 



61 
EiNWAU Y LLYSIAU 

Anadnabyddus i bob rhai, ac yn arferedig yn y llyfr 
hwn. 



Mantell Mair, mantell y cor, y feidiog läs, dail Robin, alehoof 
or ground ivy. 

Pren ysgawen, elder tree 

Tafod yr liedydd, llysiau'r hedydd,troedyr hedydd, cummin, 

Ffunnell, ftenigl, fennel. 

Crib*u St, Ffraid, donnogen, llys dwyfawg, betony. 

Llyrn y llygad,y ddilwydd felen, celendine. 

Llygad y dydd, yr aspygan, sensigl, daisy. 

Isop, hysop, 

Cyngaí, cacamwci, cribau bleiddion, burdock. 

Llysiau'r hudol, briw'r marcti, cas gan gythraul, vervain, 

Morddanadl gwyn, llwyd y cwn, horehound. 

Mint gwylltion, mintys y meirch, horsemint. 

Derwen Gaersaiem, wild germander, Jerusalem Oak. • 

Cedor y wrach, rhawn y march, horsetail, deadly nightshade. 

Cawl gwyllt, ftild coleworts. 

(Jwlydd, hen's bit, chick weed. 
Llysiau'r din, arsesmart or culerage. 

Coluddlys, pennyroyal. 

Llysiati'r Angd, Llysiau'r ysgyfaint, angelica. 
March'alan, elicampane. 

Dail troed yr ebol, ebol garn, alan bychan, colt's foot. 
Pidiu y gog, cala'r gog, cala'rmynach, wake robin. 
Miiitys y gath, mintys y rnynydd, catmint or nep. 
Cwmffreu, Llysiau'r cwlwm, great walwort, comfrey. 
(íramandi, tormaen, h«mlock, dropwort; 
Uenfelen, greulys, grounsel. 
Lysiau'r hebog, gwalchlys, hawkweed. 
Y doddedig rudd, rosa solis, sun den. 
Llysiau'r afu, cynglenydd yr afon, liyerwort. 
Hocys, mallows. 

March redyn y derw, polypody oftheoak. 
Cra'rgerddi, triagl.y tlawd, garliclc. 
Llysidu fívan, llysiau Uwyd, mugwort. 
Cnau'r ddaear, earth nuts. 
Hhosyn y mynydd, blodau'r brenin, peony. 
Gwlydd Alair, gwyddlwyu, pimperueî, burnet. 
Mii.tys y creigiau, wild marjoram. 
Elestr, lily. 

Cribau Mair, ladies' thistle or whitc thistle. 
Alan mawr, dail tryfan, bugwort, butter bur. 
Tafod y march, throatwort, foell íiower. 
Llysiau Mair Fadlen, swect maudlin. 
Forpin, purslain. 

Llysiau'rpanwyr, venuslip, sow thistle. 

P 

Digitized by VjOOQ lC 



62 



Llwynhioydd, ysgelenllys, penau'r gwyr, traeturiaid y bugeil. 

y(ìd,coinmon cinqnefoil,or five leaved grass, ribwort. 
Tria^l v nuuh, tormentil, serfoil. * 

Dail twrch, ilail fendigaid, tutsan, park leaves. 
NekvvSt. John's wort. 
Danhadlen farw, dead nettles. 
LU'siau'r cywion, chichweed. 
Llewytf yr i*r, y hele, tfon y bugail, crys y brenin, ffu'r mocb, 

henhean, sowbean. 
Ysgallen fcndigaid, blessed thistle. 
Y gromandi, saxit'rage, hemlock, dropwort. 
Tat'od yr hvdd, hart's tongue. 
Llysiau cadwgan, felarian, yelarian. 
Ll'wyn cottomiog, latant, lavender. 

Bloueg V ddaiar,rhwymyn y coed,eiringweion, grawn y perthi, 
paderâu'r gath, ywiuwydden wen, pys y coed, briony, or 
wild nep. - 

Gwaed v tí^yr, ysgaw Mair, ysgaw'r ddaiar, wallwort, or dane 

wort, dwarf eìder. 
Mor Iwyau, llysiau'r lìwy, scurvy grass. 
Gyngro'n fychan, toadflax. 

Milddail, llysiau gwaedling, milfoil, or thousand-leaved grass. 
Llysiau'r bronau, wild wheat. 
Bresych ben gron, colewort. 
Clais, támaid y diawl, devil's bit. 
Afal gronvnog, pomegranate. 
LUyd y ffordd, llwyd bonheddig, adafeddog, llysiau'r gyn- 

ddàledd, cudwort, chaseweed. 
Berw'r iar, canclwm, knotgrass,blood wort. 
LWsiau'r chwain, fieawort. 
Br'iweg y cerrig,Uysiau'r murodd,pobyr yfagXvyr,prickroadam t 

wormgrass, or stone crop. 
Mad felèn, Unapweed. 
Clust y Uvgoden«mouse-ear. 

Dail y meìfed, y dewbanog, y banog hannerpan, tapr dunos, 
tapr Mair, sircyn y melinydd, clust y fuwch, clust y tarw, 
canwyll yr adar, mullein. 
Persli y meirch, alexander, lovage. 
Tafod y ci, tafod y bỳtheiad, hound's tongue. 
Dryngal, Suran yr yd, sour dock. 
Meryw, Juniper. 

Arian gwion, ariunflys, fluxwort, or lask w©rt, bastard. 
Llyriaid llymion, ilyriaid Uyneu, dyfrllys, base horehound, wild 

sage, shepherd's pipe, pondweed. 
Byseda cochion, llwyn y teulaeth, ffiol y ffyrdd, foxglove. 
Tafod y neidr, mis-shapen, adder's tongue. 
(,'lust ýr asen, liverwort. 

Tafod yr vch, tafod y fuwcb, borage, bugloss, ox-tongue. 
Crafanc ŷr ar'th, tro'ed yr arth, tafol y mor, bear's cinw, or 
brank ursin. 

Digitized by VjOOQ lC 



63 

ENWAU LLYSIAÜ SYDD DDA At' WAHANOL 
GLEFYDAU. 



I oeri y gwaed pan y byddo yn rhy boeth. 
Lettîce, porpin, bwltws, feioled, sanau y gog, ysgall y meîrch 
mwsg y ddaiar. • 

At oeri y Pen, 
Cedor y wrach, lettice. bwltws, poppy. 

At oeri y Brest. 
Feioîed, poppy, dail trocd yr ebol. 

At otri y Galon. 
Suran y gog, bwltws, rhosys, feioled, rhisgl cnau ffrengig. 
JJt oeri yr Ystyrnog. 
Rbosys, feioled» porpin, cedor y wruch, y friwe 

* At oeri yr Afu. 

Ysgaìl y meirch, ccdor y wracb, porpin, bwltws. 

At oeri yr Arenau a y r Bíedren. 
Ysgall y meirch, barf y gwr hen,llydan y ffordd,mefus, gwelltglas 

At oeri y Groth. 
Ysgall y merrch, lettice, bwltws, porpin, rbosys. 

Llyaiau rhintìyeddol at wresogi pob man oV corff. — Y Pen. 

Cribau St. Ffraid, mar&erì, gammil, ffemgl, mintys y gath, 
Elestr, rhosmair, briallu, llygad ëgíur, 

At y Brest. 

Gwallt y forwyn, cribau St. Ffraid, isop, llwydy cwn, ysgallen 
fendigaid, y bengaled, bôra, tobacco, cẁmffre. 

JJt yr Ystymog. 

Cbwerwlys, pubyrmlnt, ffenigl, teim,gold mair. 

At y Galon. 
Cinamon, bôm, rhosmair. 

Jit yr Afu. 

Bustl y ddaiar, y chwerwlys, mintys v creigiau, tansi gwyllt 
ffcnigl. * 

At y Spleen. 

Berwr dwr, chwerwlys, mintys y gath, bara'r hwch. 

Digitized by VjOOQ lC 



64 

At yr Arenau a'r Bledren. 

Dyned, tormien, rhuddygl, paredlys, traeturiaid y bu^eilydd, 
. gwyddlwyn, marchalan. 

At y Groth. . 

Llysiau Evan, safin, llysiau'r pwding, mintys y gath, alexander 

Ychydig o ddangosiadau am yr Oiewon sydd gan y 
Meddygwyr. 

At wresogi yr Ystymog. — Oil of mint, wormwood, mastic, 
spikeuard. 

Atyr Jìfu. — Oilof bitteralmonds; wormwood, splkenard, mastic 

At y Splcen. — Oil of capers, spike. 

At y Cymalau. — Oil of spikenard, rue, nuts, nutmegs. 

At y Gwthi. — Oil of pepper, eiiphörbium, elicampane, earth 
worms, marjoram, costmary, lovage. 

Olewon at'oeri corjf Dyn. 

Myrtles, quinceá, roses. 

At y Brcst. — Yiolets, water lilies. Yr un rhai at yr Afu. 
At yr Arenau. — Lettice, water lilies. 

At y Groth. — Quinces, water lilies, myrtle, gourds. 

Oleto at boethi y pen. — Rosemary, betony, vervain. 

At oeri y pen. — Fleabane, poppies, mandrakes. 

Olew at rwymo y corff— Wormwood, mints, matic, myrtles. 

At ei ryddhau.^-jyìU, camomile. 

Olew at wneud i ddyn gys^u. — Mandrakes, poppy, benbane, 

water lilies. 

Olew at dorriy garreg. — Cidron seed, scorpions,cl»erry kernel. 



DIWEDD. 



T. PílICE, AUGRAFFYDD, MfiRTliTU. 

yGoogle 



Digitized by > 
\ 



K 



Digiti^ed 



byGoogle 



6107561311^ 




b89075893986a 



:. .<* 



K.'1- 



*$ft . 



?. 






yGoOglç 



■'•*■ 



yGoogle 



dbyGoogle 







dbyGoogle 






yGoogle 



